SATYARTHPRAKASH 
CENTENARY YEAR 1981 


SATYARTHPRAKASH 


Mwangaza wa Ukweli 


Author: 
Maharshi Dayanand Saraswati 


Published by: 
Aryasamaj & Arya Stree Samaj 
Nairobi, Kenya. 


SATYARTHPRAKASH CENTENARY YEAR - 1981. 


All rights reserved 
First Edition 1981, 5000 


Translated into Kiswahili by: 
Dr. J.A. Tejani, Chairman Languages & 
Linguistics Dept. 
Kenyatta University College, Nairobi 
& 
Mrs. Naseem Tejani 


Available at: 
International Vedic Institute - Kenya, P.O. Box 40243 
Nairobi. 


SWAMI DAYANAND SARSWATI. 
FOUNDER OF THE ARYA SAMAJ. 


UTANGULIZI 


Ninapenda kuandikia dibaji kitabu hiki ambacho chenye mafunzo ya Veda. 
Katika kurasa mia tatu na hamsini kitabu hiki kimegusia maudhui mbali mbali 
madogo madogo kwa tafsiri, km. kuhusu uzazi, malezi ya watoto, mafunzo 
mema, waiibu wa wazazi, ibada, ndoa na kanuni zake, uhusiano baina mume na 
mke, wajibu wa mfalme, mawaziri, falsafa ya Veda, n.k. Kwa ufupi madhumuni 
ya kitabu hiki ni kuwaeleza wasomaji kinaga-ubaga mafundisho ya Veda kwa 
Tugha fasihi ili msomaji ye yote akiisoma orodha ya yaliyomo mara tu ataathirika 
na maudhuni mazuri na ya kusisimua. 


Jinsi binadamu amezongwa na mazingira ya kisasa hata humsahau Mungu, na 
muhali kuipata fursa ya kutenda vitendo vya uadilifu na haki. Kwa hivyo kitabu 
hiki kitamzindua msomaji na kitamraghabisha kumcha Mungu, na 
kujishughulisha na nyendo zinazompasa binadamu kuzifuata, Binadamu ni 
kiumbe dhaifu, pengine hushikwa na ugonjwa na maumivu, pengine hupambana 
na njaa na shida za ukata, na haya yote ni majaribio ya kumangalia jinsi 
atavyovumilia shida hizo. Huenda pengine afanikiwe na ukwasi, na hayo pia hua 
majaribio kwake; maana huangaliwa vipi atatumia huo ukwasi wake kwa njia za 
haki zinazofaa, au ataendesha vitimbi na vituko kwa ajili ya huo ukwasi 
aliotunikiwa na Mungu. Kwa hivyo vitabu vingi vya dini huwaongoza watu 
kuzifuata nyendo na njia za haki na ze uadilifu. Kitabu hiki yaani*Mwangaza wa 
Ukweli” kimetungwa kwa shebaha hiyo hiyo yaani kumwongoza binadamu na 
kumpa mawaidha juu ya tabia na nyendo nzuri, na ili ajieupushe na tabia na 
nyendo mbaya. 


Ninatumai wasomaji watastafidi na nasiha zilizomo katika kitabu hiki. 


J.A. TEJANI 
Head, Department of Languages & Linguistics 
Kenyatta University College 


December, 1980 


SWAMI DAYANAND SARASWATI (Habari za Maisha) 


Dayanand Saraswati, alikuwa mmoja katika watu waliojitokeza 
isha whuishaji wa mila, dini na ujamii katika India mnamo karne ya 
19, alizaliwa Phalgun Badi Dashami, 1881 (12th February. 1825 A.D.) katika 
Tankara, kijiji cha State - Tankara ambacho kiko kwenye reli nyembamba ya 
upande wa Western Railway katika Rajkot, Gujrat, Baba yake Karshanji Lalji 
Tiwari, aliyejulikana kama Amba Shankar, alikuwa Audichya Brahmin na mtu 
mwenye mali nyingi na sifa njema, Alikuwa Zamindar tajiri na Banker na State 
Official. Alikuwa mfuasi thabiti wa Shiva na alitaka mtoto wake wa kiume awe 
mwana wa kustahili na kufuata nyayo zake. 


Dayanand alikuwa na majina mawili katika utoto wake. Dayalji (au Daya 
Shankar) na Mool Shankar, la kwanza likitumika zaidi, kwa sababu lina jina lake 
la kupanga. Alikuwa na ndugu wawili wa kiume na wawili wa kike. Dayalji 
alikuwa na akili timamu na ufahamu wa ajabu mno. Fahamu yake yakutambua 
mambo na kuchambua kwa makini ilikuwa dhahiri. Alipokuwa na umri wa 
miaka mitano aliweza kusoma kwa ufahamu wa akili wa madondoo mengi ya 
maandishi fasihi ya Sanskrit. Alipokuwa na umri wa miaka minane alipambwa 
kwa ui mtakatifu pia kama Gayatri Mantra na lisomesha Sandhya. Katika 
muda mfupi wa miaka kumi na tatu alikuwa ameshafahamu kwa akili sarufi ya 
Sanskrit na Shabdarupavali, Rudradhyaya na Shukla Yajurveda Samhita pia 
baadhi ya vipande vyengine vya Vedas nyinginezo. 

Karshanji alikuwa shaiva thabiti na, kwa hivyo aila yake alifuata dini ya 
Shaiva. Dayalji au Moolji, kama alivyoitwa, pia alifundishwa kumwabudu Mola 
Shiva kwa hisani za kufunga na kufanya kazi nyingi nyinginezo za dini, Baba mtu, 
mWwenyewe alikuwa mtaalamu na mwenye kuijua maarifa ya Veda, alitaka 
mwanawe pia awe mtu maarufu na awe mfuasi wa Mola Shiva. Basi 
anamchukua kwenye hafla zote za dini, Alitaka kumfanya mwenygji na 
mwongo7zi wa nyumba aliycongoka. Lakini Mungu aliamuru vyengine, Dayalji 
alipopambana mara ya kwanza tu na kupenda kanuni za dini basi ushurikina 
ulitikisa mizizi ya dini yake na ulimfanya awe mtu mwenye shaka shaka na awe 
mwenye kufanya uchuguzi daim: 


Katika 1894 V.S. (1837 A.D.) wakati wa mkesho wa Shivaratri, 
wakikishiwa kuona panya wakicheza kwenye sanamu ya Mola Shiva na kula 
sadaka zake. Aliamka na kumwamsha baba yake ili amfahamishe lakini 
hakuweza kupata jawabu la kumtosha. Imani yake katika uwezo wa Mola Shiva 
(sanamu) ilitikisika. Alianza kujua kama roho ya Mungu mwenye uwezo wote 
kama Mola Shiva haiwezi kuwemo katika sanamu. Ikiwa sanamu ya Mola Shiva 
lilikuwa na sifa za kupewa za juu juu tu, vipi panya wangeweza kula sadaka zake? 
Mkasa huo mfupi tu ulitia dosari sawasawa uaminifu wa dini ya Dayalji, 
Alirudi nyumbani, alifungua kinywa na alipata usingizi. Kifo cha ndugu yake wa 
kike na ami yake, ambaye alikuwa mwalimu wake. vilimtia huzuni nyingi na kwa 
hivyo alianza kufikiria kupunguza huzuni za binadamu na vipi kutafuta Shiva ya 


1 


kweli. Katika muda huo wazazi wake walitayarisha harusi ambayo yeye alitaka 
kuiepuka. Wakati wazazi wake walikuwa hawako tayari kuyasikiliza malalamiko 
yake ati wangoje kwa muda kidogo, basi alikimbia nyumbani jioni mmoja. 
Hitokea katika siku za joto za mwaka wa 1846 A.D. (1903 VS). Alikuwa na miaka 
ishirini na mbili wakati huo. Majaribio ya baba yake ya kumleta nyumbani 
hayakufaulu. 


Baada ya kuacha nyumba ya baba yake alitembelea nyafi nyingi kuwatafuta 
ma Yogi ambawo wataweza kumwongoza kwenye njia ya uwokovu. Alipofika 
Sayla (Shaila) kwenye kituo cha reli cha Joravarnagar Sayla kilicho chembamba 
kwenye Western Railway, alikaa na Lala Bhakta na alianza kujaribu Yoga. Hapo 
alionana na Brahmachari (aliekuwa hajaoa) na kwa nasiha yake aliapa kuwa yeye 
pia hataoa na alipewa jina la Shuddha Chaitanya. Baada ya muda aliondoka 


kwenda Koth Gangada, 84 kilometers kusini magharibi ya Ahmedabad, na 
kutoka hapo kwenda Siddhapur ambapo watu wengi walikushanyika. Kutoka 


dhapur alifika Chanod na alikaa hapo kwa muda wa /aidi ya mwaka, Hapo 
alisoma Vedant kutoka Paramanand Paramahansa, Alipoona —kupikt 
(kutengeneza) chakula chake mwenyewe kikipoteza wakati wake wa masomo, 
basi alikusudia kuwa Sannyasi. Alimwomba Swami Chidanand kumfanya kasisi 
kama Sannyasi lakini baadaye alikataa, kwa sababu, alivyoona yeye Shuddha 
Chaitanya bado alikuwa hajabobea katika dini na bado alikuwa mwanafunzi, 
Baada ya hapo alikwenda kwa Poornanand Saraswati. Swami wa Decca, ambaye 
baada ya kusita sana, alimkubalia kijana anayejinyima na akamfanya kasisi wa 
Sannyasi na akampa jina la Dayanand Saraswat 


Kutoka Chanod Dayanand atiendelea kwenda Vyas Ashram ambapo 
alisoma masomo ya kwanza katika yoga kutoka Jwalanand Puri na Shivanand 
Giri. Baada ya hapo alikwenda Abu na alisoma zaidi habari za yoga kutokana na 
Yogis walioishi hapa, lakini kiu chake cha kujua ujuzi zaidi wa yoga haikuweza 
kutoshelezwa. Yeye, hapo aliazimia kuitembelea Uttarakhand  kutafuta 
mabingwa wa yoga na alifika Hardwar katika 1854 wakati wa Kumbha Fair, 
Hapo aliona mkusanyiko mkubwa wa Sadhus na Sannyasis na alioweza kuonana 
na Mahatmas wengi na mawalii, Ulichanganyika vizuri na Sannyasis. pia 
alijishughulisha mara kwa mara kwenda kwenye milima ya Chandi kufanya yoga. 

Kutoka Hardwar alikwenda Tehri kupitia Rishikesh ambapo alisomea machafu 
ya fasihi hii ilimfanya achukie mswada mdogo juu ya Tantra pia. Maneno fasihi 
yote ya Tantra, Tena hapo alitembelea Kedarghat, Rudra Prayag Guptakashi, 
Trijuginarayan na vilele vya Tunganath na Okhimath, ambapo msimamo mdogo 
ulifanywa kwa mapumziko. Kedarnath ilipandwa tena pia Joshimath na 
Badrinath. Alipokuwa Joshimath aliweza kujua kuwa kulikuwa na Mahatmas 
walioishi katika schemu hizo. Ili apate kuwashuhudia wao au aweze kuonana 
nawo ili aweze kutumia wakati kidogo na wao aliweza kuvumilia njia za hatari za 
Himalayas, ambazo zimejaa wanyama mwitu, na alipanda milima na kushuka 
bila kujali kula wala kupumzika. Kwa sadfa alisafiria njia ile ile aliyopitia 

alipambana na baridi kali ya Dronasagar. 


2 


Safari, hizi za Swami Dayanad katika Himalays zilifanyika hasa kwa 
matumainio makali ya kuwatafuta mayogi wa kweli na mawalii wanaoishi katika 
mahali pasipofikika katika mapangoni na mabondeni mwa milima, karibu na 
vijito vitakatifu na kwenye vilele vya milima, ambapo wamebobea katika ibada 
zao, Bila ya kujali taabu zake na hatari za kusafiri milimani kwenye wanyama 
wakali wa mwitu, na bila kujali njaa yake au machofu, yeye alivumilia yote haya 
peke yake. Yeye hakujali taabu zote hizi kuwatafuta yogi na mawalii ambawo 
wataweza kumtosheleza kwa ukweli na hekima na hakujali kujitolea kwa 
chochote ili apate mradi wake. Yeye alikaa Himalayas kwa muda wa karibu 
miaka miwili. 


Katika 1856 A.D. (1913 V.S.) Dayanad alishuka kwenye milima na baada ya 
kutumia muda kidogo kwenye ufuoni mwa Ganga karibu na Garhmukteshwar, 
aliondoka kwenda Farrukhabad na kutoka hapo alifika Kanpur. Baada ya 
kutumia kiasi cha miezi mitano katika safari za kwendea hapa na hapa vij 
vilivyopo katika Kanpur na Allahabad, alipitisha mwezi mmoja Vindhyachala na 
tena hapo alikwenda Kashi (Varanasi) ambako yeye alibaki kwa muda wa wiki 
mbili hivi na aliweza kuzungumza na mapandit wataalamu. 

‘Tena hapo alikusudia kuitembelea schemu za misituni za mikoa ya kati na 
mwanzo wa Narmada na baada ya kuona mwisho yeye alikwenda kusini katika 
muwanzo wa mwaka wa 1857 A.D.(1914V.S.) Katika safari hii pia aliyakuta yale 
yale aliyoyapata katika safari ya Himalayas. Alipambana na wanyama wengi 
wakali wa mwituni hasa kwenye milima. Alitumia miaka mitatu katika sehemu 


wake kufanya yoga, kuwa karibu na maumbile ya mwituni na kuonana na San- 
nyasis. Shri Jayachandra Vidyalankar amefikiria kuwa kajtika wakati huu 
Swami Dayanand Saraswati alionana na kuungana na wanamapinduzi wa India 
ya kati na huenda alihusikana na uasi wa 1857. Lakini ujumbe huo haujakubaliwa 
na waandishi wengine wa maisha ya Swami Dayanand. Swami Dayanand 
mwenyewe alikaa kimya kuhusu wazazi wake. kwao na maisha yake ya baadaye, 
japokuwa alitoa habari kidogo kuhusu kazi yake na kufahamisha ujuzi wake wa 
Himalayas. 

Baada ya kupitisha miaka mitatu katika sehemu za Narmada Swami 
Dayanand aliendelea kwenda kaskazini na akafika Mathura katika 1860 A.D. 
(1917. V.S.) ambako alitaka kuvisoma vitabu vitakatifu kutoka Swami 
Virajanand, mtaalamu mashuhuri wa Veda. Ha Virajanand alikuwa na umri wa 
ka thamanini. Ijapokuwa alikuwa kipofu, alikuwa pande kizi la bingwa na 
mtu yoyote alikuwa hawezi kumshida katika kupenda masomo ya Veda. Hata 
katika umri huu wa utu uzima yeye alikuwa na hamu kufanya kitu cha kufufua 
dharma ya Veda kote India. Yeye alikuwa na ujuzi kamili wa sarufi ya Veda na 
u-ya lugha. Katika pathashala, ambayo aliianzisha huko Mathura, yeye 
alisomesha vitabu vile tu ambavyo viliandikwa na Rishi wa kale tu, Alipata 
kujua guru wa kweli na uwongozi, Dayanand alimwomba kumkubali yeye awe 
mwanafunzi wake na amfundishe maandishi fasihi ya Veda. Virajanand, baada ya 
kusita kidogo yeye alimkubalia awe mwanafunzi wake na alimwambia avitupe 


3 


vitabu vyake vyote katika Yamuna na asahau yote yale aliyoyasoma mpaka sasa. 
Pia yeye alimwongoza zaidi (Dayanand) ili ajitafutie pakulata na pakula. Kwa 
bahati nzuri kwa ajili ya Dayanand, Amar Lal Joshi, Brahmin wa Audichya 
kutoka Gujrat, alikuwa anaishi Mathura. Yeye alikubali kunyanyua mzigo wa 
Dayanand wa kumlisha na kumpa pakukaa kwa miaka mitatu kamili na 
kumlisha katika nyumba yake mwenyewe. Mtu mwingine aliyeitwa Hardev 
alimuahidi kila mwezi kununua maziwa. Kwa kukaa 
Dayanand alihitaji chumba kidogo jirani ya hekalu. 


Baada ya kufanya mipango ya kutosha ya kukaa na kula, Dayanad alivitupa 
vitabu vyake vyote katika mto Yamuna, kama alivyoamrishwa na guru wake 
mpya, na akaanza kusoma. Kwanza alisomeshwa Ashtadhyayi ya Panini na 
Mahabhashya kwa kuwa na ujuzi wa vitabu hivi viwili, Dayanand aliweza kupata 
ruhusa ya kuikaribia nyumba ya hazina ya Veda na Vedangas na kufahamu siri za 
maandishi fasihi za Veda. Pia yeye alivisoma vitabu vingi vingine pamoja na 
Nighantu, Nirukta, Vedant Sutras na Manusmriti. Katika mwisho wa masomo 
yake, yeye, kutaka kumwaga Swami Virajanand, alisimama mbele yake na nuru 
ya jimbo la askofu ya karafu kuwa kama guru-dakshina (ujira unaolipwa na 
muwanafunzi kwa mwalimu wake anapomaliza muda wa masomo yake). Lakini 
Swami Virajanand hakukubali kupokea karafuu zake. Yeye alimwomba 
Kujitolea maisha yake kwa kuanzisha fahari ya masomo ya zamani na kwa 
kuweka dini ya Veda katika Aryavarta. Yeye aondoe madhehebu na atoe wazi 
ujumbe wa Veda katika dunia nzima, Yeye awe tayari kufa katika utume wa 
kuiweka dharma ya Veda katika hali ya ytukufu kama ilivyokuwa hapo zamani 
za kale. Dayanand alitoa idhini kwa ombi la guru wake bila ya kusita hata kidogo 
na akatamka maneno haya: “Upendavyo tafadhi”. Tena hapo yeye alionyesha 
heshima kwa guru wake kwa kumwangukia miguuni pake na akaondoka kwenda 
Mathura katika Aprili, 1863 (1920 V.S.) 


Baada ya kutoa idhini ya kujitolea kufanya kazi ngumu kabisa ambayo 
‘litaka ustahmilivu na bidii, na kuupiga moyo konde na busara, Dayanand alifika 
Agra ambako yeye aliwasomesha mawalii maadili ya Sandhya na aliwanasihi 
waimbe Gayatri mantra. Na kuwa na kusudio hili moyoni, yeye aligawanya 
vitabu vidogo vidogo kwa maelfu vya Sandhyopasana. Yeye pia aliwafundisha 
watu umuhimu mkubwa wa kujizuia wenyewe na kujinyima na wasiwe natamaa. 
Kutoka Agra yeye alikwenda kuitembelea Dholpur, Lashkar, Gwalior, Karaully, 
Jaipur na Pushkar. Katika Jaipur yeye alikuwa na mahojiano na Pandits wa 
madhehebu ya Vaishnavi ambamo yeye aliweza kuwashinda wote. Katika 
Pushkar yeye aliyahujumu vikali madhehebu ya Viashnavi na Shaiva na kulaumu 
watu wanaoabudu sanamu. Yéye alisema Mungu hana umbo lolote, na kwa hivyo 
kuabudu masanamu ni kama kipofu anaye papasa gizani. Juu ya hayo, kuabudu 
sanamu, kwa mujibu wake, imewapotosha jumuia ya Hindu. Pahali pengine 
alipopatembelea palikuwa ni Ajmer, ambako yeye alijadiliana na kushindana na 
Maulvis wa kiislamu na mapadri wa Kikristo kuhusu Mungu, asili ya maisha na 
roho ya mtu kuingia katika mwili mwingine mtu afapo. Ilikuwa katika Aimer 


4 


ambapo alianza suali hili la kuwahifadhi ngombe na akamtia moyoni Col. Brook 
haja ya kupiga marufuku kuchinjwa kwa ng’ombe kwa sheria. 


Baada ya miaka mitatu hivi Swami Dayanand alirudi Mathura na akaonana 
na guru wake na akamtunukia yeye guinea mbili na kipande cha kitambaa. Pia 
yeye aliweza kuyalipa baadhi ya madeni yake. Katika 1866 A.D. (1923 V.S.) 
Kumbha Fair ilifanywa katika Hardwar. Swami Dayanand pamoja na 
Brahmacharis na Sannyasis wengi walifika Hardwar na akapiga hema lake, na 
akatia alama ambayo aliandika ‘Pakhand Khandani Pataka, Yeye alikuwa navyo 
vifaa vizuri vya vitabu pamoja naye, na kwa wakati huo alikuwa ameshapata 
kitabu cha Veda kutoka Ujerumani. Yeye alikuwa mtu wakuvutia na climu yake 
ya Veda na maandishi mengineyo ilikuwa madhubuti hata mamia ya watu 
walianza kujikusanya kwenye hema lake, ambalo lilipigwa kwenye umbali wa 
maili tatu kutoka mjini kusikiliza hotubu zake. Yeye alianza hotuba zake kwanza 
kwa kusoma mantras (beti) kutokana na \ eda na alishikilia umoja wa Mungu na 
kutokuwa na faida ya kuabudu sanamu. Yeye pia aliwahoji Puranas na tabia 
nyingi za kienyeji za Hindu. Yeye pia aliwasisitiza wasikilizaji wake umuhimu wa 
vitendo vizuri, kwa sababu bila hivyo mtu voyote hawezi kupata faraja na 
wokovu. Yeye aliwaambia wazi wasikilizaji wake kama haimkiniki kamwe kufuta 
dhambi kuwa safi kwa kujitumbukiza katika mito mitakatifu kwa pamoja huku 
i kufuata njia za haki na ukweli. Wasikilizaji wake wali 
jadiliano kwa furaha na makini. Matokeo yalikuwa kama haya na watu 
walianza kufika kwa wingi zaidi kwenye hotuba zake na umashuhuri wake 
ukaanza kuenea mbali na kwa upana pia. 


Alipokuwa Hardwar Dayanand ali 


ikitishwa kuona tamasha na fahari za 
masadhu na maonyesho ya mali na utajiri wa mamahant na maaskofu. Yeye 
alichukizwa sana hata akaamua kuepukana na vitu kidogo tu alivyokuwa navyo, 
kama nguo kidogo, vitabu na pesa kidogo. Alivigawa vitu vyake vyote papohapo, 
alimpelekea Mahabhashya, kitambaa'kirefu na rupia 35 guru wake na akabakina 
itambaa cha kiunoni tu kwa ajili yake mwenyewe. Hivyo ndivyo alivyoviwacha 
vyote na akaanza safari zake za kuhutubia na kueneza risala za Veda. Kutoka 
Hardwar yeye alikwenda Farrukhabad na kutoka hapo alikwenda Anupshahr 
ambako wafuasi wengi wa madhehebu ya chakrankit - tawi la madhiehebu ya 
Vallabha walionana naye na waliwacha kushika itikadi zao. Katika Ramghat 
Brahmin mmoja aliathirika sana na majadiliano ya Swami Dayanand juu ya 
kuabudu sanamu hata aliwaachilia mbali kufanya hivyo kabisa. Katika 
Karnavasa yeye alimshinda Pt. Amba Datta na Pt. Hiravallabha, mmoja badaa 
ya mmoja, katika majadiliano. Pt. Amba Datta alitangaza wazi wazi kama 
kuabudu sanamu ni kinyume cha mafundisho ya Veda Pt. Hiravallabha alikubali 
kushindwa na akazitupa sanamu zake zote katika mto Ganga. Pt. Tika Ram 
alikata uhusiano wake na heikalu, ambako yeye alikuwa askofu, na akapata kazi 
nyingine. Pt. Angad Shastri alizitupa sanamu zake katika mto Ganga na aliahidi 
kutoa hotuba za dini juu ya Shrimad Bhagavat. 


Katika Karnvasa Swami Dayanand alipambana na Rao Karna Singh, rais 


5 


wa Rajput ya Baroli, mfuasi wa madhehebu ya Chakrankit na mfuasi wa 
Rangacharya, ambaye alikuja kukoga katika Ganga. Mwenendo wa Rajput 
ulikuwa wa kumdharau Swami Dayanand na akampiga kwa upanga ambao 
ulikatika vipande viwili. Baadaye Rao Singh aliwapeleka wafuasi wake wawili au 
watatu wenye silaha za upanga, ili wakamwue Swami Dayanand usiku kwenye 
hema lake, lakini wao pia hawakuweza kufaulu katika kazi hiyo. Pigo hili la 
kutaka kumwua Swami Dayanand lilileta rais nyingine ya Rao Krishna Singh 
kumhifadhi na kumwunga mkono Swami. Yeye alishindana na Rajput mwovu na 
akasema, “Ikiwa utamhujumu Swami tena basi mimi nitakufanya ujute kwa 
ujinga wako; utachukua kichwa kilicho pasuka tu kutoka hapa.” Mke wa Rao 
Karna Singh alimnasihi aondoke pahali hapo, kwa sababu Kshatriyas wa pahali 
hapo walikusudia kulipa kisasi. Rao aliogopa na akaondoka pahali hapo. Swami 
Dayanand, hata hivyo, hakuogopa. Yeye alimwambia Rao Krishna Singh, “Mtu 
yo yote hawezi kunidhuru mimi. Mimi silindwi na mtu bali Mola Mkarimu ndiye 
ananihifadhi kila pahali. Usiwe na wasi wasi_wangu.” 


Kutoka Karnavasa Swami Dayanand alikwenda Farrukhabad na kupit 
Ambagrah, Shahbazpur na Kaimganj alifika huko katika 1868 (1925 V.S.). 
Alibaki hapo kwa muda wa siku kidogo na akaanzisha Pathashala ya kisanskrit 
ya kusomeshea maneno halisi ya Veda. Yeye aliwatunukia watu wengi uzi 
mtakatifu na aliwanasihi awe na imani yakujiunga na Sandhya na Agnihotra, 
Yeye pia aliwanasihi vijana wengine wasiwe Wakristo, wale waliokuwa na nia ya 
kugeuza dini, Hapo, pia, Swami Dayanand alikuwa na majadiliano juu ya 
kuabudu sanamu na mapandit wataalamu ambao walikubaliana naye ya kuwa 
kuabudu sanamu ni kinyume cha ujuzi wa Veda. Kwa mujibu wa waandishi 
wengine, ilikuwa hapa Farrukhabad ambapo Swami Dayanand alipokea nakili 
nne za Veda kutoka Ujerumani. 


Kutoka Farrukhabad Swami Dayanand alikwenda Kanpur ambako tena 
alikuwa anafanya majadiliano na mapandit walioitwa Halder Ojha, Guru 
Parshad Shukla na Prag Narain Tiwari. Msaidizi wa Komishna, Bw. W. Thaine, 
aliyasikiliza majadiliano hayo. Yeye alimwunga mkono Swami Dayanand 
kabisa. Na jambo hill lilimfanya Swami Dayanand kuwa mashuburi sana katika 
Kanpur na watu wengi, walianza kumfuata Swami, na wakatupa sanamu zao 
katika mto. Katika 1869 (1926 V.S.) Yeye aliitembelea Benares (Varanasi) 
ambako alikuwa na majadiliano na mapandit wa Kashi aliyeongozwa na Pandit 
Bal Shastri. Majadiliano yalichukua muda wa saa nne na karibu watu elfu 
hamisini walikusanyika ‘kuja  kusikiliza. Kwa bahati_ mbaya mkutano 
ulisikizwa na Maharaja Ishwari Prasad Narain Singh, mtawala wa Kashi, 
ambaye yeye mwenyewe akiabudu sanamu, alikuwa mshupavu na afuataye kwa 
bidii kabisa. Yeye pia aliamua kuwaunga mkono mapandit. Swami Dayanand 
alijionea huzuni kwa tabia ya kinyama na mbaya ya mapandit na uamuzi mbaya 
wa mtawala wa Kashi. Hata hivyo, magazeti yalimuunga mkono na yakatangaza 
kuwa yeye ndiye aliyefaulu. Pioneer, katika tangazo lake lilimwita Swami 
Dayanand kama Luther wa India. Ukweli ulijulikana na wote. Maharaja Ishwari 


6 


Prasad Narain Singh alimwalika Swami kwenye Qasrina akamwomba msamaha 
kwa tabia yake mbaya wakati wa majadiliano. Pandit Bal Shastri pia alikidhi 
kwamba ilikuwa si haki yeye kushindana na Swami Dayanand_katika 
majadiliano, Baada ya kukaa Khasi kwa mwezi mmoja na kuwasihi watu 
wamwabudu Mungu mmoja, Swami Dayanand aliondoka kwenda Prayag 
ambako maelfu ya watu walikusanyika kwa mkutano na Kumbha Fair. Kwa 
wakati huu yeye alikuwa ameshakuwa mtu mashuburi kabisa na watu walikuwa 
na hamu ya kumwona na kusikiliza hotuba zake. Yeye aliwafahamisha umuhimu 
wakumwabudu Mungu ambaye hana umbo na wala hafanai na kitu, ambaye 
yuko pote na mwenye enzi zote. Yeye pia aliwanasihi wafanye yoga ambayo 
huleta afya nzuri na humfanya mtu awe na imani. Yeye aliwanasihi Mahindu 
kutoingia katika Ukiristo, Maharshi Devendra Nath Thakur, ambaye pia 
alikuwa amekuja Prayag kwa mkutano wa Kumbha Fair, alionana na Swami 
Dayanand na akamwalika kuitembelea Calcutta, Swami Dayanand alikubali 
kwa furaha mwaliko huo. Kutoka Prayag yeye alikwenda Mirzapur na 
akaanzisha huko Pathshala ya Veda ya Kisanskrit. Tena Yeye alitembelea Kashi 
na baada ya kutoa hotuba nyingi za dini na kuanzisha Pathshala basi hapo alifika 
Anup Shahr tena katika 1870 (1927 V.S.) katika wakati wa Sherehe 7a 
Vijayadashami (Dasehra). Yeye alitoa hotuba nyingi kuonyesha kinyume cha 
Ramlila na akatetea kuwa watu wa kawaida wanaume na wanawake wasiwaigize 
Rama na Sita ambawo ni wakuu. Yeye alilaani vitendo vya Shraddha-Karma. 
Yeye alisema kupinga kwa kuabudu sanamu na akawashawishi watu 
wamwabudu Mungu asiye ha umbo na wala hafanani na kitu, Brahman mmoja 
alikasirika sana na hotuba za Swami Dayanand hata akampa sumu katika 
tambuu. Swami Dayanand alipokuja kujua kama amepewa sumu, yeye alitapika 
kwa kufanya riyadha za yoga. Brahman huyo, alikamatwa na tehsildar wa 
kiistamu na akaletwa mbele ya Swami ambaye alimwachisha na akamwambia 
tehsildar kama yeye hakuja hapo kuwakamatisha watu bali amekuja 
kuwafungulisha. Tehsildar alistaajabishwa na moyo mkuu wa Swami Dayanand. 


Katika baadhi ya hotuba zake alizozitoa katika Anup Shahr, Swa 
Dayanand alizungumza siasa pia na alisema suali la kuchinja ng’ombe. Ye: 
alitaka kuchinja ng’ombe kusiruhusiwe kwa sheria. Yeye pia alilaani uendeshaji 
wa kazi wa kiingereza katika India na akaomba kuwa kuanzishwe kwa sharia 
Yeye pia alilaani gram-panchayats na nyaya-panchayats, ic. mahakama ya 
vijijini. Katika 1872 (1929 V.S.) Swami Dayanand alifika Calcutta kupitia . 
Munghhyr na Bhagalpur na alikaa huko kwa muda wa miezi mitatu na nusu. 
Wakati wake huu aliokaa Calcutta alionana na wataatamu wengi wa Kibengali na 
akatoa hotuba nyingi ambazo zilitangazwa katika magazeti ya kienyeji na 
zikajadiliwa hadharani na majumbani. Yeye aliweza kuonana na watu maalum 
kama na wakuu wa Brahmo Samaj, kama Maharshi Davendra Nath Thakur, 
Babu Keshav Chandra Sen, Hemchandra Chakravarti, Naryan Basu. Yeye 
aliweza kuzungumza bila kujicha kitu juu ya elimu ya kuchunguza asili ya kila 
kitu na elimu ya kiroho na ujuzi wa Veda. Hotuba za Swami Dayanand 
zilihudhuriwa vizuri na watu huko Calcutta na safari ya Calcutta ilikuwa ya 


7 


mafanikio mengi. Mpaka sasa hotuba zake zote zilikuwa katika Sanskrit. 
Alipokuja_ kujua kwamba wakalimani wake wa hotuba zake walikuwa 
hawazifasiri hotuba zake sawa sawa ili watu wapate faida, yeye, baada ya 
kuelezwa na Keshav Chandra Sen, alikubali kusema katika Hindi siku za mbele 
atoapo hotuba zake. Yeye pia alikubalia ombi la Keshav Chandra Sen ili awache 
kuvaa Kaupeen na aanze kuvaa nguo hadharani na faraghani. Yeye alivaa dhoti 
yenye pindo, alijiviringa na kitambaa na kuvaa viatu. 


Siku ya Aprili, 1873 (1930 V.S.) Swami Dayanand aliondoka Calcutta na 
kwenda Kanpur kupitia Hooghly, Bhagalpur, Chhapara, Patna, Dumraon na 
Prayag. Alipokuwa Hooghly yeye alimshinda Pandit Taracharan katika 
majadiliano ya kuabudu sanamu. Pia yeye alizungumza varnashrama katika 
hotuba na akasema kama katika siku za zamani varna walikuwa hawategemei 
uzazi tu bali na shughuli na uchumi pia. Katika Patna yeye alitoa hotuba mbili na 
katika hizo zote mbili yeye alilaani vikali kuabudu sanamu sherche za Shraddha 
na za pinda-dan. Katika Chhapara yeye alipokelewa kwa shangwe na aliwekwa 
katika Dakbungalow karibu na Shiva Gulam, mwenye ardhi wa kienyeji. Pandit 
Jagannath, aliyejulikana kwa utaalamu wake na kwa ucha Mungu alishindwa 
katika majadiliano, Kutoka Kanpur Swami Dayanand alikwenda Lucknow na 
kutoka hapo alikwenda Aligarh ambako Sir Syed Ahmed Khan alikuja 
kumwona na kumwuliza vipi kafara inaweza kusafisha hewa. Yeye alimtosheleza 
Sir Syed kwa kumpa mfano wa nafaka zilizopikwa na kutoa harufy nzuri 
zilipoiva. Hapo Aligarh Raja Jai Krishan Dass alikuwa mfuasi wa Swami 
Dayanand na akamwomba kuzichapisha hotuba zake katika vitabu. 


Mwanzoni wa Januari, 1874 Swami Dayanand alifika Mathura na 
alishindana na Rangacharya, mkubwa wa madhehebu ya Chakrankit, 
kuhakikisha kwamba kuabudu kwa sanamu ulikubaliwa na kufanyika na 
MaAryan wa Veda, lakini wapili hakukubali kushidana, Swami alipokuwa 
Mathura, mipango ilifanywa ya kumuua lakini haikufaulu. Yeye aliondoka 
Mathura na akafika Benares (Varansi) ambako alipitisha siku zake za joto na 
akaanza kuandika Satyarth Prakash, tahriri ya kwanza ambayo ilichapishwa 
kwenye Light Press na kupigwa chapa katika 1875 kwa hisani ya Raja Jai Kishan 
Dass. Julai 1, yeye alifika Prayag na baada ya kukaa kwa muda wa siku kidogo 
aliondoka kwenda Bombay ambako alikuwa anapokea mwaliko mara kwa mara. 
Hotuba yake ya kwanza Bombay ilikuwa 25 Novemba 1874, lakini ilikwishia 
kwa mzozo kwa sababu wafuasi wa madhehebu ya Vallabh walikataa hoja zake 
na maoni yake ya kutoabudu sanamu Gosain Jiwaji, mkubwa na madhehebu 
Vallabh, hata walijaribu kumnywisha sumu na mfanyi kazi wake Baldev lakini 
matayarisho ya kihaini hayakufaulu. Katika hotuba yake ya pili katika Bombay, 
Swami Dayanand alizungumuza historia ya zamani ya Maarya na akawalaumu 
watawala wa Aryan kwa kuanguka kwa Aryavarta. Katika mwisho wa hotuba 
yake yeye aliwafanyia mzaha na aliwaeleza watawala wa dini pia. Hotuba hii 
ilikuwa ya kustaajabisha kwa kupigia vijembe na mzaha 


mkubwa kwa watu waliohudhuria. Wasikilizaji waliathirika sana na kuvutika. 


Katika Bombay Swami Dayanand aliandika na kuchapisha baadhi ya vitabu 
na vijitabu ambamo aliihujumu madhehebu ya Vallabh na madhehebu ya 
Narayan Swami. Yeye pia alianza kuandika Samskar Vidhi na Rig Vedadi- 
Bhashya Bhumika, Dr. R.G. Bhandarkar, mtaalamu akijulikana wa Kisanskrit, 
pia alionana naye kuzungumza juu ya kumwamini Mungu mmoja, katika Veda. 
Lakini kazi muhimu zaidi ya Swami Dayanand katika Bombay ilikuwa ni 
kuanzisha Arya Samaj ambayo ilianza kazi zake katika Aprili, 10, 1875 (5th ya 
Chaitra Shukla, 1932 V.S.) Madhmuni na mradi wa Arya Samaj ulizungumza 
kwa urefu na mwishoni sharti ishirini na nane zilipasishwa ili ziwe uwongozi kwa 
wafuasi wake wafuate. Baadaye Swami Dayanand alizipunguza sharti hizi ziwe 
kumi tu, Maskani ya Arya Samaj katika Bombay ilifuatwa na maskani nyingi 
zaidi ya mia katika mahali pengi huko kaskazini mwa India. 


Baada ya kufanya maskani ya Arya Samaj huko Bombay Swami Dayanand 
aliitembelea Poona ambako alialikwa na Mahadev Govind Ranade na Mahadev 
{apo Poona yeye alitoa hotuba kumi na tano, Thelathini na 
io mahali pengine. Baadaye hotuba zote hamsini zilikusanywa na 
kupigishwa chapa na kufanywa kitabu katika lugha ya Marathi, Baada ya 
kupitisha robo ya 1875 katika Poona, Satara, na Bombay yeye aliondoka kwenda 
Baroda ambako mipango ya kukaa kwa raha ilitayarishwa na serikali, Yeye 
alihutubu kila siku kwenye jengo la dharamshala hapo. Kutoka Baroda yeye 
alirudi Bombay katika mwezi wa Machi, 1876 (1933 V.S.) na akatoa hotuba 
nyingine hapo. Sasa yeye alikuwa anasema lugha rahisi ya Hindi ijapokuwa 
ilikuwa ina changanyika mara nyingi na maneno au mafumbo ya Kisanskrit. 
Katika Apriti, yeye aliondoka Bombay na baada ya kutumia siku kidogo huko 
Indore aliendelea kwenda Farrukhabad kuanzisha mambo ya Arya Samaj katika 
Uttar Pradesh. Katika Muradabad yeye alikuwa na mashindano na Askofu wa 
Kiingereza ambayo yalichukua muda wa wiki mbili. Miczi michache ijayo 
ilitumika katika kuitembelea Banares, Jaunpur, Ayodhya, Lucknow, 
Shahjahanpur, Barcilly na Karnavase. Katika Januari, 1877, Lord Lytton wa 
Darbar ya Delhi kuonyesha uzuri na utukufu wa Utawala wa Kiingereza. Swami 
Dayanand alifikiria kuwa wakati umefika wa kueneza ujumbe wa Veda, na 
akafika hapo. Aliitisha mkutano wa waanzishaji katika matengenezo katika 
jamii, pamoja na Sir Syed Ahmed Khan na Keshav Chandra Sen, na 
wakashauriana kufanya kazi kwa kuungana kwa maendeleo ya nchi, lakini 
mashauri yake hayakubaliwa na wengine, na kwa hivyo, mkutano haukufaulu 
mwishoni. 


Kutoka Delhi Swami Dayanand alirudi Uttar Pradesh na kupitia Meerut na 
Saharanpur akafika Shahjanapur katika Marchi, 1877, kushiriki_ katika 
majadiliano ya dini ambayo ilimalizika katika siku mbili bila ya kufaulu, Sasa 
aliamua kwenda Punjab ambako alikuwa amealikwa mara nyingi. Alifika Lahore 
na akatoa hotuba yake ya kwanza huko Aprili 25, 1877 (1934 V.S.) ya 
kuwafafanulia zaidi juu ya Maveda na elimu ya Veda. Yeye alianzisha tawi la 


9 


Arya Samaj huko Lahore mwezi wa June tarehe 24, 1877 (Jyeshtha Shukla 13, 
1934 V.S.) Tena hapo alikwenda matembezi ya kutoa hotuba na akaitembelea 
miji na vijiji vya Punjab, kama Amritsar, Jullundur, Gurdaspur, Gujranawala, 
Gujrat, Rawalpindi, Multan, etc. Kila pahali alipokwenda mamia ya watu 
walimzunguka kuja kusikiliza hotuba zake na jambo muhimu hasa la kusema kila 
ikuwa juu ya kuabudu sanamu, maveda, tabia za jamii, za Veda etc, 
ishwa kuwa Mahindu hawasomi vitabu vyao vya dini sawa sawa na 
kuifahamu vyema dini yao wenyewe. Hesabu ya hotuba ambazo Swami 
Dayanand alizitoa katika muda wa mwaka mmoja huo katika Punjab zilikuwa 
nyingi kuliko alizotoa pahali pengine po pote. 


Baada ya kuondoka Punjab Swami Dayanand alitumia miezi michache 
katika mashariki ya Rajasthan na tena kisha akarudi Uttar Pradesh na pia 
aliitembelea baadhi ya miji ya Bihar. Kutoka Februari 20 mpaka Aprili 14, 1879 
1936 V.S.) alipiga hema Hardwar, ambako tena kulikuwa na Kumbha Fair tena. 
Baada ya kurudi kutoka Hardwar alitumia nusu ya mwisho wa mwaka 
kuitembelea miji ya mashariki na ya magharibi ya Uttar Pradesh na akianzisha 
matawi ya Arya Samaj. Miji mikuu ya hapo ilikuwa Saharanpur, Meerut, 
Aligarh, Moradabad, Badayun, Bareilly, Shahjahanpur, Lucknow, 
Farrukhabad, Agra, Mirzapur na Benares katika Uttar Pradesh na Danapur 
katika Bihar. 


Baada ya safari zake nyingi za wilaya na majimbo ya Kiingereza kwa muda 
wa miaka kumi nasitana kueneza risala za Veda, Swami Dayanand alikata shauri 
ya kwenda Rajasthan ambapo alikuwa amepata barua nyingi za mwaliko kutoka 
kwa watu mbali mbali binafsi na pia kutoka kwa vyama vya huduma za jamii na 
pia kutoka kwa watawala wa nchi kama kawaida, alifika Bharatpur mwezi wa 
Machi 10. 1881 na baada ya kukaa kwa muda wa siku kumi na kutoa hotuba zake 
za Veda dharma kwa watu, aliondoka kwenda Ajmer kupitia Jaipur. alipokuwa 
Ajmer alitoa hotuba nyingi na tena alikwenda Masuda ambako Alijadiliana na 
Wakristo na Majain juu ya mambo ya dini. Hapo pia alizitunukia nyumba nyingi 
kwa nyuzi takatifu. Kutoka hapo yeye alikwenda Chittore. Maharana Sajjan 
Singh alimpokea kwa heshima kubwa na akafanya matayarisho yake ya kukaa 
kwenye ukingo wa mto Gambhiri, karibu na Chittore. Watu wa eneo hilo 
walijitokeza kwa wingi kuja kuvisikiliza hotuba zake na waliathirika sana, 
Maharana Sajjan Singh na Maharaj Nahar Singh wa Shahpura walionana na 
Swami Dayanand mara nyingi na kujadiliana naye juu ya dini na siasa. 


Kutoka Chittore Swami Dayanand ilimbidi kwenda Bombay kushiriki 
katika shughuli za kila mwaka za Arya Samaj, lakini kabla hajaondoka aliahidi 
kurudi Udaipur. Alipokuwa Bombay alipitisha wakati wake wote kwa kuandika 
maoni yake na maelezo juu ya Rigveda ambayo yeye aliianza baada ya kumaliza 
maoni na maclezo juu ya Yajurveda. Katika mikutano mingi hapo Bombay 
alizungumza juu ya kuwalinda ng’ombe na mwishoni kumpeleka Malkia wa 
Uingereza kumbukumbu za majina ya watu kwa malakhi. Lakini mpango huv 


10 


haukufaulu kwa sababu ya kifo chake kisichotazamiwa. Baada ya kukaa kwake 
Bombay kwa muda wa miezi michache Swami Dayanand alirejea Udaipur 
kupitia Khandwa, Indore, Ratlam na Jaora. Maharana wa Udaipur kwa sasa 
alikuwa amemzoea sana na alimweka kwa hadhi kubwa. Kwa kuomba kwake 
mwenyewe Swami Dayanand alimsomesha Sanskrit kwa njia iliyo rahisi kabisa 
hata aliweza kuifahamu manusmriti na kuisoma kwa mahadhi Mahabharat, 
Swami aliweza kuzigeuza tabia zake. Ulijizuia kwa tabia za uchu na akatoa 
ruhusa ya kuwa agnihotra yajan ifanywe katika kasri yake. 

Baada ya kukaa Udaipur kwa muda wa zaidi ya miezi sita Swami Dayanand 
aliondoka kwenda Shahpura na alikaa huko kutoka Machi 9 mpaka Mei 23, 1883 
(1940 V.S.) Maharaja Nahar Singh, mtawala wa Shahpura, alikuwa anampenda 
sana Swami na, kadi siku alikuwa huko Shahpura Swami alionana naye kwa 
muda wa saa tatu kila siku kusoma maandishi matakatifu na kuzungumza juu ya 
mambo mbali mbali. Yeye angependa Swami Dayanand abaki katika utawala 
wake kwa muda wa miezi michache zaidi, lakini Swami Dayanand hakuweza 
kufanya hivyo, kwa sababu alipokea mwaliko kutoka His Highness Maharaja 
Jaswant Singh wa Jodhpur ya kuutembelea mji wake. Maharaja Nahar Singh 
hakupenda Swami Dayanand aende Jodhpur. Yeye alikuwa nazo sababu zake 
mwenyewe, Maharaja Jaswant Singh alikuwa ameushirki ulevi na wanawake na 
pia alikuwa anampenda sana mcheza ngoma wa kike aliyeitwa Nanhi Jan, Baada 
ya hayo, Waislamu wa Jodhpur hawatapenda Swami aseme na kuwalaumu vikali 
kupinga Uiislamu, Lakini hakuweza kumzuia Swami Dayanand asiende 
Jodhpur, kwa sababu hata kitiso cha kifo wala upinzani mkali usingeweza 
kumfanya ageuze njia aliyoichagua. 


Swami Dayanand alifika Jodhpur Mei 31, na akabaki huko mpaka Oktoba 
16, 1883 (1940 V.S.) Aliwahutubia umati kilasiku kutoka saa kumi mpka kumi na 
mbili za jioni na kuwambia mambo mengi ya hotuba. Alitilia mkazo sana kwenye 
tabia nzuri hasa kwa Rajputs. Yeye aliwalaumu watawala wa Rajput kwa kuwa 
maasherati na walevi. Lakini kwa kusema kweli na kuwaldumu watu wa heshima 
yeye alijifanyia madhara ya kupata adui wengi katika Jodhpur. Waislamu, 
wafuasi wa madhehebu ya Chakrankit na Hindu wenye kuabudu sanamu 
walikuwa wameshaanza kumchukia. Nanhi Jan, kipenzi na mcheza ngoma, wa 
Maharaja, pia alianza kuwa adui wake, kwa sababu yeye, baada ya kumpiga 
vijembe, akawa mwenye hofu katika qasri ya kuweza kubaki huko. Tena zaidi ya 
hayo, yeye aliandika barua kali kwa Rao Raja Pratap Singh, kaka wa mtwala, 
kumwonya yeye na mtawala kwa kuharibu sifa zao na kupoteza nguvu zao kwa 
kushirika mambo ya uchu. Maharaja, kwa upande wake, alipuuza onyo hilo la 
Swami Dayanand na katika kukaa kwake hiyo miezi minne katika Jodhpur yeye 
alimtembelea mara tatu tu. Yeye hakuweza kuuwacha ulevi, wala hakuweza 
kuwachana na Nanhi Jan. Swami Dayanand alifikiri ujumbe wake wa Jodhpur 
haukufaulu. Yeye, kwa hivyo, alifanya mipango ya kuondoka Jodhpur tarehe 
1 October 1883 kwenda Masuda katika Ajmer na mipango yote ya safari yake 
ilikuwa iko tayari. Lakini, kwa bahati mbaya, alishikwa na maradhi makali 
tarehe 29 Septemba. Inasemekana kama alipewa sumu na maadui zake 


u 


kupitia mahishi wake. Kwa shaka ya kuwa amepewa sumu, alijaribu kuitapika 
sumu hiyo kwa kunywa maji mengi na kufanya yoga lakini hakuweza kufaulu. 
Dr. Surajmal aliitwa, lakini matibabu yake hayakumfaa kitu, Baada ya siku 
kidogo hali ya Swami Dayanand ilizidi kuwa mbaya na akawa mgonjwa zaidi 
tena hapo daktari wa Kiingereza wa utawala wa hapo aliwanasihi kuwa apelekwe 
Mount Abu, Wakati huo wa kuondoka Swami Dayanand kutoka Jodhpur siku 
ya Oktoba 6, Maharaja na kaka yake Sir Pratap Singh walikuja kumwona na 
walisikitishwa Sana kuona hali yake. Maharaja alimwomba Dr. Surajmal 
amfuate Swami Dayanand mpaka Mount Abu. 


Swami Dayanand alifika Abu asubuhi ya Oktoba 21, 1883(1940 V.S.) lak 
ilivyokuwa hali yake haikuendelea kuwa nzuri, yeye pamoja na wafuasi wake, 
alipelekwa Ajmer tarehe 27 Oktoba. Hali yake ilizidi kuwa mbaya na akavuta 
pumzi zake za mwisho saa kumi na mbili za jioni Oktoba 30, 1883 A.D, 
(Amavasya ya Kartik 1940 V.S.) Wakati huo watu wa kaskazini mwa India 
walikuwa wanajitayarisha kuwasha taa za Dipawali, lakini mwangaza mkubwa 
ambawo ungeangaza dunia kwa muda mrefu zaidi ulizimwa kwa mkono adui wa 


ajali, 
ve "picha fupi ya maisha ya Swami Dayanand inaonyesha kavi kubwa ajabu 


iliyofanywa kwa kuhuisha dini ya Veda na ustaarabu. Yeye alijaribu kurudisha 
tena ufahari wa India iliyopita na kuwatia moyo vijana waliosoma wa nchi hiyo 
na kuwa sihi waushike urisi tajiri waliorithishwa na hivyo ndivyo aliweza 
kuwaokoa kutokuwa mateka wa upotovu wa utamaduni wa magharibi, Maisha 
yake yote yalikuwa marefu na ya shughuli nyingi ya kuondoa ujinga, tabia za 
kuchukiza za jamii na vitendo vya dini vya kuchukiza, Yeye alijaribu kutengeneza 
na kujenga tena maisha ya kijamii na ya kidini ya dini ya Hindu ambayo imekuwa 
yenye maana moja ya kuwaida na kanuni za dini, isiyo ya akili na fundisho za 
kanuni za elimu ya dini au madhehebu, Yeye aliweza kujulia sawa sawa taabu na 
huzuni ambazo mtu mwema alikuwa anavumilia na kwa uthabiti alitoa njia iliyo 
sawa na yenye faida ya kufuatwa kwa jambo ili ya kutochoka kwake 
yeye aliweza kuziregeza pingu zilizo tia nanga ambazo zikirudisha nyuma 
maendeleo ya jamii. Yeye aliwaamsha Hindus kutokana na uclegevu na 
akawajaza wao na matumainio ya moyo na fahari na uthabiti wa utukufu 
uliopita. Yeye ilimpasa kupambana upinzani na mashutumu ya uchongezi lakini 
yeye alibaki shwari na hakuudhika kamwe. Yeye alikuwa amejaliwa na utakatifu 
na utulivu, ujuzi na climu, huruma na uzuilifu wa tamaa wa Marishi wa kikale. 
Aurobindo Ghosh alimwita kwa ukweli “askari wa mwangaza, shujaa katika 
dunia ya Mungu, mchoraji wa watu na kawaida zao, shujaa na mshindi mkali wa 
shida ambayo huweza kuifika roho” na mtu mwenye kuwa na Mungu katika roho 
yake, mwenye kuona busara katika macho yake na nguvu katika mikono yake ya 
kuichonga busara nayoiona katika macho yake. Robindra Nath Tagore pia, kwa 
kumsifu Swami Dayanand, alisema kwamba Swami Dayanand alikuwa shujaa 
mkubwa wa uongozi katika India ya Kisasa - ambaye kwa kuishangaza 
imani na mazoezi - na uzito wa kutoendelea wa kuwa siku mbaya zaidi za nchi 
yetu - aliiongoza njia iliyonyooka ambayo iliwaongoza Hindus kwenye njia rahisi 
ya maisha yenye busara ya kumtumikia Mungu na binadamu. 


Pd 


Kazi kubwa za Swami Dayanand 
Tafsiri za Rigveda na Yajurveda 
Ashtadhyayibhashya 

Utangulizi wa tafsiri ya Rigveda 


Satyarth Prakash 

Aryabhivinaya 

Satyadharmavichar 

Sanskarvidhi 
Panchmahayagyavidhi 
Kashishastrarth 
Aryoddeshyaratnamala 
Vyavaharabhanu 

Veda - viruddh - mata - khandan 
Bhramochchhedan 

Gokarunanidhi 

Bhranti ~ nivararnam 

Shastrarth Ferozabad 
Anubhramochchhedan 
Vedantadhwanta - nivaran 

‘Swami Narayana - mata - khandan 
Vedangaprakash, sehemu kumi na nne (kamili) 
Sanskrit - vakya - prabodh 


13 


YALIYOMO 
UTANGULIZI 
SURAL 
Maelezo ya Aum 
Maneno yanayotoa maana 
Majina 100 ya Mungu 
Maana ya Kwanza 
Nirguna na Saguna 
Muhtasari 
SURA I 
Kawaida za kula wakati wa mimba 
Wakati wa mtungo wa mimba 
Uzazi 
Uongozi wa utoto 
Kuwafunza watoto na wamama 
Elimu ya watoto 
Uchawi 
Unajimu 
Ndui na uchawi 
Elimu ya alkimia 
Kutunza nguvu 
Onyo la wazazi 
Malezi 
Mafunzo mema 
Tabia nzuri 
Ukweli ng Uadilifu 
Hadhari ya kuhifadhi afya 
Wajibu wa wazazi 
Muhtasari 

14 


Ukurasa 
24 
29 
29 
30 
32 
3 
42 
45 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
st 
52 
52 
52 
53 
53 
$4 


Ukurasa 


SURA III 56 
Pato na shirikisho 56 
Hekima na Ufadhili 56 
Kuingia skuli 56 
Manali pa skuli 56 
Uchunguzi juu ya tabia 37 
Elimu ya Lazima 57 
Maana ya Gayatri, shairi la imani 57 
Sala 37 
Jinsi ya kuabudu 58 
Kuvuta pumzi nyingi 58 
Injia zake 39 
Daraja zake nne 59 
Faida zake 59 
Taamuli 59 
Kafara ya Moto 60 
Zana zake 60 
Faida za Muhanga wa moto 6 
Brahmacharya 62 
Daraja zake tatu 63 
Sehemu nne za mwili 64 
Kanuni za mafunzo 64 
Mafunzo mema 67 
Hakika 69 
‘Namna nane za Ushuhuda 69 
Tabaka sita 7 
Vitu tisa m 
Sifa za Akili n 
Maelezo yao m 
Mipango ya masomo 16 


1s 


‘Soma Veda na tafsiri 
Vitabu vilivyopendekezwa 

Vitabu vilivyokataliwa 

Nasiha 

Wanawake, Shudra wasome Veda 
Muhtasari 

Puranas na Upapuranas 

SURA IV 

Harusi, Ndoa 

Nani kumwoa 

Umri wa kufunga Ndoa 

Nani afanye matayarisho ya ndoa 
Dhanvantari 

Nyamba ya furaha 

Maoni ya Veda kuhusu ndoa 
Hadhari 

Ndoa ya mtu mzima 

Ukabila na sifa njema 

Wajibu wa mtu wa dini 

Wajibu wa Mashujaa 

Wajibu wa Wafanyi Biashara 


Wajibu wa Wafanya kazi 
Aina nane za ndoa 
Ndoa ya kustahili sifa 
‘Wakati wa sherehe za kufunga ndoa 
Tabia wakati wa mimba 
Chakula wakati wa mimba 
Kanuni za uzazi 
Mapenzi ya watu wawili 
Jinsi ya kutendewa wanawake 
16 


Ukurasa 


Sharti ya kiroho ya kusema kweli 
Kazi tano Muhimu 


Wajibu wa wazazi 
Utumishi wa Wanajimu 
Utumishi wa Wakubwa 
Utumishi wa Mahakimu 
Wajib@ wa Viumbe 

Wajibu wa Wageni 

Uzandiki 

Kuamka mapema 

Insafu ya kulipiza kisasi 
Kusema kweli 

Amani na watu kumi na tatu 
Watu watatu waovu 

Ishara za Uzandiki 

Uwezo wa lazima 

Furaha na Maumivu 

Mume na Mke 

Wajibu wa Brahmin wa kawaida 
Sifa za Mabwana 
Alama za watu wadhi 


Sifa za wanafunzi 
Muwafaka wa kupata elimu 
Wajiou wa Kshatriyas, Vaishyas na Shudras 
Makosa ya Mume na Mke 
Kufunga ndoa tena 
Niyoga (harusi Imara) 
Veda na Niyoga 
Devara au Mume wa Niyoga 
Manu juu ya Niyoga 
Urithi 
v 


Ukurasa 
104 


105 
10s 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
110 
mw 
Mw 
112 
112 
2 
12 
113 
14 


14 
114 
15 
115 
116 
119 
119 
120 
122 


Maelezo ya ndoa 

Kupenda nchi na uaminifu 
Muhanga wa farasi na ng’ombe 
Mwandiko wa uwongo wa vitabu 
Umuhimu wa kuiendesha nyumba 
Mubtasari 

Sandhya au Sala 

SURA V 

Ustaafu 

Wakati wa ustaafu 

Makatao 

Wajibu wa Uaskofu au Sannyasins 
Umuhimu kumi wa dini 

Brahmin pekee anaweza kukataa 
Makasisi wa kisasa 

‘Tofauti baina ya Mungu na Roho 
Muhtasari 

SURA VI 

Wajibu wa Mfalme 

Halmashauri tatu 

Sifa awinazo Raisi 

Mfaime wa Kweli 

Maofisa wa Kuu 

Halmashauri 

Wanachama wa halmashauri 
Maovu ya ghadhabu 

Mawaziri 

Maudhui ya mijadala 

Uamuzi wa watu wengi 

Mawaziri wenye ujuzi 


Mawaziri wa nchi za nje na wa mambo ya nyumba 
18 


Ukurasa 
122 
123 
123 


124 
124 
125 
127 


130 
130 


130 
131 
133 
134 
135 
136 
137 
140 
141 
141 
141 
142 
142 
143 
143 
144 
145 
146 
146 
146 
146 
147 


Watu muhimu na wajibu wao 
Ushuru au mapato 

Kanuni za ushujaa 

Wajibu wa Watawala 

Siasa 


Uangamizi wa Mil 


i 
Maofisa wa Amani 

Kutoza kodi 

Kazi ya kila siku ya Mfalme 
Namna sita za busai 


Mara sita za tabia zake 


Namna ya kuwaweka mahabusu 
Rafiki 


Nguvu zisizoelemea huku wala huko 


Wajibu wa 
Orodha ya Ushuru 
ipango ya mahakama 
Vichwa 18 vya sheria 
Umuhimu wa Haki 


Dhambi za kudhulumu 
Mashahidi 


Ushahidi 
Adabu 
‘Namna ya adabu 


{fa mbaya mno za mtu 
Adabu ya kuzini 
Ushuru na Bi 


Sanskrit 


19 


Ukurasa 
147 


148 
149 
150 
151 
151 
152 
152 
153 
153 
154 
154 
155 
157 
157 
187 
158 
158 
158 
159 
159 
159 


160 
161 


161 
162 
162 
163 
163 
164 
165 


Muhtasari 

SURA VI 
Mungu 

Miungu 33 
Umoja wa Mungs 
Dalili ya kuwapo kwa Mungu 

Mungo yupo kila pahali 

Huruma ya Mungu na haki 

Mungu oi Roho 

Mangu ni Mwenye Enzi 

Mungu ni wa daima na milele 

Shauri ya Mungu 

Sifu, sala na ibada 

Sala 

Usafi wa Akili 

Faida za sata 

Ibada 

Yamax na Niyamas 

Faida ya Ibada 

Wingi wa Mungu 

Kutanyika miu 

Kusamehewa kwa dhambi 

Uombozi wa Roho 

Yenye sifa pekee ya Mungu na roho 

Kuona mbele kwa Mungu na uhuru wa mur 
Nafasi ya Roho. ki 


a kiwiliwili 
Uhusiano wa Mungu na Mre 

Mafunzo ya Veda 

Kutokuwa na ujinga wa kutomjua Mungu 
Nadharia za Kiveda 

2 


Ukurasa 
165 


169 
169 
169 
170 
170 
170 
7 
172 
73 
173 
(73 
73 
174, 
174, 
195 
176 
176 
177 
(79 
(79 
181 
181 
182 
182 
182 
183 
184 
187 
188 


Hitilafu ya Mungu na Roho 


Kutokuwapo kutopatana 
Bila mapenzi ya Mungu 

Veda 

Namna ya wahii 

Kwa nini Vedas ziko katika Sanskrit 
Uthabiti wa wahii wa Kiveda 
Umuhimu wa wahii 

Asili ya vitabu vya ki Brahmana 
Tofauti kati ya Vedas na Brahamanas 
Tafsiri za Vedas 

Vedas ya Milele 

Muhtasari 
SURA VII 
Kuumba, kutun: 
Tabia au Prakriti 
Vitu vitatu vya milcle 
Sababu za dunia 
Kusadi 
Tofauti baina ya Mungu na Kitu 


kuangamiza 


imwengu wote ni Mungu 


Kitu kilichoumbwa 
Kuwepo kote kwa Mungu 

Hakuna kitu bila ya sababu 

Sababu au monad haina sababu 

Kutosadiki kwa Mungu 

Yuko makatazo yamejibiwa Wakiristo na Waislamu 
Asadikiye 
Maveda 
Mabudha na Maj: 


Wanaoamini 


Kutokuwapo Mungu bali Roho tu 
21 


Ukurasa 
189 


190 
190 


191 
191 

192 
193 
193 
194 
194 
194 


195 
196 
198 
198 
198 
198 


Usawa wa Muuinbo 
Uthabiti wa climu sita 
Naova wa Kipofu Hadithi 
Nini Muumbo 

Muumbe wa kwanza 
Mwanzo wa dunia 

Vitilafu za maisha 

Pahali alipoumbwa binadama 
Majilio ya MaArya 

Dasyus au watu katili 
Nguzo ya Dunia 

Dunia hulizunguka jus 
Dunia zingine sinazokaliwa 


Ufalme wa Mung 
Muhtasari 


SURA IX 

Blimp, ujinga, utumwa, uhuru 
Jaana ya milele na wokovu 
Mungu na Roho imepambanuliwa 
Roho 

Dunia ni waro 

Wokova na kuwa Mai 

Niia za wokovu 

Asili ya roho 

Sifu z4 roho 

Roho baijamezwa kabisa 
Upanishads juu ya uwokova 
Kurudia uwokovu 

Muda wa uwokavu 


Njia za Wokove 


Nijia ndogo 


Ukurnsa 
208 


209 
210 
210 
212 
212 
213 
213 
214 
2s 
216 


2I7 
218 


219 
219 


221 
22k 
221 


222 
222 
224 


225 
226 
226 


227 
227 
227 


228 
229 


229 
230 
233 


Njia nyingine 
Namna za Wokovu 

Kuwa mtu 

Ubaguzi wa Hali 

Kadhaa na kudra 

Usawa kwa wote 

Roho za binadamu na za wanyama 
Alama za tabia za binadamu 

Guna au Sifa tatu 

Matokeo ya Tabia nzuri 

Muhtasari 

SURA X 

Tabia na chakula 

Kazi za Uadilifu 

Nywele na ndevu 


Vyanzo vya Heshima 
Tabia 

Safari za kigeni 

Safari ya bahari 

Namna mbili za chakula 

Shudra au wapishi wa kabila duni 
Faida za ng’ombe 

Chakula cha dini 

Kula pamoja 

Chakula kilichopikwa na mtu ye yote 


Mubtasari 


Ukurasa 
233 


234 
235 
236 
237 
237 
238 
240 
241 

242 
243 
245 
245 
246 
246 
247 
248 
248 
249 
250 
251 

252 
253 
254 
254 
257 


Salamu za Unyenyekevu kwa Bwana Mungu, ambaye ni Mkweli, 
Hodari, au Dhamiri, na Furaha. 


UTANGULIZI 


Nilipotoa jumla za nakala za kitabu hiki mara ya kwanza, zilizoitwa Satyarth 
Prakash, mimi sikuwa mjuzi wa lugha ya Hindi; kwa sababu lugha ya kwetu 
ilikuwa Gujrati, na ugha niliyoisema wakati wa masomo yangu ilikuwa Sanskrit. 
Kwa sababu hiyo makosa mengi yalitokea katika nakala hiyo. Lakini kwa 
kuitumia lugha hii ya Hindi kila mara katika hotuba zangu za dini kumerahisisha 
na kunipatia mazoezi ya kuisema na kuiandika, nit ni muwafaka kupigisha 
chapa tahariri ya pili ya kitabu hiki, baada ya kusahihisha mbinu na maclezo yake 
kwa mujibu wa kanuni za nahau na saruji ya Bhasha. Tahariri hii ambayo 
iliyorejewa na kufanywa kubwa zaidi imeleta matatizo kidogo katika mpangilio 
wa maneno, mbinu, muundo wa sentensi na maudhui kwa jumla; kwa sababu bila 
ya mabadiliko haya ya lazima ingekuwa vigumu mno kueleza mbinu za ki-Hindi. 
Lakini hata kwa hivyo hapakutokea tofauti kubwa ya madhehebu ya kidini 
humo. Vile vile makosa ya kupiga chapa katika tahariri ya kwanza 
yamesahihishwa katika tahariri ya pili 


Kitabu hiki kimegawika katika sura kumi na nne na kimegawika katika 
i. Sura kumi za mwanzo kutoka sehemu ya kwanza na sura nne, 
katika sehemu ya pil 


‘Vahariri ya kwanza haikuwa na sura mbili za mwisho na moja katika imani 
zangu kwa sababu kadha wa kadha ambayo sitapenda zitajwe hapa. 


Sura ya kwanza inahusu maana na maelezo ya majina ya Mwenyezi Mungu, 
kama Om na mengine kama hayo; ya pili, ya masomo ya watoto; ya tatu, ya 
maisha ya mwanafunzi (brahmacharya), ya za kanuni ya mafundisho orodha ya 
vitabu vilivyokuwa sahihi na ya visiokuwa sahihi na mipango ya masomo; ya nne; 
kawaida ya ndoa na maisha ya jamii (grihastha); ya tano, maisha ya kustaafu 
(vanaprastha) na maisha ya ki-mishneri (sannyasta); ya si 
Wafalme; ya saba, Ma Veda na Mungu; ya nane, ya muumba, kuihifadhi 
kuiangamiza dunia; ya tisa ya elimu, ujinga, laana ya milele na wokovu; ya kumi, 
tabia adilifu na tabia mbaya vyakula vilivyo ruhusiwa na vilivyo katazwa; ya 
kumi na moja, ya maelezo na makanusho ya imani za watu wa India; ya kumi na 
mbili, ya kutomsadiki Mungu ya kuamini Budha (kufuata akili za binadamu), 
kutomsadiki kuwa Mungu yuko na kumsadiki Jaini au sanamu; ya kumi na tatu, 
ya ki-Kristo, na ya kumi na nne ya kusadiki Islamu. Kitabu kina malizika kwa 
muhtasari wa dini ki Arya ya kizamani kama ilivyosomeshwa katika Veda 
ambayo mimi ninayo Imani yangu yote katika humo. 


‘Nia hasa ya kukiandika kitabu hiki ni kuleta ufafanusi hasa ya maana ya 
maandishi ya Veda ya kawaida. Inathibitisha ya kweli na kuyafunua ya uwongo. 


4 


Si kweli ambapo uwongo unatiwa mahali pa ukweli na ukweli kwa uwongo; 
i, kwa kinyume, ukweli umo katika kusema, kuandika na katika kuamini 
mambo kama yalivyo. Mtu ambaye anapendelea upande mmoja, yuko tayari 
isha uwongo wake kuwa kweli, na ukweli wa dini nyingine zinazoipinga 
dini yake, kuwa \wongo. Yeye, kwa hivyo hawezi kupata dini ya kweli. Kwa 
hivyo, ni wajibu wa watu waadilifu na wataalamu kuwajulisha watu wote kuwa ni 
lipi la kweli na lipila uwongo, kwa njia ya kuandika au kwa kuhutubia hadharani. 
Hapo ndipo wao wenyewe wataamua lipi zuri na lipi ni ovu, na labda 
watachagua la kweli na kuwacha la uwongo bila ya taabu yo yote na kwa furaha. 
Ijapokuwa uwezo wa kufahamu wa ukweli na uwongo ni wa kuzaliwa nawo 
katika roho ya mtu, hata hivyo maongozi ya nia, ushupavu wa dini, chuki bila 
sababu, ujinga na hisia nyingine kama hizo humtenganisha na ukweli na 
kuulemea upande wa uwongo. Lakini kitabu hiki hakina makosa yote haya. Pia, 
hakuna hata wazo la mbali kabisa la kumuudhi mtu ye yote kwa dhahir na kwa 
kichini chini; lakini kwa kinyume chake, kitabu hiki kinatoa shauri ya kuwa watu 
lazima waweze kubagua ukweli kutokana na uwongo. Kwa njia hii tu ndiyo watu 
wataweza kuendelea kwenye njia ya furaha: ilivyokuwa hakuna_ kingine 
isipokuwa kuhutubia ukweli ni sababu ya kuendelea kwa jamii za binadamu. 

Makosa yo yote ambayo yamefanyika katika kitabu hiki ambayo si ya 
uangalifu au katika kusahihisha nakala ya kitabu cha kuchapisha, yataangliwa 
kwa haraka ikiwa yataonyeshwa kwa nia safi. Lakini sauti ya kutoamii 
kuegemea upande mmoja na kuleta ubishano hafifu wa kuharibu ukweli basi 
yatapuuzwa, na kutojaliwa kabisa. [japokuwa, ikiwa mtu anatujulisha jambo 
ambalo litaleta faida kwa watu wote, na ikiwa mashauri yake yameonekana ni 
sawa basi yatakubaliwa mara moja tu. livyokuwa kuna wataalamu wengi katika 
vyama vya dini, watu wa kawaida wanaweza kupata na kufurahia raha na furahi 
hasa ikiwa wawache kuegemea upande mmoja na kuukubali ukweli na hekima 
dunia, ambazo ni za kweli saa zote na zina faida kwa watu wote, na wao hukat: 
ambayo ni ya kuhasiri kwa uzuri wao wenyewe na huishi katika amani na wen: 
wao; kwa sababu, ugomvi baina ya wataalamu huchochea moto wa chuki na 
utovu wa adabu na huzidisha shida mbali mbali na hupunguza raha na utuluvu 
Hasaara hii ambayo hupendwa na watu wasiojali mambo ya wenzi wao huwatupz 
watu katika bahari ya huzuni, Mtu ye yote anapotaka kutekeleza jambo zuri kw 
ajili ya watu wote huhangaishwa na shida nyingi zinazoletwa na waovu kutaks 
kumpinga yeye. Kama walivyosema wahenga - ukweli hujuzu daima, lakini s 
uwongo; ukweli huwafunguliya njia wat 


hada zote za kupata maarifa na 
kitamu baadaye. Fikra 
kama hizo ndizo zilinipeleka ki. Msomaji atayashika 
anayo ya wafiki baada ya kukisoma kwa makini na kuzifahamu maana zake. Sifa 
nzuri zote za kitabu hiki zinakubaliana na ukweli ulioko katika dini zote na 
hazibishani_ na zinj na kukataa uwongo na kujipendelea binafsi wa 


5 


madhchebu nyingine. Sifa nyingine ya kitabu hiki ni kuwaimefungua wazisirina 
uwovu wa madhehebu zote kwa kuwajulisha wote wataalamu na watu wasio 
wataalamu, ili wao wenyewe wapate kuyafikiria, kumaliza tofauti zao, kuwa 
marafiki, na fuata dini moja tu iliyo ya kweli. Kama mimi, niliyezaliwa katika 
Aryavarta na kuishi hapo, mimi sipendelei upande mmoja wa rai za uwongo 7a 
dini nyingine, lakini hutetca ukweli tu, kwa hivyo mimi sipendelei wala sipendelei 
wala sipendelezi, lakini tendea watu wa nchi nyingine na dini zao haki na uadilifu 
kamili, Mimi ni rafiki wa hawo wanaoujaribu kuikuuza hali ya nchi hii, na wa 
hawo wanafanya kazi kwa ajili ya nchi nyingine pia, na pia iwe hivyo hivyo, 
ninavyoona mimi; watu wote waadilifu wanafanya. Ingekuwa mimi nimeegemea 
dini yo yote, ningekuwa kama hawo waheshimiwa wa kisasa, ambawo wako 
tayari kutukuza, kuunga mkono wa eneza madhehebu yao wenyewe kuaziri, 
pinga na kuchokoza madhehebu ya watu wengine. Lakini vitu hivisi vya heshima 
kwa binadamu. Kwa sababu hiyo ni sifa mbaya ya wanyama duni kuwa wenye 
nguvu huwa dhuru na kuwawinda dhaifu. Na ikiwa mtu atautumia mwili wake 
mzima kufanya hayo hayo anayofanya mnyama duni, basi yeye hawezi kujaliwa 
kuwa mcha Mungu na kuwa na utu, na hakuna sababu yo yote kuwa ycye asiitwe 
mnyama duni. Yeye ni mtu wa kweli ambaye humbhifadhi dhaifu katika nguvu 
zake. Lakini yeye anaycumiza hisia za wengine wa kujipendelea nafsi yake, yuko 
karibu na wanyama, kama inavyosemekana. 

Sura kumi na moja za kwanza za kitabu hiki zimetoa mengi juu ya adabu za 
dini na tabia za watu wa Aryavarta. Dini waliyoileta ni ya chanzo cha msingi na 
inafurahiwa na Ma Veda. Watukufu na kwa mujibu huu nimejiweka chini ya dini 
hii, mafundisho ya buthe ya Puranans ya Kisasa (Hadithi za miungu na vitabu vya 
elimu ya ulimwengu) na Tantras (Vitabu vya kanuni na elimu ya pepo) ambavyo 
vimebainishwa na kugiongwa daima kwa nguvu na dharau, 


Dini ya Charvaka (kusadiki kuwa hakuna roho) iliyotolewa katika sura ya 
kumi na mbili, kwa sasa imeshapotea; inafanana sana na Budhism na Jainism 
katika mafunzo na kusadiki kuwa yuko Mungu na mengincyo, lakini 
Charvakism tu ndiyo bora zaidi kuliko vyote viwili hata vikichanganywa pamoja. 
Maenezi yake lazima yajadiliwe na kuchunguliwa; kwa sababu, ikiwa dhana 7a 
uwongo zitawachiliwa kuendelea bila ya kuzuiwa basi dunia itapatwa na ghamu. 
‘Charvakism ni kama moja ya Jainism na Buddhism na kwa hivyo imedhihirishwa 
kwa maneno machache katika sura ya kumi na mbili, Jainism ina kubaliana na 
Charvakism na Buddhism kwa mengi, lakini zinatafautiana katika mambo 
machache tu; kwa hiyo, inajulikana kama madhehebu mengine kabisa. Habari za 
mgawanyiko wa kwanza umeeclezwa kwa uangalifu katika sura ya kumi na 
mbili, ambayo pia imecleza kanuni za madhehebu ya Buddhism na Jainism. Hoja 
za Buddhism zimetolewa katika “Dipavansha” na katika vitabu vingine, 
ambavyo vimeufupisha Buddhism. Watungaji wafuatawo wa Jainism 
walishauriwa katika matayarisho ya kitabu hiki:— 


4 Mool Sutras:~ (1 Avashyaka Sutra (2) Vishesha Avashyaka Sutra 
(3) Dashavaikalika Sutra, na (4) Pakshika Sutra. 


2% 


II Angas:- (1) Acharanga Sutra, (2) Sugadanga Sutra, (3) Thananga Sutra, 
(4) Samavayanga Sutra, (5) Bhagawati Sutra,(6) Jnatadharma - katha Sutra, 
(7) Upasaka Dasha Sutra, (8) Antagadadasha Sutra, (9) Anuttarovaai Sutra, 
(10) Vipaka Sutra, na (11) Prashnavyakarana Sutra. 

(12) Upangas:- (1) Upavai Sutra, (2) Rayapseni Sutra, (3) Jivabhigama Sutra, (4) 
Pannachana Sutra, (5) Jambudwipapannati Sutra, (6) Chandapannati Sutra, (7) 
Surapannati Sutra, (8) Niriyavali Sutra, (9) Kepyiya Sutra, (10) Kapabarhisaya 
Sutra, (11) Puppyyia Sutra na (12) Papyachuliya Sutra. 

5 Kalpan Sutras:- (1) Uttaradhyayana Sutra, (2) Nishitha Sutra, (3) Kalpa Sutra 
(4) Vyavahara Sutra, na (5) Jitakalpa Sutra, 


‘Chhedas:- (1) Mahanishithavrihadvachana Sutra (2) Mahanishithalaghuvachana 
Sutra, (3) Madhyamavachana Sutra, (4) Pindanirukti Sutra, (5) Ougha nirukti 
Sutra, na (6) Paryushana Sutra. 


10 Payanna Sutras:- (1) Chatussarna Sutra, (2) Panchakhans Sutra, 
(3) Tadulavaiyalik Sutra, (4) Bhaktiparijnana Sutra, (5) Mahapratyakhnyan 
Sutra, (6) Chandavijaya Sutra, (7) Ganivijaya Sutra, (8) Maranansamadhi Sutra, 
(9) Devendrastamana Sutra, (10) Sansar Sutra; na Nandi Sutra, Yogoddhara 
Sutra pia huhesabiwa katika hivo thabit 


5 Panchangas:- (1) Tafsiri za vitabu vyote vilivyotajwa hapa juu, (2) Nirukti, 
(3) Charani, (4) Bhashya. Hizi huitwa schemu, na hizi pamoja na mdneno 
yenyewe huitwa Panchangas. Katika MaDhundhiya hawakubaliani na 
Sehemu. Pamoja na hivi, kuna vitabu vingi vya dini ya Jain. Sura ya kumi na 
mbili ya kitabu hiki kutoa habari zote za elimu na mafundisho ya dini hii, Vitabu 
vya Ki Jain vina makosa ya kurudi hayo, kwa hayo mara mia na el! itabia yao 
ya kufikiria kuwa ni kitabu cha uwongo ikiwa anacho mtu wa dini nyingine, au 
ikiwa kimepigwa chapa tu. Kuamini kwao huku kunachekesha kutosha, kwa 
sababu kitabu hakiwezi kuwa cha kweli ila kiwe na kiguzo cha 

wenye madhehebu yao wanataka wakiamini. Hakika kitabu hicho hakiwezi 
kuitwa chao na wao hawakiamini na yeyote katika wao. Lakini hakuna hata 
kitabu. kimoja kama hicho ambacho kimetajwa hapo juu_kilichokuwa 
hakijaaminiwa na mmoja au wengi wenye madhehebu ya Jain. Hata hivyo 
mwenye kuamini kitabu peke yake amehusika kajtika kukanusha au thibitisha 
madhehebu haya. Lakini kuna baadhi yao, ambawo wakiwa wanajadiliana 
katika mikutano, wao huanza kubadilisha imani zao za hicho kitabu 
wanachokiamini wao. Kwa hivyo, inawapasa kuviweka vitabu vyao kwa siri. 
Wao hawavitoi, wala hawavisomi wala kuvisomesha hawo wanaopingana nawo 
katika dini, Kwa sababu vitabu hivyo vina mambo mengi ya upuuzi ambayo Ma- 
Jain hawawezi kuyashika. Kuuacha uwongo huo ni jawabu dhahiri. 


Sura ya kumi na tatu inaelezea dini ya Kikristo. Watu hawa huamini k: 
Biblia kuwa ni kitabu chao cha dini. Yote kuhusu madhehebu yao muhimu 
yamejadiliwa katika sura iliyosemwa. 


7 


Sura ya kumi na nne inaeleza dini ya Mohamed yaani ya Kiislamu. Watu 
hawa wanaamini Quran ambayo ni kitabu chao cha dini, na mambo muhimu 
kuhusu madhehebu yao yameclezwa vyema na kuzungumzwa kwa uthabiti na 
ufupi. 


Kitabu kimemalizia kwa mubtasari za muhimu za madhehebu ya 
Veda. Msomo wa uangalifu wa kitabu ambacho hakimwingii rohoni mwandikaji 
au makusudio yake, hakitadhihirisha kabisa madhumuni hasa; kwa sababu kuna 
sharti nne za kufahamu maudhui sawa sawa, viz, (1) akanksha: ya akili, (2) 
yopyata:usawa, (3) asatti: matumizi, na (4) tatparya: nia. Yeye anafahamu maana 
halisi ya maudhui ambaye anayckisoma kwa kufuata sharti nne hizi muhimu. 1. 
Ya akili (nguvu ya kujulisha fikra au nia) ni maclekeano kati ya msemaji na 
maneno ya lugha yeye anayoitumia pamoja na maana yake. 2. Usawa (utaratibu) 
ni maneno yanayofaa kutumika, kama maji yanavyofaa kunyunyuzia. 3. 
Matumizi (lugha) ni kanuni iliyo sawa sawa ambayo hutengencza mahali pao. 4. 
Nia ni sababu ya mwandishi kukiandika kitabu au msemaji ametoa hotuba. Na 
sababu hii lazima ije kwanza akilini kwa kuifikiria nia, Kuna watu wenye chuki 
ambawo wana dhana kinyume cha nia ya mwandishi au msemaji. Waungwana 
hawa kwa kawaida huwa waliojitolea katika dini. Akili zao huwa zimeharibiwa 
kwa kiza cha ujinga kilicholetwa na waliojitolea katika dini. Lakini tokea 
mwanzo mimi sitazamii kwa jicho la dhana mbaya ya Puranas, vitabu vya Jain, 
Biblia, na Koran, kwa hivyo mimi nayakubali yaliyokuwa mazuri na kuyakataa 
yaliyo na dosari. Mimi najaribu kuwaendeleza Mahindu na mataifa mengine pia. 
fikiri hata watu wengine pia wafanye hivyo. Hitilafu kidogo za dini hizi 
zimedhihirishwa hapa. Watu wenye akili timamu wataweza kuamua ipi ni ya 
kweli na ipi ina dosari kwa kuzilinganisha wenyewe, na kwa mujibu wa akili zao 
wakubaliane na ya kweli na wayakatae yenye dosari. Ni jambo geni kabisa kwa 
mtu mtaalamu halisi kuwachocheza watu na kuleta chuki baina yao, na 
kuwagombanisha na kuwaangamiza. ljapokuwa watu waliowajinga watafikiria 
vyengine kwa kukisoma kwa makini kitabu hiki, lakini wataalamu na watu wenye 
busara tu ndiyo wataweza kukifahamu kitabu hiki na makusudio yake hasa. Kwa 
thibitisho imara na matumainio mema ya kazi zangu kufaulu, naiweka kazi yangu 
mbele ya uamuzi wa watu wazuri. Wanaweza kuipendelea bila ya kuegemea 
upande mmoja ili kuzifanya kazi zangu zifaulu na zie za maana kwao. Hivyo 
hivyo, ni wajibu muhimu wangu na watu waadilifu kudhihirisha ukweli na ukweli 
mtupu tu. Mwenyezi Mungu, ambaye ni Mkweli, Mjuzi wa yote, Mwingi w: 
Furaha na wa roho ya ndani kabisa kwa rehema zake, aifanye kazi yangu hi 
ifaulu! Veruam sat sapientia - neno moja tu linamtosha mtu mwenye akili- 


UDAIPUR DAYANAND SARASWATI. 
BHADRAPAD, Bright Fortnight, 
1939 A.V. 


AUM 
SATYARTH PRAKASH 
Mwangaza wa Kweli 
SURAT 
MAELEZO YA AUM 


Neno Aumkara ni jina zuri sana la Mungu; kwa sababu herufi auym, 
ambazo zinafanya neno aum, lionyeshe sifa zake nyingi. Kwa mfano a ina maana 
ya Virat: Mtawala wa ulimwengu, Agni: Mjuzi wa yote, Vishwa: Wa kuwepo kote 
na kama jina au sifa za Mun; a maana ya Hiranya Garbha: Mwenye 
kuimarisha nyota na sayari, Vayu, Mwenye Enzi zote, Tejah: Mwenye utukufu 
wote, na hizo ndiyo sifa za Mungu, na m inayonyesha Ishwara: Mwenyezi 
Mungu; wa Daima na Milele, Prajna, Mtaalamu wa Dunia yote, na majina kama 
haya ya Mungu. Kwa hivyo Majina Matukufu yameelezwa wazi wazi katika Veda 
na katika vitabu vyengine vya falsafa, na katika karina za aya za vitabu vyote 
majina haya hutokea, hurejea kwa Mwenyezi Mungu pekee. 


‘Swali - Kwa si Virat na maneno mengine yafahamike kama vitu 
vyengine kuliko Mungu. Jee hayo si yana maana kama dunia, na ulimwengu, na 
vitu vyengine kama hivi; Indra na waliofanana na Miungu, na tangawizi na kama 
vidonge katika dawa? 


Jawabu - Ndiyo. Lakini pia yana maana ya Mungu Muweza. 
‘Swali - Jee wewe huchukulia kama kwamba ni Mungu tu? 


Jawabu - La. Nini satwa yako ya kusema kuwa hayo yana maana ya pekee 
tu? 


Swi 


Miungu wanajulikana sana na pia wanahesabika kuwa ni bora kuliko 
wote: na mimi nina chukulia maneno haya na kuyaamini. 


Jawabu - Kwani Mungu hajulikani? Jee kuna mtu bora kuliko Yeye? Basi 
kwa nini wewe huamini kuwa wao ni Miungu pia? Vipi kitu cho chote kitakuwa 


bora kuliko Mungu, ambaye yeye a ‘ana kabisa, na hakuna aliye sawa na 
yeye? Kwa hivyo pingamizo lako haliwezi kukubaliwa, kwa sababu, halipatikani 
vyema: Kwa mfano, maana, ikiwa mtu anacho chakula tayari, na hata hivyo bado 
anaendelea kuomba zaidi basi hawezi kuwa mtu mwadilifu; kwa sababu yeye 
anajaribu kupata vitu zaidi vilivyo mbali ilhali wewe unavyo vyako karibu nawe. 
Katika njia hii hii, uthabiti wako ni muhali kama hekima ya mtu yule asiestahiki. 
Sababu iko dhahiri kuwa wewe huyafuati hukumu ya maneno Virat & C. 
(ambayo yana maana kama ya Mwenye Enzi pekee, ulimwengu, na vitu vyote 
vyengine vya maumbile), kuwa na maana ya Miungu na vinavyoweza kuwazika 
tu bali havionekani. Aya ifuatayo inatoa maana yake. 


Wewe utaweza kusema, kuwa wakati wenyewe utatoa maana ya maneno. 
29 


Kwa mfano, mwungwana anamwambia mfanya kazi wake. 

Ewe mtumishi, niletee Saindhava yenye maana mbili, |. Farasi, 2. Chumvi. 
Ikiwa ni wakati wa bwana wake umefika wa kutoka nje, basi atamletea farasi; na 
ikiwa yeye anakula chakula, basi mtumishi atamletea chumvi; lakini ikiwa 
amefanya kinyume cha mambo, yeye ameleta chumvi wakati bwana wake 
anataka kwenda nje na akamletea farasi wakati wa kula chakula badala ya 
chumvi , bwana wake atahamaki na atasema, “Wewe ni mjinga. Ina maana gani 
kuniletea mimi chumvi wakati wakutoka nje na kuniletea farasi wakati wa 
chakula? Wewe hufikiri wakati, au wewe ungeleta kile kilichotakiwa kwa wakati 
wake. Wewe hukufikiria wakati ule kitu gani kilitakiwa; kwa hivyo wewe ni juha. 
Basi toka leo wewe uende zako kutoka kwangu. 


Haya basi, mchezo huu una bainisha nini? Unabainisha kuwa kionyo ju ya 
wakati unaohitajika, na basi kwa hivyo sisi sote pia tufanye hivyo na tutanabahi 
kila wakati kwa uangalifu zaidi, 


Mifano 


Kwa hivyo, yataka ufahamu akilini mwako kama Om na maneno mengine 
wenye maana kama hii huwa ni Mungu Muweza katika Veda na katika vipande 
kama vilivyotajwa hapa chini. Nia hasa ya maneno haya ni kuonyesha (1) kama 
Aum na maneno yaliyofanana nayo katika humu huonyesha Mungu; (2) Kama 
hakuna jina hata moja la Mungu lisilo na maana yake, kama katika lugha isio ya 
adabu maskini huitwa dhampati; bwana wa mali, na mengineyo. Zaidi ya hayo, 
wao wanabainisha kuwa maneno haya huonyesha tabia, vitendo, mavumilio, au 
asili ya vitu katika mahali mbali mbali, 


Sasa basi, Aum na majina mengine ya Mungu yaliyomo katika mashairi 
yanayofuata yana maana, kama, 


Mungu anaitwa Aum kwa kutulinda sisi, Kham kwa kuenea katika vitu 
vyote vya mbinguni, na Brahma kwa kuwa Mkubwa kuliko vitu vyote. 


Yeye peke yake anaitwa Aum, na yeye ni wa milele, na wakusujudiwa, bila 
mwingine ye yote - Chh. Up. 


Aum ni dhahiri, mwenye maana ya asili na ni jina muhimu kabisa la Mung 
katika Veda na nakala zingine, na majina yake mengine yana umuhimu wapil 
Mandukya Upanishat. 


Yeye huitwa Aum ambaye anaimbwa katika Veda zote, anaombwa katika 
vitendo vyote vya ibada na katika hali ya kuwa na bila raha na pia anaombwa 
katika viapo vyao kutoa. Kath 11,12. 


‘Yeye atazamiwe kuwa ni Mwenye Enzi, na ni mwalimu wa wote, mwenye 
nguvu zaidi kuliko nukta, ni mtukufu, na anajulikana kwa akili, yeye ni mtulivu 
katika hali ya usingizi au alitolewa katika hathari za kitu cho chote. Manu, XI, 
112. 


30 


Mungu anaitwa Agni, kwa sababu yeye ni mtukufu; Manu, kwa sababu yeye 
ana ujuzi wote wa binadamu; Indra, kwa sababu yeye ni mlinzi wa wote: na 
Brahman, kwa sababu yeye ni msimamizi aliyeenea kote ulimwenguni - ib. 128. 


‘Yeye anaitwa Brahma, kwa sababu yeye ndiye anatengeneza dunia yote, 
Vishnu kwa sababu yuko ameenca kote; Rudra, kwa sababu yeye huwapa taabu 
na huzuni wale waovu. Shiva. kwa sababu yeye ana furaha ya daima na ni mtoaji 
yaliyo mazuri kwa wote; Aksharo, kwa sababu yeye yuko kila pahali na 
haonekani; Swarat, kwa sababu yeye ni mtukufu; na Kalagni, kwa sababu yeye 
huwaangamiza wote wakati wa mafuriko na ni, kama alivyokuwa, mwangamizi 
wa kifo, ambaye huusafisha moto wa roho: 


Indra na maneno mengine kama haya ni majina ya Mungu ambaye si wa 
watu wawili tu, anaycjiweka mwenyewe, na anayejizungusha kote-Rig- 1.164 46, 


(1) Yeye anaitwa Indra, kwa sababu ameenea katika utawala wa maumbile 
na vyote vilivyomo humo; (2) Suparna, kwa sababu ulinzi wake na vitendo vyake 
ni vikamilifu; (3) Gaurtman, kuwa utukufu wake ni wa ulimwengu mzima; na 
(4) Maturishwa, kuwa yeye ni mwenye nguvu zaidi kuliko upepo. Kwa hivyo 
Divya, Suparna, Garutman na Matarishwa ni majina ya Mungu. Majina yaliyo- 
bakia yataelezwa baadaye. 


Yaju. XUL {8 Mungu anitwa Bhumih, kwa sababu ya viumbe vyote wako 
naye, Majina mengine ya Mungu katika shairi hili yatafahamishwa baadaye. 


Indra ni jina la Mungu katika sbairi hili: hata hivyo, hapa lina maana ya 
mamlaka ya nguvu:- Sam Veda, pr 7 Mantra. 8 


Mungu anauzuifu wa dunia yote kama puumzi zinavyoendesha mwili - 
Atharva Veda, Kand [1, Anuvak 2, Sukta 4, Mantra |. 
Maana ya mwanzo ya Agni, & C 


Tafsiri sahihi ya mamlaka haya ya hapa juu yanadhihirisha, kuwa majina 
haya ya hapo juu ni ya Mungu tu, kuwa Aum, Agni na majina yanayofanana na 
haya, kusema kweli, huonyesha Mungy, kama ilivyooneshwa na Vyaarkana au 
sarufi, Nirukta au katika climu ya lugha, Brahmanas au maelezo ya Vedic, Sutras 
au mithali ya maneno na maelezo ya maandishi matakatifu ya hadhithi za kale na 
watu wa falsafa. Hats hivyo maana haya yanatakiwa yakubaliwe na wote; Aum tu 
ndiyo jina la pekee ta Mungu, lakini Agni na mengine maana yake ni Mungu, 
ambapo maudhui na sifa huonyesha sala, sifa na kuabudu. Ambapo, inaonyesha 
kuwa kila mara majina haya hupunguzwa nguvu na kufuatwa na maneno kama 
wa kujua yote, wa kuenea kote, mtukufu, wa milele, muumba wa dunia, na 
maneno kama haya mengine, huwa na maana ya Mungu. 


Maana ya Pili za Agni, & C, 


Katika vipande vyengine kama - Tait, Brabmanand V. II], Ist An. Maneno 
virvat, purusha, deva, akasha, vayu, agni, jala, bhumi, & C buvionya vitu kama 


31 


mano wa dunia; kuwa, po pote penye muumbo, hifadhi, uangamizi, maarifa 
yasivo kamili, isiye ya ukili, inayoonekana na sita kama hizi 7ilizotaiwa, yote 
haya haya mwonyeshi Mungu. Sababu ni kuwa Mungu yuko ju ya vyote 
vilivyo umbwa na vyenginevyo kama hivyo ambavyo uwezo wake uliotajwa hapa 
juv ni wa vitendo vya kawaida tu. Kwa hiyo, kama si kuwa majina ya Mungu, 
Virat, & C huonyesha vitu vya tabia. Lukini vinapotumika kwa sifa kama mjuzi 
wa kila kitu, & C. huonyesha Mungu Mwenyezi, na zinapotumikana na maneno 
kama haya hivi kuonyesha matakwa, wadui, machofu, furaha, maumivu, miter 
kidogo, oa kama hayo, vote haya yana maana ni roho ya binadamu. Hii hewana 
nguvu kila pahala, kwa sababu kuzaliwa na kufa kwa Mungu hakutokel kabisa, 
Kwa hiyo kuzaliwa, & C. jnafanya Virat na mancno mengine huwa na maana ya 
vitu na vitendo vya akili, lakini si Mungu. 


Sasa vipi virat na maneno mengine huwa na maana ya Mungu maana yeye 
hana asili na kitu che chote. 


Majiaa 100 ya Mungu 
Om, Divya, Supara, Garutman na Matarishwa ni majina matano ambayo 
yaliglerwa, tavvama uhurasa 31, na 95 majina yako hapa yametajwa moja baada 
ya moja 
1. Virat : 
Neno Virat (Mwenye kuangnza) limetokana na neno raj. 1., Kuwasha au 
angaza, na kinachotanguliwa na vi na kumalizia a kvip, Yeye ambaye 
anaiangaza na kuidhihirisha dunia katika njia mbali mbali, inaitwa Virat kwa 
hivyo ni Mung. 


Agni 
Neno Agni (Mwenye kuabudiwa) limetokana na neno anchu: kuondoa au 
Kuabudu au mizizi agi na ina ambayo budhihirisha havakati, Agni nijina la 
Mungu kwa sababu yeve ana elima ya kiwili wili cha binadamu, mjuzi wa 
kila kitu, anaye stahiki kujulikana na kustahiwa. 


3. Vishwa 
Neno Vishwa limetokana na neno vish: kuingia, na va kama ni neno la kati, 
lenye maana ya mwenye kutenda au pahali. Mungu anailwa Vishwa kwa 
sababu yeye ni mtunza wa pepo na viurbe vyake vyote, au yeye ameenee kole 
na yumo katika kila kitu. Majina haya ya hapa juu yammconyeshwa kwa herufi 
ya A katika neno Aum, 


4, Hiranya Garbha 
Mungu anaitwa Horanya Garbha (kitove cha mwangaza) kwa sababu jua na 


vitu vyengine vitukufu vimetangeneswa na kuwekwa na Yeye. Shairilifuatala 
la Yajur Veda, XIIL 4. hit Pia kuna mashairi mengi mengincyo ambayo 
hufanya Hiranya Garbha vi jina le Mung 


ny 


9%. 


Vayu 
Neno Vays (Mwondogji) linatokena na neno va kuondoa, kuua. Mungu 
anaitwa Vayu. kwa sababu yeye Huondoa, harakisha, husaidia, na 
buangamiza kila kitu kinachokwenda na kisichokwenda na mwenye nguvu 
kabisa kulike wote. 


Tejah 
Neno Tejah (Mwangazaji) limetokana na nero tij-Kuangaza au kuwasha,na 
tejas limetokana na neno hilo hifo fakini jina limetiwa mwishoni Muoge 
anaitwa Tejah. kwa sababu yeye ni meukufu na aliangaza jua na vinginevyo 
vinavyo ngara pia. Majina haya yaliyopo hapa jun yametajwa katika heruft 
ya U katika neno Aum. 


Ishwara 
Neno fshwara (mtawala) linatokana na neno ish: kutawala au kuwa (ajiri, 
kuwa na var kama ni mwisho wa neno, maana yake ni mtendaji, Mungu 
anaitwa Ishwara, kwa sababu yeye ni maumbile, climu yake na utajiri wake 
hauna mwisho, 


Aditya 
Neno Aditya (Asiyedburika au Asiye na mwisho) linatokana na neno do: 
kuikata, kuwa a ni mwanyo wa ncno yaani kukanusha na ti kuwa mwishowa 
‘eno, kuleta maana ya mtendaji, na o hubadilika kuwa e, ambayo huitanya 
kuwa aditi, na a Kuwa mwisho wa neno la jina huwa aditya, Aditya ni jina la 
Mungu kwa sababu yeye hati. 


Prajna 
Neno Prajna (Mjuaji) linatokana na neno jna; kujua, na pfa, kuanvia neno, 
huwa prajna kwa kumalizia jina. Prajna ni jina la Mungu, kwa sububu yeye 
anajua vitendo vya viumbe vyote wanauweza kwenda na wasioweza pia wa 
dunia na ambaye maarifu yake yako wa7i oa bila shaka yo yote. Majina haya 
yamedhihitishwa katika herofi M. katika neno Aum, Hapa sifa tatu tw 
zimetajwa ambayo zimeonyeshwa katika kila herufu ya neno Aum. Kutika 
njia hii, majina mengine yanafahamika pia. 


Majina katika ubeti wa hapa juu, kama mitra na mengine yole ni ya Mungu, 
kama ilivyokwisha semwa, dua, sala na ibadu ni za Shreshta tu( Bora sana) au 
Mungu. huwashinda wote katika sifa, tabia, mwendo ulio sahihi, Yeye 
ambaye mtukutu kupita watukufu wote. ambaye anaitwa Mwenyezi Mungu, 
Hapana aliyekuwa, au. anakuwa au atakuwa sawa na yeye, Lkiwa bapana 
hata mmoja aliye sawa na yeye, busi vipi atawera kuwa mkubwa kulike Yeye. 
Ukweli, haki, nuruma, mwenye enzi zote, mwenye kucnca pote, na siffazisiza 
na mwisho haviwezi kubashiriwa vizuri zaidi kuliko kitu cho chote kama 
Mungu mtawala wa dunia, Mungu. ambaye ni mkweli au hasa, pia ana dhana 
za kweli, Labia na sifa za asili. Hata hivyo binadamu lazima aombe, asihi na 
asimwabudu. mwingine ila Mungu; kwa sababu, wataalamu wa zamani 


33 


10. 


12, 


14, 


ambawo majina yao yalikuwa Brahma, Vishnu, Mahadeva, hasha, hata Ma- 
Titan, mapandekizi ya watu na watu wadogo pia, walimwamini Mungu tu, 
‘na walimsifu, kumtukuza na kumwomba rehema yeye peke yake. Sisi wote 
pia tufanye hivyo tu. Maudhui haya yata zungumzwa kwa urefu katika sura 
ya uwokovu na moyo wa ibada. 


Q. - Ikiwa itasisitizwa kuwa maneno mitra na mengineyo yafahamike kwa 
maana yao hasa ya magafiki wa dunia, Indra na watukufu wengine, kama 
vitendo vyao ni vya kujulikana sana. A - Inajibiwa kuwa maana hizo hazifai 
hapa, kwa sababu, mtu aliye rafiki wa huyu ni adui wa yule, na pia huwa 
vingine na mtu watatu, Hata hivyo, marafiki na maana nyingine maarufu 
haziwezi kujulikana. Lakini Mungu ni rafiki bila shaka wa wote, lakini 
binadamu hawezi kuwa hivyo, majina hayo yana maana ya Mungu tu katika 
vipande kama hivi. Kweli, katika maana ya pili ya mitra na maneno mengine 
yana maana kuwa marafiki wa dunia na mengineyo. 


Mitra 
Neno Mitra (Rafiki) linatokana na neno nimid: kupenda na ktra kuwa 


mwisho wa neno. Mungu anaitwa Mitra, kwa sababu yeye anawapenda wote 
a anastahiki kupendwa na wote pia. 


Varuna 

Neno Varuna linatokana na neno vri kuchagua, kuwa na unan kumali 
neno. Mungu anaitwa Varuna, kwa sababu yeye anakubali au anakubaliwa 
na tabia ya Mungu, ana nguvu ya kuona yasiyoonekana na wengine, 
wataalamu aliyejitolea katika uwokovu, aliyeokolewa, na mwaadilifu. 


Aryama 
Neno Aryama linatokana na neno arya na ma kuhishimu, na, ni ya kutiliwa 
mkazo, na arya limetokana na ri kwenda. kupata, na ya ni ya kutiliwa mkazo. 
Mungu anaitwa aryama, kwa sababu anawahishimu wale ili wafanye ya haki 
na insafu, na anaamua vitendo vya haki na vya uovu vya waadilifu na 
ukosefu. 


Indra 
Neno Indra linatokana na neno idi: kuwa na nguvu za Mwenye Ezi Mungu 
na kutilia mkazo ra. Mungu anaitwa Indra, kwa sababu yeye ana nguvu za 
Mwenyezi Mungu. 


Brihaspati 

Neno Brihaspati linatokana na neno kuhifadhi. na briha, kuwa mwazo wa 
t ya brihat hutolewa na herufi s kutiwa badala yake. Tena inatanguliwa na 
herufi ti inayoongezwa hapo mwanzo. Mungu anaitwa Brihaspatit, kwa 
sababu yeye ni mkubwa wa wakubwa na ni Bwana wa pepo na dunia na 
ulimwengu wote. 


15. Vishnu 
Neno Vishnu linatokana na neno vish: kuenea kote na linatilia mkazo 
mtendaji. Mungu anaitwa Vishnu, kwa sababu yeye ameenea kote katika vitu 
vinavyokwenda na visivyokwenda vya dunia. 


16. Urukramah 
Kwa ajili ya nguvu za milele, Mungu anaitwa Urukramah. Ubeti una maana 
kuwa: Ewe (Bhavatu) Roho ya milele (Parmatma) Mwenyezi ni yeye 
(Urukramah), ambaye ni rafiki wa wote (Mitra) ambaye ni mtoaji wa furaha 
(Sham), aimbaye ni bora kuliko wote, (Varun), ambaye ni chemchemu ya 
furaha (Sham) ambaye ni hakimu wa haki kwa wote (Aryama) ambaye ni 
mwenye nguvu (Indra), ambaye ni mtowaji wa utajiri wote (Sham) ambaye ni 
msaidizi wa wote (Brihaspati) ambaye ni mwalimu wa maarifa (Sham) 
ambaye ameenea kote (Vishnu), bariki (Sham) sisi (nah)? 


17. Brahma 
Neno Brahma linatokana na neno brih au brihi linazidi kwa kuishia na ma 
mwisho wa neno. Maana ya ubeti - Sisi tunamtolea salamu Mungu Mkuu 
Brahma ambaye yuko juu ya wote, anaye wazunguka wote na mwenye nguvu 
za milele. Mungu Muweza, wewe ni peke yako tu mtafutaji wa moyo na bila 
ya shaka yo yote mtawala wa wote. Mimi nakuenzi wewe kuwa Mola wangu, 
fa _kuwa dhahiri kila pahali, tabagn watu wote wanaweza kufika kwako. 
Mimi nitatenda na kuhutubia wengine kwa mujibu wa amri zako za Veda. 
Nitafuata ukweli katika fikra, usemi, na vitendo. Ni hifadhi mimi, Ewe, Mola 

dhi, mwadilifu, na mkweli nilivyo ili akili yangu izikamate sawa sawa; 

amri yako ni dini na kinyume chake ni kuchukia dini. 


Kukariri ibara ya mwisho huonyesha upendo wa ibada na mwanzo wa 
kusoma. Kwa mfano, mtu anapomwambia mwenzake, “Nenda, nenda kijijini,” 
neno “nenda” inaonyesha harak: ini upesi. Vivyo hivyo, 
‘a sentensi iliyotangulia, inaonyes! . Nihifadhi_ mimi, Ewe 
Mungy, nihifadhi fanya hivyo ewe Mola ili mimi niwe imara na bila shaka yo yote 
‘a dini na nichukie kutoshika dini. Ewe Mungu, nisaidie, maisha nitaienzi 
neema yako. 

Madhumuni ya kukariri neno Shanti (amani) mara tatu ni kuonyesha kuwa 
kuna namna tatu ya maumivu, ya akili, ya mwili na ya tabia, 1. Adhyatmi 
ujinga, mapenzi, chuki na hatia yote haya ni hisia za akili; na homa na mabaya 
kama haya ya mwili. 2. Adhibhoutic i.e. mabayaya ulimwengukutokana na adui, 
kama chui, chatu, na kama hawo wengine 3. Adhidaivic, i.c.,mabaya ya pasipo 
budi hutendeka kama mvua nyingi kupita kiasi, baridi, joto na kuleta hali ya wasi 
wasi ya akili na hisia. Kwa hivyo: ‘Tuweke sisi sote, Ewe Mola, mbali na maumivu 
haya matatu, na tushughulishe sisi daima katika ukarimu wako, kwa sababu 
Wewe ndiye chanzo cha furaha, mfadhili wa dunia nzima; mwongozi wa hali ya 
heri kamili na ya unyofu na kwa waliojitolea. Kwa hivyo, Ewe Mola, kuwa 
dhahiri katika mioyo ya watu wote kwa rehema zako, ili wao wafuate dini na 


35 


wasiwe wasiona d 

maumivu. 

18. Surya 
Mwenye enzi Mungu anaitwa Surya katika ubeti huu wa Yajur Veda, kwa 
sababu yeye ni mtukufu, huangaza yote, na ni roho ya ndani ya kila 
kinachoweza kujisongeza; wanyama wenye akili na viumbe vinginevyo, na 
vyote ambavyo haviwezi kusongea au kwenda, kama mimea, vitu, kama 
dunia na kama hivyo. 

19, Paramatma 
Neno atma limetokana na neno at: kuenea kote. Mungu anaitwa Paramatma 
Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye yumo katika wanyama wote na viumbe 
vyengine, na kwa sababu yeye ni kiumbe bora kuliko vyote na ni mdogo 
kuliko chembe ndogo ya kitu, roho na mbingu, na ni maisha au ni roho za 
viumbe vyote. 


i, wapate furaha ya milele, na waepukane na namna zote za 


20. Parameshwara 
Mungu anaitwa Ishwara Mola. Yeye ni Mtawala wa watawala na hapana 
aliye sawa naye, naitwa Parameshwara Mwenyezi Mungu. 


21. Savita 

Neno Savita linatokana na neno su: kuzalisha, ta huja mwisho wa neno, kabla 

ya hapo su huwa savi, Kuwa mzalishaji wa dunia nzima, Mungu anaitwa 

Savita. 
22. Deva 

Neno Deva linatokana na neno div, maana yake cheza, kutaka, kushinda, 

kazi, utukufy, sifu, furahg, ota, uzuri, mwendo. Mungu anaitwa Deva, kwa 
furaha ya wale wasio na hatia wa shangilio ya 
fa, kuwa mtoaji wa utajiri na akili wa juhudi na vitendo vyote. wa 
kuwa na utukufu wake mwenyewe na kuwaangaza wote,mwenye kustahiki 
sifa zote, wa kuwa na furaha mwenyewe na pia kuwapa wengine, kwa kuwa 
kinga wa wale wenye kiburi, kwa kuwa mfanya usiku na mghariko wa 
yaliobakia yote, kwa kuwa wazo wa matakwa ya wote, na kwa kuwa 
chemchemi ya elimu. Kwa maneno mengine, Mungu anaitwa Deva, kwa 
sababu yeye anafurahisha kwa furaha yake na anaifanya dunia kwa uwezo wa 
tabia yake na bila ya usaidizi wa kiumbe cho chote, na ni chanzo cha furaha 
yote, kwa sababu yeye huyashinda yote na yeye mwenyewe hadhuriki na 
indiki, kwa sababu yeye anajua na anasomesha ukweli na si ukweli, kwa 
sababu yeye anatoa mwangaza kwa wote, kwa sababu yeye anastahiki sifa 
zote na hamgombezi ye yote, kwa sababu yeye ni furaha katika yeye 
mwenyewe na pia huwapa wengine, na hana hata dalili za maumivu hata 
kidogo, kwa sababu yeye ni furaha ya milele, hawezi kuwa na maumivu 
mwenye furaha na huwaweka wengine mbali na majonzi ya maumivu, kwa 
sababu yeye huwapumzisha viumbe vyote katika wakati wa dhiki au 
mafuriko, kwa sababu yeye ni nguzo ya ukweli, na yeye tu ndiye anaye 
ombwa na waadilifu, na kwa sababu yeye ameenea kote na ni miuaji. 


36 


23. Kuvera 
Neno Kuvera, (mzungukaji) linatokana na neno kuvi: kufunika, kuzunguka. 
Mungu anaitwa Kuvera, kwa sababu yeye ameuzunguka uadilifu wake kila 
pahali. 

24, Prithwi 
Neno Prithwi linatokana na neno prithu: kutawanya. Kama Mungu 
anavyotawanyika au anavyoifanya dunia, yeye anaitwa Prithwi. 

25: Jal 
Neno Jala linatokana na neno jala: kuua. Mungu anaitwa Jala, kwa sababu 
yeye humtia adabu mwovu na hutengeneza na kuharibu chembe zote au vitu 
visivyoweza kuonekana. 

26. Akasha 
Neno Akasha (Mwanga: natokana na neno kash: kuangaza, Mungu 
anaitwa Akasha, kwa sababu yeye ni mwangaza wa dunia kwa kila njia. 

27. Anna, 28. Annada 

29. Atta 
Neno Anna linatokana na neno ad: kula. Mwisho ni msemo mfupi wa 
Sharirak au Vedant na St. Vyasa. Kama yeye anavyo, anashika na 
anaendesha, Mungu anaitwa Anna, Annada na Atta. Mrudio wa mara tatu 


pia kuharibika mumo humo. 

30. Vasu 
Neno Vasu linatokana na neno vas. Kuishi, lenye neno la mwisho kuwa u. 
Kama Jana zote na viumbe vyengine huishi katika yeye, na Yeye huishi katika 
wao wote, Mungu anaitwa Vasu. 


31. Rud 
Neno Rudra linatokana na heno rudir: Kutiririsha machozi na neno la kati 
lake ni nich, huwa a. Mungu anaitwa Rudra, kwa sababu yeye humictea 
mwovu huzuni na huwafanya wao w: 
Hiki ni kifungu cha maneno kutokana na Brahmana wa Yajur Veda. Ina 

maana: Mtu hubainisha katika usemi wake yale aliyonayo akilini mwake. Yeye 

anatekeleza kauli yake. Yeye huvuna kila anachokitenda. Hii hudhihirisha kama 
mtu apandacho ndiyo avunacho. Waovu wanapopata adabu kwa dhambi zao za 
insafu za haki ya Mwenyezi Mungu, wao hull 


a jiwa: roho. Nivyokuwa Mungu 
maji na ulimwenguni na pia katika roho zote, ambazo ni mi 
tunavyosema, yeye ni Narayana wa kweli. Ayana maana yake ni makao. 
33. Chandra 
Neno Chandra linatokana na neno chadi: kuwa furahani, Kama Mungu ni 
chanzo cha furaha na pia yeye huwapatia wote pia, yeye anaitwa Chandra. 
34, Mangala 
Neno Mangala limefanyika kutokana na neno la kizamani au la kale neno 
37 


35. 


36. 


37. 


38, 


39, 


40. 


4. 


42. 


mang, lakuonyesha kitendo pamoja na al kuwa mwisho wa neno. Hasa 
ilivyokuwa Mungu ni mtukufu wa daimana ni mwenye furaha na pia ni 


chanzo cha furaha kwa wote wengine, yeye anaitwa Mangala. 


Budha 
Neno Budha linatokana na neno budh: kujua. Mungu ndiye huyu mjuaji, kwa 
sababu yeye ni mjuzi na mwenye busara na pia ni mpaji wa busara wa hawo 
wenye busara. 

Maana ya neno Brihaspati limeshaelezwa. 

Shukra. 

Neno Shukra linatokana na neno shu: kutoharisha pamoja na kra kuwa 
mwisho wa neno, Mungu anaitwa Shukra, kwa sababu yeye ni mtukufu zatidi 
na kwa rehema zake au ujuzi wake, roho huweza kutakasika. 
Shanaishchar 

Neno Shanaishchar linatokana na neno char, kusogea na kula pamoja na 
shanaisha kuwa ni sifa inayokuja mwanzo. Hasa ilivyokuwa Mungu kwa 
uwezo wa rehema zake ameenea kote na ni mstahmilivu na mwenye huruma, 
yeye anaitwa Shanaishchara, 

Rahu 

Neno Rahu linatokana na neno rah: kujitenga. llivyokuwa Mungu ni mmoja 
na ni peke yake tu, hapana kitu cho chote kilicho changanyika naye au bila 
kuwepo wa pili, ambaye anawakataa wenye dhambi na kuwaongoa wengine 
yeye anaitwa Rabu, 


Ketu 

Neno Ketu linatokana na neno kit: kuishi na kuondoa maradhi. llivyokuwa 
Mungu yuko mbali na maradhi yote, huwaponyesha wote na magonjwa yote, 
katika uokofu wakujitolea na ni mahali pa kupumzika kwa wote, yeye 
anaitwa Ketu. 

Hota 

Neno Hota linatokana na neno hu: kutoa na kuchukua pia kupokea tu kwa 
mujibu wa wengine, kuwa na herufi ya kutiliwa mkazo ni ta. Munguanaitwa 
Hota, kama yeye ndiye anatoa kile unachostahiki kupewa na anakichukua 
mwenyewe kila kinachostahiki kuchukuliwa kutoka kwa watu wote. 


Yajna 
Neno Yajna linatokana na neno yaj: kuabudu, mwaandamano, na kutoa 
Sadaka. Imetokana na Brahmana. Mungu anaitwa Yajna, kwa sababu yeye 
ni mwenyezi anayejitengeneza vitu vyote duniani, na ana abudiwa na St. 
wote, na sasa Wanaabudiwa na watu wote. 

Bandhu 

Neno Bandhu linatokana na neno bandh: kufunga, kuwa na mkazo kwenye 
herufi U. Mungu anaitwa Bandhu, kwa sababu yeye ana funganisha dunia na 
sayari _kwa uwezo, zimeratibishika vyema kwa amri zake, kwa hivyo 
hazipitani katika njia zao na kuvunia sheria zisizoweza kubadilika, na ni 


38 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


49. 


Si. 


msaada kwa viumbe vyote kama ndugu mama mmoja na baba mmoja, 
mwenye kutoa nafuu na msaada kwa Gunia zote na vyote vilivyomo humo. 
Pita 

Neno Pita linatokana na neno pa: kuhifadhi, kuwa na mkazo herufi ta. 
Mungu anaitwa Pita, kwa sababu yeye anawahifadhi wote, na kuzitakia roho 
zote mafanikio na kuongoka kwa rehema zake na huruma zake za wema na 
baba mwema kwa wanawe wa kiume na kike. 

Pitamaha 

Mungu anaitwa Pitamaha, kwa sababu yeye ni baba wa mababa. 


Prapitamaha 
Mungu anaitwa Pra| 
mababa. 

Mata 

Mungu anaitwa Mata, kwa sababu yeye anayo katika moyo wake heri ya 
wote, kama mama mwema anapowatakia heri na raha na wema watoto wake. 
Linatokana na neno ma: kuhishimu na ta ni herufi yakutiliwa mkazo. 
Acharya 

Neno Acharya linatokana naneno char: kula na kwenda, kuwa a mwanzoni 
na ya kuwa la kutiliwa mkazo. Kwa hivyo Yeye hufurahia tabia nzuri,na kwa 
kuwa yeye ni chemuchemu ya elimu, ambayo anawapa binadamu, Mungu 
anaitwa Acharya. 


maha, kwa sababu yeye 


baba wa mababu wa 


Guru 
Neno Guru linatokana na neno gri: kufanya sauti. Mungu anaitwa Guru, kwa 
sababu Yeye anasomesha Vedas, inayoonyesha dini ya kweli na yenye elimu 
yote; kwa sababu Yeye ni mwalimu hata wa Agni, Vayu, Aditya, Angira, 
Brahma na kama walimu wa kale wakati wa mwanzo wa muumbo na kwa 
sababu kifo Chake hakitokei kamwe. 


Aja 

Neno Aja linatokana na neno aja: kusongea au kurusha, ja: kudhihirisha au 
bainisha. Mungu Mwenyezi anaitwa Aja, kwa sababu yeye anaunganisha 
vipande vidogo kabisa vya hewa nyepesi sana na vingenevyo kama hivyo, na 
huunganisha mwili na rono kuvifanya kuwepo na yeye Mwenyewe katu 
hazaliwi. 


). Brahma 


Neno Brahma linatokana na neno brih, kuzidisha kuwa mkuu, Mungu 
anaitwa Brahma, kwa sababu Yeye hukuza, huitengeneza dunia au huifanya 
iwe imekamilika baada ya kuiumba. 

Ni mateuzi kutokana na Taitteriya Upanishat. Brahman au Mwenyezi 
anaitwa Satya, Jnan na Anant. 


Satya 
Mungu anaitwa Satya, kwa sababu yeye ni mwenye kujua kila kitu, ambavyo 
vinaitwa sat katika Sanksrit. 


39 


52. 


53. 


54, 


55. 


56. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


Jnana 

Mungu anaitwa Jnana, kwa sababu Yeye anajua yote (yaliyotokana na jna 
kujua) 

Anant. 

Mungu anaitwa Anant kwa sababu Yeye hana mwisho, au kiwango, ki 
kinachoeleza, uretu, na upana na urefu wa kwenda chini au ukubwa ( 
mwisho). 

Anadi 

Neno Anadi linatokana na neno do: kutoa, kuwa a na na mwanzoni, Mungu 
anaitwa Anadi (isiona mwanzo) kwa sababu hakuna kilicho kabla yake na 
yeye yuko mbele ya yote, kwa hivyo, Yeye hajamfuata mtu lakini anafuatwa 
na wote. 

Anand 

Neno Anand linatokana na neno nad: kuzidisha au kusitawi, kuwa a ni 
mwanzo wake, Mungu anaitwa Anand kwa sababu Yeye ni furaha yenyewe, 
na wote walio chaguliwa hufurahia hali ya heri Yake, na Yeye huwa rehemu 
wote wale waadilifu kwa furaha. 

a 

eno Sat linatokana na neno as: kuwa. Mungu anaitwa Sat-(kuwa), kwa 
sababu Yeye yuko wa milele na hatatanishiki kwa nyakati tatu zilizo 
gawanyika za saa, viz iliyopita; iliyopo sasa, na itakayo kuj 
hit 

Neno Chit linatokana na neno chit: kujua vizuri. Mungu anaitwa Chit, kwa 
sababu Yeye ni mjuzi wa Yote, na huwapa ujuzi roho zote, na huwawezesha 
kubagua ukweli kutokana na uwongo. 

itchidanand 

Mungu anaitwa Satchidanand kwa sababu maneno haya matatu sat, chit, 
anand ~ kuwa, ujuzi, furahisha, yanabainisha mambo matatu matukufu. 
Nitya 

Mungu anaitwa 
asiyekufa. 
Shuddh: 
Neno Shuddha linatokana na neno shudh, kutahirisha, Mungu anaitwa 
Shuddha, kwa sababu Yeye mwenyewe ni mtukufu na hana ila yoyote, na 
yeye pia ni mtahirishaji wa wote. 

Buddha 

‘Neno Buddha linatokana na neno budh: kujua ta ni kutiliwa mkazo. Mungu 
anaitwa Buddha kwa sababu Yeye ni mjuzi kuwa yote. 

Mukta 

Neno Mukta linatokana na neno much: kuacha kuwa ta ni lakutiliwa mkazo. 
mwisho. Mungu anaitwa Mukta, kwa sababu Yeye hana dosari yo yote 
na huwachia huru wale wanaotaka kuokolewa kutokana na dhamana ya 


ya’ kwa sababu yeye ni wa milele, asiebadilika na 


40 


63. 


65. 


67. 


68. 


maumivu. Hata hivyo, Mungu anaitwa Nitya, Shuddha, Buddha, Mukta- wa 
milele; mtukufu; mwenye busara; na ni kamili. 


Nirakar 

Neno Nirakar linatokana na neno kri: kufanya, kuwa nir na a mwanzo wa 
neno. Mungu anaitwa nirakar kwa sababu Yeye hana umbo wala Yeye hana 
mwili pia. 

Niranjan 

Neno Niranjan linatokana na aeno anj: kuwa dhahiri, kuonyesha, kutaka, 
kusogea'na mwanzo wa neno kuwa nir na an ni la kutiliwa mkazo. Mungu 
anaitwa Niranjan, kama Yeye alivyo mbali na vitu vyote vinavyo fahamika, 
na mbali na wenye miili, vitendo viovu na matakwa. 


Ganesh, 66. Ganapati. 

Maneno Ganesh na Ganapati yanatokana na neno gan: kuhesabu, ambayo 

esh na pati yakitiliwa mkazo hufanya Ganesh na Ganpati, Mola au bwana 

wa wadhamini. Mungu anaitwa Ganesh au Ganpati, kwa sababu Yeye nt 

Bwana na mlinzi wa vitu vyote, vinavyoishi na visivyoishi au wale 

wanawo kwenda kujenga mazingira. 

Vihsweshwar 

Mungu anaitwa Vishweshar, kwa sababu Yeye ni Mtawala Mta 

dunia, (Vishwa: Dunia, ish kutawala, var ni ya kutiliwa mkazo.) 

Kutastha 

Mungu anaitwa Kutastha, kwa sababu Yeye hageuzi fikra yake, ijapokuwa 
kuwa sababu ya vi 


‘ifu wa 


nm. 


2. 


Majina ya Mungu ya jinsi tatu. Neno Deva linatumiwa linapoonyesha 
Ishwara; Mtawala (kuwa kiume) na Devi linapoonyesha Chiti Ufahamu 
(kuwa kike). Hata hivyo Devi ni jina la Mungu. 


Shakti 
Neno Shakti 


inatokana na neno“shak’; kuweza. Mungu anaitwa ‘Shakti kwa 
yote. 


ja. Mungu anaitwa ‘Shri’. 
Yeye ni uzuri usioelewezeka, kwa sababu Yeye anatumikiwa na dunia nzima, 
wataalamu na wale wanao jinyima raha zote za dunia pia. 

Lakshmi 

Neno ‘Lakshmi’ linatokana na neno ‘lakshmi’: kuona na kutia alama. Mungu 
anaitwa ‘Lakshmi’ (mali za wote), kwa sababu Yeye anaona yote yanayo 
sogea na yasiyo sogea ya dunia, na vipa umbo na sura, pia huvitukuza kwa 

4i1 


alama, kama macho, pua katika kiwili wili cha binadamu; majani, maua, 
i; rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe: udongo, 
mawe katika ardhi ya maji,jua,mwezi na vitu vyenginevyo vya dunia; na Yeye 
ni saa zote macho ulimwenguni. Yeye ni mzuri kushinda wazuri, mshangao 
wa Vedas na maandishi matukufu kama hayo, wenye dini na wataalamu. 
73. Saraswati 
‘Neno Saraswati linatokana na neno sri: kwenda, ambayo huwa ‘saras’, ‘wat" 
kwa 
sababu yeye anawo ujuzi mwingi na ana fikra sahihi za maneno na maana 
yake, ubusiano na ardhilhi 


74, Sarvashaktiman 
‘Mungu anaitwa ‘Sarvashaktiman’ (Mwenyezi Mungu) kwa sababu katika 
kazi zake Yeye hahitaji mwingine na kwa sababu Yeye humaliza kazi zake 
zote zisizopimika kwa nguvu Zake mwenyewe. 

75, Nyayakari 


Neno ‘Nyayakari* linatokana na neno ‘ni’: kupata, na ‘cri’ kufanya, kuw: 
kutiliwa mkazo mwishoni.Hayo hapo juu ni kifungy cha maneno kutoka 


wote. Mungu anaitwa ‘Nyayakari* kwa sababu ni tabia yake kufanya hak 

76. Da 
Neno ‘Dayalu’ linatokana na neno ‘daya’: kutoa, kusogeza, kuhifadhi, kuua, 
kupokea, na ‘lu’ ni neno la mwisho lakutiliwa mkazo. Mungu anaitwa 
“Dayalu’ kwa sababu yeye ni mpaji wa kutokuwa na khofu, mjuzi wa hakina 
sisawa na aina zote za sayansi, mhifadhi wa watu wema wote, na mtia adabu 
wa haki wa waovu. 

77. Adwaita 
Mungu anaitwa Adwaita (asie na mwingine kama yeye), kwa sababu Yeye ni 

kee na mmoja tu ambaye ni Mkuu Mungu asiye na mwenzake, au 

msaidizi katika utukufu wake, bila kuwa na mshabihi naye, kama mtu ana 

ine aliyefanana naye, wala hana kinyume chake, kama mtu anayo 
miti, mawe na vitu vinginevyo vilivyo kinyume na fikra za mazingira, na bila 
kuwa na mgawanyo wa wepesi wakuonckana, katika Nafsi Yake, au katika 
tafauti ya kimwili au sura katika tabia Yake ya kiroho, kama vile jicho, sikio, 
na viungo vyengine katika mwili wa binadamu. 

Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu ametukuzika kwa umoja mtakatifu, bila 
kuwa na mwingine kama yeye, au kuwa na_mpinzai 
mchanganyiko wa mambo mazuri katika utakatifu wake. 

78. Nirguna, 
Mungu anaitwa Nirguna, kwa sababu yeye yuko mbali na vitu, kama satwa 
(vinavyoonekana), raja (kitendo), tama (ulegevu), mwangaza, na ladha, nusa, 
na kama hivyo kutokana na akili ya kiumbe, kama ujinga, ujuzi usiotosha 
a 


80. 


81. 


82. 


83. 


84, 


85. 


mapenzi, chuki kama mapenzi na adhabu kama hizo. 


Ushuhuda wa Upanishats unatilia nguvu fikira 
Mungu yuko mbal 
CON 


i, kwa mfano:- ni kusema, 
1a kuwa na vitu kama, sauti, uwezo wa kugusa, umbo, & 
. guna: sifa za vitu). 


. Saguna 


Mungu anaitwa Saguna, kwa sababu fadhila Zake ni kuu, yote tukufu na 
sifa kama hiziza tabia zisizo na mwisho. Kumpa sifa au kutompa sifa Mungu. 


Kama inavyosemekana kuwa dunia ni zote mbili saguna, i.e. yenye sifa za 
kitu, kama harufu, & C. na nirguna, i.e. kutokuwa na sifa za akili, kama 
matakwa, & C. kwa hivyo Mungu anaitwa majina yote mawili Nirguna, kama 
ilivyo kuwa Yeye hafikiwi na sifa za akili na za vitu na Saguna, kwa sababu 
Yeye anazo sifa za milele na kama nguvu zisizokadirika. Kwa maneno 
mengine hakuna kitu cho chote kisichokuwa na kumiliki au kutomiliki sifa. 
Kama kitu ni nirguna, i.e. fa, kutokuwa na sifa za akili, na nisuguna, i.e. 
na sifa, kuwa na sifa za kuzimiliki mwenyewe; basi roho ni nirguna, kutokana 
na kuwa dhahiri sifa za matakwa na uwezo wa akili. Basi na hivyo hivyo kwa 
Mungu. 


Antaryami 
Mungu anaitwa Antaryami (Mdhibiti wa ndani) kwa sababu Yeye anazo 
dunia nzima chini yake, zote mbili yenye uhai na isiyokuwa na uhai, 
kutokana na kuwepo Kwake katika zote. 


Dharmaraja 
Mungu anaitwa Dharma: 
katika haki na ni kai 
kupendelea au isioyal 


ja (mfalme wa haki) kwa sababu Yeye ametukuka 
katika haki bila ya kuwa na hata chembe ya 


Yama 
Neno Yama linatokana na neno yam; kuzuia, Mungu anitwa Yama, kwa 
sababu Yeye ni wakili wa haki mwenye kutoa zawadi za vitendo vya viumbe 
vyote na haathiriki na yasio ya haki. 


Bhagwan 

Neno Bhagwan linatokana na neno bhag. ambalo tena limetokana na neno 
bhaj: kutumikia, na mwishoni wan. Mungu anaitwa Bhagwan, kwa sababu 
Yeye ni Bwana wa mali za dunia na ni kitu cha kuabudiwa. 


Manu 
Neno Manu linatokana na neno man: Kufikiri. Mungu anaitwa Manu, kwa 
sababu Ujuzi Wake ni Utukufu wake, na Yeye peke yake ndiye anaabudiwa. 


Purusha 

Neno Parusha linatokana na neno pri: kulinda na kujaza, au pur mwili au 
dunia na shi ni kukaa, maana yake ni wakaazi wa dunia. Mungu anaitwa 
Purush, kwa sababu Yeye anaijaza dunia yote. 


43 


86. 


87. 


88. 


89. 


on 


92, 


93. 


95. 


Vishwambhar 

Neno Vishwambhar linatokana na neno bhri: Kukamata na kulisha, kuwa na 
neno vishwa; dunia, linatiwa mbele yake. Mungu anaitwa Vishwambhar 
kwa sababu Yeye huikamata na kuisaidia dunia. 

Kala 

‘Neno Kala linatokana na neno kal: kuhisabu, na a kuwa neno la mwisho. 
Mungu anaitwa Kala kwa sababu Yeye huhisabu roho na vitu vyote vya 
dunia. 

Shehsa 

Mungu anaitwa Shesha (Mwisho), kwa sababu Yeye hubaki mwisho baada 
ya kuumba na kuangamiza dunia zote. Shis: kuainisha, kubaki. 

Apta 

Neno Apta linatokana na neno ap: kuenea, na ta ndiyo ya kutiliwa mkazo. 
Mungu anaitwa Apta, kwa sababu Yeye ni hatibu wa kweli, ana miliki elimu 
yote, anapatikana na kuweza kuendewa na watu wa dini wote, na yuko mbali 
na unafiki wote, udanganyifu na uovu mwingine. 


). Shankar 


Neno Shankar linatokana na neno kri: kufanya na sham: nzuri kuwa mwanzo 
wa neno na a kuwa herufu ya kati. Mungu anaitwa Shankar, kwa sababu 
Yeye hufanya yote mazuri na huwapa wote furaha na kumsahilishia kila mtu. 


Mahadeva 

Neno Mahadeva linafanyika kutokana na neno deva kuwa mahata kuja 
mwanzoni. Jina la Mungu ni Mahadeva, kwa sababu Yeye ni Mungu Mkuu 
‘wa miungu yote, i.e. mtaalamu wa wataalamu wote, huipa jua mwangaza na 
vitu vyenginevyo vinavyo ngaa. 

Priy: 
Neno ‘Priya’ linatokana na neno ‘pri’: kufurahisha, kufanywa iwe nzuri. Jina 
la Mungu ni ‘Priya’ kwa sababu Yeye anawafurahisha mawalii wote, 
waliojitolea katika wokovu na wazuri, na Yeye ni kitu cha kutakwa na wote. 


Swayambhu 

Neno Swayambhu linatokana na neno ‘bhu’ linafuatwa na Swayam: 
mwenyewe. Jina la Mungu ni Swayambhu, ilivyokuwa Yéye yuko peke yake, 
yeye hajazaliwa na mwingine. 


. Kavi 


NenoKavi linatokana na neno ‘ku’ kuvuma au kusomesha. Kavi ni jina la 
Mungu, kwa sababu Yeye ni mwalimu wa matawi yote ya elimu kwa njia ya 
Vedas na anawajua wote. 

Shiva 

Neno Shiva linatokana na ‘shiv’: kuwa na furaha. Pia, shi: kupumzika, na va 
kuwa mwishoni, ic. mmoja ambaye dunia inajielemea ju yake. Jina la 
Mungu ni Shiva, ambaye ni umbo la furaha na huwa furaha watu wote. 


44 


Hivi basi ndivyo yalivyoelezwa majina mia ya Mungu. Lakini pia bado 
yapo majina mengi yasiyoweza kuhisabika ya Mungu pamoja na haya. 
livyokuwa sifa za Mungu, vitendo na tabia ya milele isio na mwisho, basi 
hata majina yake hayana hisabu, Na kila moja lina sifa yake ya kitendo au 
sura ya tabia yake. Kwa hivyo majina ya Mungu yaliyotajwa hapa juu ni 
kama tone kulinganisha na bahari; kwa sababu Vedas na maandishi mengine 
matukufu yatoa sifa zisizoweza kuhisabika, vitendo na tabia zake, Kuyajua 
au kuyasomesha huiamsha akili. Wao tu ndiyo wanaweza kupata elimu 
sahihi ya vitu vyengine, wanaosoma Vedas na maandishi matukufu 
mengineyo. 


Dibaji ya kuhubiria 


Swali:- Kama waandishi wengine, kwa nini wewe hujaandika mangalacharan 
dibaji ya kububiria heri, mwanzoni au katikati au mwishoni mwa kitabu? 


Jawabu:- Si sawa kwa ajili yetu, kwani yeye anayeandika dibaji ya heri 
mwanzoni, katikati au mwishoni, atayafanya maandishi yake kuwa si ya heri 
mwanzoni, katikati na mwishoni. Kwa hivyo, huu ni usemi mfupi wa Sankhya 
faisafiya, 


Mangalacharan (washa: tabia njema) ni mazoezi ya haki bila ya kupendelea 
upande wowote, ukweli, na utiifu kwa Mungu na kufuata mafunzo yake kila 
pahali na kila mara. Kuandika cha kweli kutoka kwanza mpaka mwisho wa 
kitabu, unaitwa mangalacharan. Lakini si vizuri kuandika kile kilicho sawa 
katika sehemu nyingine na ubaya katika sehemu nyingine. 


Taitteriya Upanishat, Prapathak 7, Anuvak Il - Maana yake: Ewe watoto 
wapenzi! Nyinyi lazima mfanye yasiyo ya hatia na yasiolaumika au kazi ya 
uadilifu lakini si yale yaliyokuwa si ya uadilifu. Hata hivyo maelezo kama haya 
yanavyoonekana katika vitabu vya kisasa yanahisabika na watu wenye busara 
kuwa si ya kweli kwa sababu maandishi haya yanapingwa katika Vedas na 
maandishi ya hekima. Lakini vitabu vya Rishis (wakuona Vedic) yanayo maneno 
Om na Atha. 

Haya ni maneno ya kuanzia maandishi. Katika njia hii hii, maneno ya 
hekima, na kazi za waandishi huanza na Om na Atha. Mwanzo wa Veda zotenne 
zina maneno haya, Agni, Indra & C. Lakini hakuna po pote maclezo kama ‘Shri 
Ganeshaya Namah’ ete. 


Wale watu wanaosoma Veda kwa kutamka au kuandika Hi 
wamejifundisha kwa itikadi za uwongo na hadithi za uwongo au wafuasi wa 
Puranas na itikadi za maandishi. Neno Hari katu haliandikwi kwenye maandishi 
tu, Hata hivyo neno Om au Atha lazima yaandikwe mwanzoni mwa kitabu. Kwa 
ufupi kumhusu Mungu. Tuna sema juu ya elimu ya msingi katika sura ifuatayo. 
Muhtasari 

1. Neno Om 


i Om basi 


ina tukufu la Mungu. 2. Maneno Agni Indra, & C yana 
45 


maana ya Mungu katika sala na mambo mengine ya dini; lakini yanaonyesha vitu 
vya kawaida katika elimu ya tabia na mambo ya kila siku ya maisha. Yale 
yaliyomo ndiyo hucleza mambo ya kweli. Kwa mfano (Saindhava) maana yake 
farasi na chumvi, Wakati wa safari basi huwa na maana ya farasi, na wakati wa 
kula huwa ni chumvi tu. 3. Kwa hivyo mifano mia imetolewa na maana zake 
sahihi ya maneno, ambayo yanamwonyesha Mungu katika dini. Kwa mujibu ya 
wakati mwingine na maana sahihi. 4. Vitabu lazima vianze na Om na Atha kama 
hapo zamani, na si na dua ya kunyenyekea, kama kumwamkia Mungu. 


SURA II 
ELIMU YA WATOTO 


Mateuzi hava kutoka Shatapath Brahmana. Ni hakika mtu huwa 
mwadilifu na mtaalamu, anapobarikiwa na waalimu hawa watatu, kama (1) 
mama, (2) baba, (3) mwalimu. Jamii inabarikiwa, kwa sababu mtoto mwenye 
bahati ni yule mwenye, mama na baba waadilifu na wataalamu. Watoto 
hawawezi kupata faida zaidi kutoka kwa mtu ye yote isipokuwa kwa mama yake. 
Hapa mwingine ila mama tu ndiye apendaye kuwafanyia mema watoto wake. 
Hata hivyo maandisha yanatangaza: Yeye amebarikiwa ambaye ana mama 
anayestahiki kusifiwa na mcha Mungu. Amebarikiwa mama yule anayemfunza 
mwanswe jambo gani linadhihirisha tabia nzuri kutoka anapozaliwa mpaka 
anapomaliza masomo. 


Taratibu za vyakula wakati wa Mimba. Kabla ya kuchukua mimba, wakati 
wa mimba. na baada ya kuzaa, mama na baba lazima wajikinge kutokana 
madawa ya kulewesha, mvinyo, vilivyooza na vitu vilivyo vichungu ambavyo $i 
vizuri kwa akili; na kutumia vyakula vyenye kutia siha kama, siagi safi, maziwa, 
sukari, nafaka, maji na kama chakula safi na vinywaji; ambavyo ni vizuri kwa 
siha, nguvu, utulivu, akili timamu, ushujaa, tabia nzuri, na mwendo mzuri. 
Taratibu kama hizi za vyakula vitatakasa mayai ya uzazi ya mwanamke na 
shahawa dosari zote na kuifanya iwe mbegu nzuri. 


Wakati wa kushika mimba. 

‘Wakati wa kuingiliana huwa kutoka siku ya tano mpaka siku ya kumi na 
sita ya kupata hedhi, Siku nne za kwanza ziipukwe. Katika siku mbili zilizobaki, 
usiku wa kumi na moja na kumi na tatu ya mwezi pia uziipuke. Siku 10 zilizobaki 

nzuri zaidi za kuingiliana ili kupata mimba. Baada ya siku kumi na sita ya hedhi 
kusiwepo kuingiliana, Tena hapo kusiwepo kuingiliana mpaka hedhi nyingine 

poanza, au baada ya mwaka ikiwa mimba ilichukuliwa. Mume na mke ikiwa 
wana siha nzuri na akili iliyochangamka, na ikiwa hawana huzuni rohoni mwao, 
basi lazima waingiliane kupata watoto. Wao lazima waishi kwa mujibu wa 
chakula, vinywaji na mavazi kama walivyoandikiwa na daktari wa Charak na 
Sushrut, na waonane kila wakati ulionasihiwa na Code ya Manu, ambayo 
imeweka shuruti za siha na raha. Mwanamke lazima awe mwangalifu wa vyakula 
vinywaji na mavazi baada ya kushika mimba. Yeye asimwendee mume wake 
mpaka atimize mwaka baada ya kuzaa, na pia atumie vyakula mpaka wakati wa 
kujifungua vitavyokuza ufahamu, nguvu, uzuri, afya, ushujaa, utulivu, na sifa 
nyinginezo za kupendeza. 


Baada ya kuzaa, mtoto lazima akogeshwe katika maji ya marashi na mji 
wake ukatwa kwa uangalifu. Mafusho yachanganyishwe na siagi safi na 
kufukizwa kwenye madhabahu. Mipango mwafaka lazima’ itengenezwe ya 
kukoga kwa mama na chakula chake, ili wote wawili mama na mtoto waweze 


47 


kuendelea vizuri kujipatia siha za0. Mama au wazazi lazima wale vyakula 
vitavyofanya maziwa kuwa mazuri zai 


Utunzaji wa Utoto. 


Mama lazima anyonyeshe mwanawe ‘siku sita’, baada ya hapo anaweza 
kulelewa na milezi. Lakini wazazi wa mtoto wampe mlezi vyakula na vinywaji 
vyenye siha. Wale wazazi maskini ambawo hawawezi kumwajiri mlezi, basi 
wavowanishe madawa ambayo yatamsaidia kupata akili, ushujaa na afaya katika 
maji safi, kuchemsha, na kuyachuja, na kumchanganyishia na maji kama maziwa, 
na kumnywisha mtoto. Baada ya kuzaa mama na mwanawe wapelekwe mahali 
penye hali ya hewa nzuri na yenye siha. Nyumba yao iwe na harufu nzuri na vitu 
vizuri, Wao wachukuliwe nje ya nyumba kujinyosha nyusha miguu na kupata 
hewa safi. Lakini watu wanaweza kufanya wapendavyo kuhusu mambo haya 
ambako miezi au maziwa ya ngombe hayawezi kupatikana. llivyokuwa mwili wa 
mama ndiyo unawomtengeneza mtoto, mwanamke hudhofika baada ya kuzaa, 
na kwa hivyo yeye asimnyonyeshe mtoto wake. Kuyafunga maziwa ya mama 
yasitiririke dawa lazima ipakwe na matiti yasitowe maziwa. Dawa hii humfanya 
mzazi kujipatia siha yake kamili katika muda wa mwezi tu. Wakati huu, mwana 
mume asipoteze uume wake sjiweke safi, Wanaume na wanawake wale 
ambawo watafuata sheria hizi, watatunukiwa na watoto wazuri-kabisa, - 
wataoishi maisha marefu, wenye nguvu, shujaa na wachangamfu. Na wao pia 
(hawo watoto) watapata watoto waadilifu na wenye tabia nzuri, na hivyo jamii 
vitaweza kuendclea milele. Wanawake lazima wajaribu kuiponesha mili yao ya 
uazi_na mwanamume azitunze nguvu zake na asizipoteze bure. Njia hii 
itawapatia watoto wengi wenye nguvu na afya njema. 


Mafunzo ya watoto na Wamana. 


Mama lazima awape watoto wake mafunzo mema ili wao wapate kukua 
watoto wazuri na wenye nguvu na wasiviharibu viungo vyao vyo vyote vya miili 
yao. Mtoto anapoanza kusema, mama yake ajaribu kumsaidia kutamka maneno 
sawa sawa na kwa sauti dhahiri, Kila herufi lazima itamkwe kama itakiwavyo na 
kuikazia sauti, Kwa mfano, sehemu ya mdomo ya kutamkia neno pa ni midomo 
na mkazo wa sauti ya neno hilo iko wazi. Lazima itamkwe kwa kuchanganyisha 
midomo miwili na kuifungu: ia herufi yenye ncha kali, 
na sauti nyinginezo lazima zi laini, ngumu, herufi ya 
kufuatanisha, mahadhi, maneno na vituo yaweze kusikika sawa sawa. 


Watoto wanapoweza kusema na kufahamu kidogo, wao lazima 
wafundishwe maneno matamu, namna ya kuongea na wakubwa wao, watukufu, 
walio si watukufu, baba, mama, mfalme, wataalamu na wengineo, na vipi 
kuwawekea heshima wanapokuwa nawo, ili tabia zao zisiwe mbaya mahali 
popote, na waweze kuhishimiwa kila pahali. Mtu katu asishindwe kuwafanya 
watoto wapate akili, wapende kusoma, na kupenda kuwa pamoja na wale wenye 
adabu njema. Wao wasiwachiwe kucheza bila ya kiasi, kulia ovyo, kufanya 
masihara, kugombana, kucheka, kunungunika, au kuchezea kitu. Wao katu 


48 


wasiachiliwe kuwa na wivu, uadui na tabia nyingine mbaya. Wao wasijiguse guse 
kwa sababu watapoteza shahawa na kupata maradhi ya uhanithi, na kuufanya 
mkono unuke. Watoto lazima wafunzwe wawe wenye tabia ya ukweli, ushujaa, 
uvumilivu, ukunjufu na usafi. 


Masomo ya watoto. 


Watoto wa kiume na kike wafikapo miaka mitano, wao wafundishwe tabia 
za Devangari na pia za lugha ya kigeni. Tena hapo wao wafundishwe kuhifadhi 
kwa moyo na kujua na maana zake za Veda Mantras, mashairi au shlokas, 
mithali, mafungu ya nathari na mashairi yaliyo ya kuonya mema, nasiha, na 
adabu, na kuwafundisha namna ya kumhishimu Mungu, mama, baba, mwalimu, 
mtaalamu, mgeni, mfalme, raia, jamaa, dada, mfanya kazi, na wengineo, ili 
wasiweze kupotezwa au kudanganywa na wadanganyi. 


Uchawi. 


Wao pia lazima waambiwe habari za vitendo viovu ambavyo ni tofauti na 
hekima, au dini, na humfanya mtu kulaghaik: mashetani, na 
mambo mengine ya upuuzi. 


Manu. V. 65. - Maana ni 
‘preta’: shetani, Wanafunzi wa 
hiyo mahali pachomwapo maiti, inadhifishwa katika siku kumi pamoja na hawo 
walioichukua jeneza hiyo. Maiti inapochomwa, a “bhuta’, maana yake 
kilichokwenda, ie. yeye alikuwa fulani bin fulani, Wale wanazaliwa lakini 
hawapo tena, wanaitwa waliokwisha pita: ‘bhuta’ m: iyopita’. 
Haya ni maoni ya wataalamu kutoka Brahma mpaka mabingwa wa kisasa pia, 
Lakini yule aliyena wasi wasi, ndiyo huwa na marafiki wabaya, na tabia ovu, na 
lazima awe na khofu na shaka ambayo hugeuka kuwa mashetani, zimwi, jini, 
pepo na madanganyo ya kuadhibisha, atayopata kwa khiyali yake mwenyewe, 
Mtu anapokufa, roho yake inaingi mwingine kuchuma matunda ya 
furaha na maumivu kutokana na vitendo vizuri na vibaya katika serekali ya 
Mungu Mwenyewe. Jee kuna mtu anaye weza kuvunja amri ya Mungu 
Mwenyewe? Watu wajinga ambawo wao hawajasoma au kufikiria vitabu vya 
utabibu au ujuzi wa mwili, husema weweseko, homa na maradhi mengineyo ya 
mwili, na wazimu na magonjwa ya akili kama hayo kuwa ni mambo ya uchawi, 
mashetani na mengineyo. Bila ya kuwafanyia dawa za madaktari na kuwa 
ponyesha, wao huweka itakadi zao kwa wadanganyifu, walaghai, wapumbavu, 
wafanya maovu, watu wanaozipenda nafsi zao, matopasi, washona viatu, watu 
wa kabila hafifu, washenzi na takataka wengine wa mji. Wao hufanya ushirikina 
wa namna nyingi, hila, ulaghai., kula takataka za chakula, kuvaa nyuzi za zinguo, 
hirizi, kauri na maneno ya kunuizia uchawi, na kuwa shawishi watu wengine pia 
kutumia vitu vya uwongo. Wao hupoteza pesa zao, huwaharibu watoto wao, 
huengeza magonjwa, na kujizidishia shida. 
Hapo hawa majuha, ambawo ni vipofu wa akili na waliovimba kwa dhahabu, 
wanakwenda kwa hawa waovu, watu wenye dhambi na wanaojipenda wenyewe 


49 


ina kusaidia kuichukua maiti 


tu na kuwa hutubia wao: Ewe mfalme mkubwa, haijulikani mtoto huyu wa 
kiume, kike, bibi, au bwana ana nini. Wao hujibu: Shetani mkubwa, pepo, ji 
shetani wa tete kuanga, au zimwi kama hilo ndilo limemvaa. Yeye hata weza 
kutokana nawo hawa mpaka nyinyi mfanyie dawa halisi au yeye anaweza kufa. 
Ikiwa nyinyi mtaweza kutuletea mikate ya sukari au zawadi, sisi tutamtoa pepo 
kwa nguvu za uchawi wetu, wanatamka maneno ya kichawi na vitendo 
vinginevyo vya ujanja. Tena hapo watu na jamaa zao na wafuasi wao ambawo 
vipofu wa akili hulia: Ewe mfalme mkubwa, sisi tuko tayari kuitoa mali yetu yote, 
ikiwa wewe utaweza kumponya huyu tu. Tena hapo hawo majambazi hujiona 
wamo katika dunia yao wenyewe. Tena hapo husema: Haya basi, lete chakul: 
kiasi maalum, na kiasi maalum cha zawadi ili tuwape miungu ya kike, na toweni 
sadaka ili mujikinge na bahati mbaya za nyota. Tena hapo wao huimba na 
kucheza kwenye toazi, na kijigoma kidogo, ngoma, nakumpigia huyo mgonjwa 
‘au huyo aliyepatika na pepo. Mmoja katika majambazi hawa huanza kucheza na 
kufanya mzaha wa kiwazimu na kusema: Nitamuua yeye. Tena hapo hawo 
majuha humwangukia miguuni huyo mshona viatu au mwenye kabila ya chini na 
kumlilia: Chukua utakacho, lakini mponyeshe mgonjwa, Jambazi hujibu: “Mimi 
ni Hanuman (Jemedari wa kima wa maha). Nipeni mimi siagi, mafuta ya kupik 
rangi nyekundu, mkate mmoja kwa kipimo na robo (100ths), na suruali 
nyckundu.” au, mimi ni miungu wa kike au Bacchus wa India. Nipeni mimi chupa 
tano za divai, kuku ishirini, mbuzi wa tano, haluwa na nguo.” Tena hapo hawo 


hujibu: Wewe unaweza kuchukua cho chote unachotaka. Hapo mchawi huanza 


kucheza cheza na kuruka ruka sana, Lakini ikiwa mtu mwenye busara akim 
mara tano na viatu, na kumrushia gongo, ampige kofi au amsukume huyo 
aliyejifanya Hanuman, mungu wa kike, au Bacchus, atatosheka mara moja na 
kumwachilia mbali yeye kabisa; kwa sababu, ulikuwa uwongo dhahiri wa 
kunyanganya pesa na vitu vyengine vya maana kutoka kwa watu wa kawaida. 


Unajimu. 

Wao wanapokwenda kwa wanaojitia kuwa ni wanajimu, ambaye 
ametandwa na nyota ya wovu, na mwenye umbo la nyota ovu, na kumwuliza: Ewe 
mfalme mkubwa, huyu ana nini? Yeye hujibu: Yeye amedhurika na jua na sayari 
nyingine katili. Ikiwa nyinyi mtashika maandishi ya Veda mantras, inayoanza 
kwa neno shanti: amani, mpango wa ibada, na kutowa sadaka: yeye atapona, ama 
si hivyo bu kama atakaiona kifo baada ya kuugua sana. 

Mtu wa kawaida - Ati si kwa sababu ya sayari ndiyo wafalme na raia zao 
hufurahia na kuwa na raha au taabu katika dunia? 


M. - La, na matokeo ya vitendo vizuri na vibaya. 
M.K. - Basi ujuzi wa sayari ni uwongo? 
M. 


La, kila kinachosemwa kuhusu ujuzi, nambari na mistari, yote ni kweli; 
lakini yote yale yanayosemwa kuhusu athari za nyota basi yote ni uwongo. 


M.K. - Jee falaki haina maana? 


M. -Ndiyo; haina maana. Haitaki iitwe falaki, lakini “falaki za huzuni 
sababu mtoto anapozaliwa watu wa nyumbani wote wanafurahi. Lakini furaha 
zao huishia hapo falaki yake inapokwisha tengenezwa. Askofu anapoomba 
ruhusa ya kutengeneza falaki, wazazi wa mtoto humwomba: Ewe mfalme 
mkubwa, tengeneza falaki nzuri. Ikiwa baba wa mtoto ni tajiri, basi askofu 
atachora mistari miekundu mingi, manjano na mingineyo ya rangi nyingine; 
lakini ikiwa baba ni maskini, yeye hutengeneza falaki ya desturi tu na kuichukua 
nyumbani kwa mtoto na kuwasomea wazazi wake, ambawo hukaa mbele yake na 
kumwuliza:- Jee falaki ya mwana wetu ni nzuri? Mnajimu hujibu: Mimi 
nitawasomea kama ilivyo. Nyota za kuzaliwa na zile zilizo za kirafiki zote 
zinaonyesha heri. Nguvu zao zitamfanya awe mheshimiwa. Mkutano wo wote 
atakaohudhuria yeye, wote wale watakao kuwapo hapa watamheshimu. Yeye 
atakuwa na afya na atatukuzwa sana mjini, Baada ya kusikia yote haya ya 
kuwalaghai wazazi na majamaa wa mtoto watashangiriana kusema, Ewe mnajibu 
mtaalamu, wewe ni mtu mzuri kabisa, Lakini yeye anajua vilivyo kuwa hayo 
maneno mazuri tu hayamletei faida yo yote. Kwa hivyo yeye husema kweli hayo 
yote yanaonyesha mambo mazuri sana, lakini kuna nyota mbaya pia, ni kusema 
kwamba, kupambana kwa nyota hii na hii italeta kifo chake katika mwaka wake 
wa nane. Hapo tena wazazi hupoteza furaha waliyoiona hapo alipozaliwa mtoto 
wao, basi huzama katika bahari ya huzuni, na humwuliza mnajimu; Ewe mfalme 
mkubwa, sasa sisi tufanye nini? Tena yeye hujibu: Tengenezeni zawadi. Baba 
mtoto anauliza: Tuchukue hatua gani sisi? Mnajimu tena hapo anafahamisha 
kwa urefu viz, sadaka kadha wa kadha itolewe. Amekaa na kuonyesha onyesha 
huko kwenye nyota mbaya. Walisheni Ma Brahman kila siku. Mpango huu 
inaweza kugeuza ubaya ya nyumba tisa. Neno inaweza linatumika ili pawepo njia 
ya kuokoka, ili ikiwa mtoto atakufa, yeye ataweza kusema kuwa hakuna msaada 
‘wa jambo kama hilo. Hapana aliye na uwezo ju yake Muweza Mwenyewe. Mimi 
nimejaribu niwezavyo, na nyie pia; lakini ni bahati ya mtoto, au ndiyo vil 
vitendo vya maisha yaliyopita. Ikiwa mtoto ataishi, yeye hujivuna na kusema: 
‘Tazama nguvu za uchawi mungu wa kike na Brahmanas! Wao wamemhifadhi 
mtoto wako. Kwa hivyo inatakikana kuwa ikiwa huo uchawi wao unapokosa 
kio yo yote watu kama hawo lazima walazimishwe kulipa mara 
mbili au tatu kuliko matumizi yaliyotumika kutokana na amri zao, Lazima 
watoleshwe wao hata ikiwa mtoto amehifadhika; kwa sababu, kama wanajimu 
wanavyosema, “Hapa mwenye uwezo wa kuangamiza vitendo vya mtoto vya 
maisha yaliyopita, au kupinga amrizake Mola,” kwa hivyo watu husema, “Mtoto 
huyu amehifadhika na kifo kwa sifa za kazi zake za maisha yake ya ndanina kwa 
sheria zake Mungu, lakini si kwa nguvu zao wao. Pia waalimu hawo na hawo 
wengineo wanaowababaisha watu kutoa sadaka na misaada ambayo wao 
wenyewe huitia mifukoni mwao wenyewe, lazima wahisabiwe kuwa ni wanajimu, 
Ndui na Uchawi. 


Kuhusu Mungu wa kike wa ndui, uchawi, ushirikina, na mambo mengine ya 
kichawi, kifua kikuu hayo yote ni ushirikina tu. Waganga wengine wanasema 
kuwa ikiwa wao wakimpa mtu kitu kilichotiwa uchawi au uzi wa uchawi baada ya 

51 


kuusomea maneno ya kichawi, Mungu wao wa kike na bwana wa shetani 
ataondosha maovu yote kutokana naye kwa nguvu za vitu vyao vya uchawi, 
Wachawi hawa na wa shirikina yapasa waulizwe:“Mnaweza kumvusha mtuasife, 
uwezo wa sheria ya Mungu, na matokeo ya vitendo? Watoto wengi wanakufa kwa 
kutoweza kustahamili matokeo ya vitendo hivyo vyenu. Wewe mwenyewe 
unampoteza mpendwa katika jamii. Utaweza kukiepuka kifo?” Maswali kama 
haya huwanyamazisha watu kama hawa, na wana kuwa na hakika kama ujanja 
wao hautafaulu mbele yako. Basi vituko hivi vyote lazima viwachilieni mbali. 
Waadilifu, wakarimu na wasiojipendelea nafsi zao tu wahutubu na watu wenye 
busara lazima wasaidiwe na kuandikiwa ilivyokuwa wao wanaifanya dunia 
mambo mazuri. Upendeleo wa kusoma katu usidharauliwe. 

Elimu ya ia. 


Hawo wanaojifanya kama wao wanatengeneza dawa yenye nguvu za ajabu 
ya kuongeza urefu wa maisha, kuiletea kifo kwa uchawi, kuleta wazimu, 
kuwafanya watu kuwa watumwa na kufanya miujiza, lazima wawekwe ¢ 
kama wajinga wa mwisho. Watoto lazima waanze kuambiwa na kufahamishwa 
vilivyo uchawi na vituko viovu, ili wao wasije wakadhuriwa kwa kuangukia 
mitegoni pao hawa wahalifu. 


Kuzitunza Nguvu. 


Wao pia waambiwe kuwa kuzitunza nguvu zao itawaletea furaha na kwa 
kuzipoteza hizo nguvu huleta uharibifu wa mwili na mashaka. Kwa mfano, 
mtazame mtu, furaha aliyonayo na uchangamfu anaouhisi kwa kuwa na afy: 
nzuri, akili za mtaalamu, kujihisi mwenye nguvu na bashasha, navyo vyote ni 
matokeo ya kuzitunza shahawa katika mwili. Njia bora zaidi ya kujitunza ni 
wanafunzi wajiepushe na kusoma au kusikiliza hadithi za mapenzi au hekaya za 
uchu, marafiki asherati, na kufikiria vitu vya kuleta raha, kuwatazama 
wanawake,na kushirikiana nawo, kuzungumza nawo, kuwakumbatia na mambo 
mengineyo ya mapenzi. Wao wajishughulishe na kujilinda na kujipatia, ukweli wa 
heshima na ujuzi wa kweli katika masomo yao. Yeye anayepoteza wume wake, 
huwa hanithi na asherati sana na fisadi. Yeye anayepata ugonjwa wa kaswende, 
hudhoofika, huwa hana damu, hana rangi, hana uwezo, upara, hawezi kudumu, 
hana ushujaa, ujasiri, na sifa nyingi, na mwishowe huangamia. 


Onyo la wazazi. 


“Ewe nyinyi watoto! ikiwa nyinyi mtapoteza jursa hii ya kupata mazoezi ya 
uadilifu na elimu sahihi, na kuujenga mwili kwa kufuata kiapo cha utakatifu, basi 
hamtapata tena wakati kama huu wa thamani katika maisha yenu. Ilivyokuwa 
sisi, wazazi wenu, tunaziweza kuzifanya kazi zetu za nyumbani na tuko hai kwa 
rehema zake Mungu, nyinyi mjishughulishe kupata elimu na kuendeleza mbele 
hali zenu na kuijenga miili yenu.” Mawaidha kama haya ndiyo inapaswa wapewe 
watoto na wazazi wao. Pia ni maneno haya matriman; heshima ya mama na 
pitriman; heshima ya baba - yanatumika katika vitabu vilivyotanjwa hapo juu. 


$2 


Kwa maneno mengine, mama lazima amsomeshe mtoto tokea anapozaliwa 
mpaka anapotimia umri wa miaka mitano na baba kutoka mwaka wa 6 mpaka 
mwaka wa 8, na anapoingia mwaka wa 9, anaanza kufanya (Brahmans, 
Kshatriyas, na Vaishyas), baada ya kuwapatia watoto wao uzi mtakatifu, wao 
wawapeleke; watoto wa kiume na kike Acharya Kula (gurukul), ambako 
wataalamu mashuhuri wa kiume na kike wanasomesha na wafungua skuli za 
kuwafunza vijana. Shudras (Wale wa Kabila la chini) na makabila mengine 
hafifu, bila ya kufanya sherehe za uzi mtakatifu, lazima wawapeleke watoto wao 
Guru Kula kwa ajili ya elimu. 


Adabu. 


Watoto wale wasiodekezwa, lakini kwa upande mwingine wao 
wanawakazania sana hapa wanapokuwa wanapata mafunzo, huwa wataalamu, 
wenye heshima, na wastaarabu. Imesemwa kwa usahihi katika ufasaha wa 
Sanskrit, unaoitwa Mahabhashya, VIII, i, 8, kuhusu jambo hili: 


Mababa, na wamama, na waalimu ambawo wanatilia nguvu masomo ya 
watoto wao na wanafunzi wao, basi kama ilivyo, wanawapa kinywaji cha Mungu 
mikono yao wenyewe, lakini wale wanaowapenda kwa mapenzi mengi, 
wanawapa sumu kula, kwa mfano tu, kuwaharibu na kuwaangamiza. Kwa 
sababu, kuwapenda sana huleta whar Watoto na wanafunzi 
huwa na furaha zaidi ikiwa wanalazimishwa na kuwa hawana furaha kuliko 
kutendekezwa saa zote. Hata hivyo, mama, baba na mwalimu asiwatie adabu 
watoto wao au wanafunzi wao kwa kuwaonea wivu au chuki, Kwa nje 
wawaonyeshe macho makali lakini moyoni wawe na mapenzi na huruma, 


Mafunzo Ya Uadilifu. 


Kama masomo ya vitabuni, basi wao lazima pia wafundishwe wajiepushe na 


wizi, uasherati, uwivu, dharau, ulevi, uwongi, kuchinja, udhalimu, wivu, tamaa 
ya mali na maovu kama haya mengi mengineyo, na wajifunze tabia njema, kwa 
sababu mtu hata akiiba mara moja tu au akizini, na kusema uwongo, au akifanya 
uovu wo wote mbele ya mwingine, basi hupoteza heshima yake ya milele mbele za 
watu. Hapana mwenye aibu zaidi kama yule anayevunja ahadi au anaye sema 
uwongo. Kwa hivyo ikiwa utatoa ahadi basi lazima uitimize. Kwa mfano, mtu 
amemwambia mwenzake: mimi nitakuona wewe saa kadha na pahali kadha, au 
nitakupa kitu kadha wakati mahsusi, basi lazima atimize ahadi yake sawa sawa, 
au hapana atakaye kumwamini tena. Kwa hivyo wote lazima waseme kweli na 
watimize ahadi zao. Mtu asiwe mwenye kiburi. Udanganyifu, hila, na ukosefu wa 
hisani huchoma moyoni mwa mtu huyo anayeyatenda haya, bali na maumivu ya 
watu wengine wanaofanyiwa ubaya kama huu. Udanganyifu na hila ni vitendo 
viovu ambayo mtu hujitia navyo ambazo mtu utamwona vengine usoni lakini 
moyoni yeye huwa mwengine hujaribu kumghilibu mtu awe anamsikiliza yeye tu, 
na hajali hata chembe upotovu wa wengine, lakini huyazungusha yake tu kwa njia 
yo yote ile. Kukosa hisani nikutajali yote unayofanyiwa ya wema na wenzako. 


53 


Tabia njema na utiifu wa Wazazi. 


Uchungu, lugha isiyo na huruma, na tabia nyingi nyinginezo mbaya kama 
hizi lazima ziachiliwe mbali. Maneno ya upuuzi lazima yaepukwe. Wao wasiseme 
haba wala zaidi kuliko wanavyotakiwa. Wao lazima wawaheshimu wakubwa 
za0, Wakubwa zao wakija basi wao lazima wanyanyuke na kuwakaribisha 
kwenye kiti cha juu. Baada ya kuwaamkia au kuwatolea namaste (salamu zako), 
wao lazima wakae kwenye kiti cha chini. Katika mkutano wao wakae pahali 
ambapo mtu hawezi kuwaondoa kuwatoa nje. Wao wasigombane na mtu. Wao 
wawe na bashasha, wakubali ya hadhi na kukataa ya uwongo. Wawe na marafiki 
wema na kuwaepiika waovu. Wao wawatumikic mama, baba, mwalimu kwa 
maisha yao, moyo, uwezo, vitu jamili na mapenzi 

Ukweli na wema. 


Uko ubeti katika taithriya Upanishat, vii I. Madhumuni yake ni kuwa 
mama, baba na mwalimu lazima awafundishe watoto na wanafunzi ukweli. Pia 
wao lazima wawaambie kuwa na kufuata vitendo vyao ambavyo ni vya mwema 
na kuvikataa vitendo vile ambavyo si vyema. Ukweli wo wote ule wao wanaujua 
basi lazima wahutubie na kuuandika. Wao wasiwaamini wajanja na watu 
walaghai, Wao wafanye yote kwa moyo wa dhati kazi za wema ambazo baba, 
mama na mwalimu wanazowaamrisha kufanya. Mwalimu tazima afabamishe 
tena maana ya vile vipande vya Nighantu, Nirukta na Ashtadhyayi, ambayo 
wazazi wao waliwahifadhisha, au mashairi mengine au Mantra za Veda. Wao 
lazima wamtukuze Mungu katika roho zao kama alivyoelezwa Mungu katika 
sura ya kwanza ya kitabu. 


Hadhari ya Afya. 


Wao lazima wale, wanywe, na wavae na wafanye kazi yo yote ile yenye 
kuwaletea faida katika siha, elimu na nguvu zao. Kwa maneno mengine ni 
kusema, wao wale kidogo kasoro ya njaa walionayo, na wasile nyama, mvinyo na 
vyenginevyo vinavyo levya. Wao wasijitumbukize katika maji ambayo hawajui 
urefu wake, au wao watapatikana na shida kutokana na wanyama wa majivi au 
vitu vyengine, au kama wao hawajui kuogelea basi wanaweza kuzama. Manu 
anasema - usiingie kuoga katika maji usiyoyajua. 


Manu, VI,46 - Wakati wa kwenda mtu lazima aweke macho yake kwenye 
njia, na kuendelea baada ya kuona urefu na upana wa njia. Maji lazima 
yachunjwe kwa kitambaa kabla ya kunywa. Yale yalo sahihi lazima yasemwe. 
Kazi lazima ifanywe baada ya kufikiriwa sawa sawa. 


‘Wajibu wa Wazazi. 


Haya yamesemwa na mwandishi wa mashairi katika Chanakya Niti, Wale 
mababa na wamama ambawo hawajawasomesha watoto wao elimu yo yote basi 
wao ni maadui wao wakubwa. Watoto hawo wanapokuwa wakubwa 
wanadharauliwa katika miongoni mwa wataalamu na kuonekana kama kunguru 
kwenye ndege kama bata. Ni wajibu mkuu wa wazazi na wema mkuu wao 


54 


ana wanapowafanya watoto wao wawe wataalamu, wastaarabu na 
wenye elimu ya kutosha kwa kujinyima wenyewe raha, fikira na mali. Mashauri 
haya mafupi kuhusu climu ya watoto wa kike na kiume yanatosha kumfanya 
mwenye busara kuyakuza. 


Muhtasari. 

Mtu huwa mzuri ikiwa mama yake, baba, na mwalimu ni waadilifu na 
wataalamu, Wakati mwanamke ana mimba lazima ale mboga na maji safi, lakini 
asile nyama na vinywaji vya kulevya. Mume wake asipoteze shahawa zake. Wao 
wasionane kimwili mpaka mwaka mmoja baada ya kushika mimba. Siku za 
kuonana ili kupata mimba ni siku kumi baada ya siku ya nne ya hedhi usiku wa 
kumi na moja na kumi na tatu uepukwe. Bada ya kuzaa mama na mtoto waishi 
pahali pazuri na safi. Mama au mlezi anaweza kumnyonyesha mtoto. Lakini wao 
lazima wale vyakula vyenye siha. Mama na baba lazima wamfundishe mtoto 
kutamka maneno sawa sawa na kumsomesha elimu ya mwanzo kama mashairi ya 
Veda maneno mengine ya uadilifu na maana zao. Mtoto lazima aonywe kubusu 
uchawi, ulozi, unajimu na ualakamia. 


Utakatifu na mila za kimwili lazima zifunzwe. Masomo ya uadilifu na ya 
climu ya chooni yafuatane pamoja mkono kwa mkono. Tabia nzuri na heshima 

ijeikapotea, Kwa ufupi, ni wajibu wa wazazi kuwasomesha watoto wao vyema 
kwa vyo vyote, 


55 


SURA YA III 


ELIMU YA CHUONI 
(KUPATA NA KUTOA ELIMU) 


Sasa katika sura ya tatu tutaelezea nidhamu ya elimu - kupata na kutoa 
elimu. Kazi muhimu ya baba, mwalimy, na jamaa ni kumwelimisha mtoto kwa 
elimu iliyo bora zaidi, wajibu wa kazi na kupata sifa nzuri, uadilifu na tabia nzuri. 
Roho ya mtu haiwezi kupambwa kwa vyombo vya dhahabu, fedha, yakuti, lulu, 
marijani na vito vyengine vya thamani. Kwa sababu, mapambo ya mtu kwa 
vyombo hufanya sifa ya bure tu ya mwili na kupendeza kwenye raha zipatikanazo 
mwilini tu, na pia zinaleta wasiwasi wa waizi na wenginewo, hata huweza kufikwa 
na ajali ya kifo. Inaonekana dhahiri hapa duniani watu waovu wanavyo waua 
watoto na watu kwa ajili ya tamaa ya mapambo. 


Elimu na Ukarimu. 


Wamebarikiwa wanaume na wanawake wale ambawo akili zao 
zimeshughulika Kutafuta elimu, tabia latifu na adabu nzuri, wao ambawo 
wanafuata kanuni za ukweli na uadilifu mwingine, wao ambawo wako mbali na 
kiburi na uchafu, wao ambawo wanaangamiza maovu ya wenzao, wale ambawo 
wamepambwa na mapambo ya kushiriki ukweli, wao ambawo wanapunguza 
maumivu ya utu katika dunia kwa kuwapa maarifa watu na wao ambawo 
wanawafanyia wengine vizuri kwa njia na nidhamu ambazo zimeamrishwa na 
Vedas. 


Kutiwa Skuli. 


Wakati watoto wa kiume na kike wanapofika miaka minane, wao inatakiwa 
wapelekwe kwenye (wanaume kwenye za kiume na wanawake kwenye kike) skuli 
zao, Walimu wa kiume na kike wenye adabu mbaya wasiachiliwe kusomesha 
watoto. Wale wanaofaa kusomesha ni wale tu wenye ujuzi na waadili 
mba watoto wa kiume kwa uzi mtakatifu na kuwapatia usl 
mtakatifu na muwafaka kwa watoto wa kike nyumbani, walé watu wa kabila duni 
na waliovaliwa mara mbili lazima wawapeleke watoto wao kwenye skuli 220 
ambazo sinacndeshwa na waalimu wenye sifa kama zilizokwisha semwa. 


Mahali pa skuli. 


ili pa nchi ambapo hapatembelewi ndipo lazima pachaguliwa kuwa 
climu. Skuli za watoto wa kiume na kike lazima zijengwe kwenye 
mbali wa maili mbili kutoka umbali mwengine. Waalimu, watumishi 
lazima wote wawe wanaume katika skuli za kiume na wanawake 
a kike. Mtoto wa kiume hata wa miaka 5 asiachiliwe kuingia skuli ya 
nitoto wa kike asiachiliwe kuingia skuli ya kiume. Kwa maneno rahisi 
>, wanapokuwa wajane na wasichana bado wao lazima wajifunze 

ju katika masomo yao ya shuleni, wao wasiyizoeze kuwa kuonyeza 
awake, kuwakumbatia, kuishi kwa siri, kuzungumza, kusikiliza 


56 


hadithi za mapenzi, kufanya riyadha pamoja na kufikiria furaha za uchu na raha 
za0, ambazo ni namna nane za uasherati. 


Kuangalia mwenendo na kuwachukia kwa usawa. 


‘Waalimu lazima wawaepushe wanafunzi wao kutokana na tabia za uharibifu 
ili wao waweze kujipatia elimu iliyo bora zaidi, uadilifu, adabu, tabia na kujipatia 
maendeleo ya akili na mwili, na waweze kukuuza furaha yao ya milele katika 
maisha yao. Skuli lazima ziwe umbali wa maili 4 kutoka mjini. Wanafunzi wote 
ikiwa tajiri au maskini wawekwe sawa sawa kwa kupewa chakula, kinywajina pa 
kukaa na kulala, Wao wote iwe wanapenda kupata elimu. Wanafunzi wala wazazi 
jana, ili wanapokatizwa na shughuli zote za 
dunia, wao wataweza kupata fikra za kupata climu tu katika akili zao. 
Wanapotoka kwenda kutembea nje, lazima wafuatwe na waalimu wao, ili wao 
wasifanye kitendo cha uovu cha aina yo yote na kijifundisha tabia ya kupuuza. 


Elimu ya lazima. 


Kwa hakika lazima iwepo amri ya serikali na desturi za kitaifa kuwa watu 
wasiwaweke watoto wao wa kiume na kike nyumbani wanapotimia umri wa 
miaka 8, Wao lazima wawapeleke skuli au watatiwa adabu. Kwanza kuvishwa 
watoto wa kiume uzi mtakatifu ufanywe nyumbani na kisha kwenye nyumba ya 
wasimamizi wa shule. 


Maana ya G 


atri au Mashairi ya Itikadi ya dini. 


Wazazi na waalimu lazima wawafunze watoto na wanafunz 
Gayatri shairi ya Veda na maana yake. Hayo ni kama ifuatavyo- 


“Aum, Bhur, Bhuvah, Swab, tat Savitur varenyam bhargo devasya dhimabi, 
dhiyo yo nah prachodayat.” Maana ya AUM katika mwanzo wa shai 
juu imetolewa katika sura ya kwanza, ambayo itaweza kusomwa. Sasa sisi tutatoa 
‘maana kwa ufupi ya silabi zilizofichika zinazoitwa Vyabrities. 


itikadi ya 


Bhub ni jina la Mungu, ni kuonyesha maisha ambayo ni nguvu au kuwepo 
kwa dunia zote, ambayo imejiweka wenyewe na ya thamani zaidi kuliko maisha 
ya binafsi.. 


Bhuvah ni jina la Mungu, kwa sababu neno hili fina maana kuwa yeye 
ambaye yuko mbali na adhabu na ushirikiano wake huwatowa watu katika 
utumwa wao. 


‘Swah ni jina la Mungu, kwa sababu neno hili lina maana kuwa ni yeye 
aliyeenea katika dunia nzima, na yeye ndiye anayewasaidia viumbe vyote 
vilivyomo humo. 


Silabi hizi tatu zimetolewa katika Taitteriya Aranyak. 
Sala 
‘Na tukumbuke daima™ utukufu ukunjufu na wa juu kabisa, Mwenyezi 


57 


Mungu mwenye hekima na busara, ambaye ni mtukufu na anycitakasa tabia, 
ambaye ni mzazi wa dunia nzima na mtoaji wa rehemazote, yeye ambaye ni mpaji 
wa raha zote, na maarifa yake yanatakiwa na watu wote, ili yeye ambaye ni baba 
na wa kiroho na mwongozi wa wataalamu wetu, atuhifadhi kutokana na vitendo 
viovu na kutuongoza sisi kwenye kazi nzuri. 


Enyi watu, hebu na tuutukuze utukufu wa Mwenyezi Mungu, ambaye ni 
Bwana wa mabwana, Yeye ni Mwenye nguvu kuliko wenye nguvu wote, mwenye 
tabia ya ukweli, uaminifu na furaha, ambaye ni Mtukufu wa daima, maisha Yuko 
Macho, na maisha yuko Huru katika tabia zake, yeye ambaye ni Bahari ya 

1u_asiyependelea upande wowote, aliye mbali na adhabu ya 
, yeye ambaye hana umbo au si kama kitu chochote miuzi wa 
fikira za mioyo yote, msaidizi wa wote, Baba Mmoja, Mzalishaji, na mpaji wa 
chakula na vitu vyenginevyo duniani! Yeye ni mwenye kumiliki mali zote, 
‘mtakatifu, na mpendewa na wakufikiriwa kwa haja zote, 
Yeye, Mwenyezi Mungu anacishi katika moyo wetu na kuwangarisha 
wataalamu wetu, anayeweza kutuepusha na tabia mbaya na isio adi 
kutuongoza kwenye tabia za kiadilifu na njia ya kweli. Sisi katu tusimwache na 
kupendelea kitu chengine; kwa sababu hapana aliye sawa naye, si mrefu kuliko 
Yeye! Yeye Peke Yake tu ndiye Baba Yetu, Mtawala, Hakimu na mpaji wa 
Rehema zote. 


Namna ya kuabudu. 

Kwa kuwapa mafunzo ya dini, Gayatri ubeti wa Veda, waza: 
wanafunzi lazima wafunze modus operandi ya kusali na kuabudu, ambayo 
inashikilia kukoga, kunywa maji kidogo ili kusafisha koo, na kuifanya damu 
izunguke na mambo madogo ya mpango kama huu. 


1a waalimu wa 


Kusudi ya kukoga ni kuhusu usafi na kuviweka viungu vya nje vya mwi 
Kwa kuthibitisha kauli hii, tunataja beti ya 109 uthabiti wa sura ya Muhtasari wa 
Manu, 


Maji yanasafisha viungo vya nje vya mwili, tabia nzuri husafisha nia, climu 
na kutokuwa na raha za dunia, haya ni kuwa, kuaadilisha uadilifu katikati ya 
. hekima. au kubagua elimu kwa wote kutoka katika dun 
mpaka ufikapo kwa Mungu, inang’arisha ufahamu na kuifanya imara katika dini, 
Kwa hivyo kukoga ni lazima kabla ya chakula cha usiku, 

Kuvuta puumzi kwa nguvu. 


Kuabudu kwa roho inahitaji kanuni za kuvuta pum: 
mkazo na satwa ifuatayo:- Yoga, 11 28 


ambayo inatiliwa 


ni mithali ya maneno kutoka falsafa ya Yoga. Mtu anapoanza kufanya 
a kuzuia kuvuta puumzi, uchafu wote au tamaa mbaya inaangamizika 
1uo, kwa hivyo ujuzi wa roho yake hung’ara zaidi na zaidi 
ili ujuzi wake unaendelea kuzidi mpaka uwokovu wake pia unaathirika. 


58 


Kuweza kuzizuia puumzi kunatakasa. Upande wa juu ya koo na ubongo na 
huzifanya kuwa na nguvu, kama usafi wa dhahabu na shaba nyinginezo 
inaathirika kwa moto, ambawo huondoa uchafu. 


Namna zake. 


Ni mithali fupi ya Yoga. Kama matapishi ya nguvu hufanya chakula na maji 
ya tumboni kutoka mdomoni, kwa hivyo pumzi hutolewa kwa nguvu wakati wa 
kupumzika na zisiwachiliwe kurudi tena kwa kadiri ya nguvu za mtu. Kupumua 
puumzi sehemu ya chini kabisa (mkundu) inatakiwa kuvutwa juu. Puumzi 
zinatolewa nje mpaka mvutano unapomalizika. Katika njia hii puumzi 
zinazimiwa mpaka unapoanza kusikia vibaya, hapo basi utaanza kuzishusha 
puumzi kwa kadiri ya uwezo wako. Hivi mtu aendelee kufanya mara zote zile 
anazoweza. Neno Om lazima lisemwe kila mara akilini. Kazi hii inasaidia 
kusafishi na kutuliza roho na moyo. 


‘Sehemu zake Nne. 


Kwa maneno mengine, namna hizi nne 1. Kutoa puumzi nje kwa muda 
mrefu 2. Kuvuta puumzi ndani kwa muda mrefu 3. Kuwacha kuvuta puumzi 
mara moja kwa muda mrefu. 4, Kuzizuia puumzi za ndani pale zinapotoka nje, 
kwa kuzivuta ndani tena, kwenda kinyume nazo, na kuziziwia puumzi za nje, 
hapo zinapotaka kutoka nje, kwa kuzitoa nje na kuzizungusha na kuzizi 
Kwa kuvuta puumzi kinyume na ilivyo kitendo cha kuvuta na kushusha puumzi 
husahihishika, na kupumua pia huzuilika, moyo na akili huletewa pamoja na 


kuwa chini ya akili au roho. 
Faida zake. 
Ushujaa huzidi, ufahamu huwa mwingi na mkali ili kurahisisha jambo 


ngumu na kuwa rahisi kwa upesi. Husaidia kupatisha nguvu mwili, pia huongeza 
uthabiti ngumu, ushujaa, kumiliki hisia, ili mtu aweze kuzishika namna zote za 
falsafia katika muda mfupi tu. Wanawake pia lazima wafanye Yoga au kuitenga 
akili katika njia hii hii, 
Mafunzo ya adabu nzuri. 

Wanafunzi lazima wafundishwe namna nzuri ya kula, kuvaa, kwenda 
kukaa, kuondoka, kuongea, na namna ya kuwaheshimu watu duni na watukufu, 


Brahma Yajna au kuabudu. 

1. Watoto wafundishwe Sandhyopasana: Ushirika Mtukufu -sala za 
asubuhi, ambazo zinaitwa kuabudiwa kwa Mwenyezi. (Vide wajibu kubwa tano 
za Ma-Arya).Unapokaa kuomba inakupasa unywe maji kidogo tu yale 
yanayoitwa Achaman, ambayo yanaweza kuchukulia katika kiganja chako tuna 
ambayo ya kufika kwenye koo tu, si zaidi wala kasoro kuliko hayo. 
Yananyonywa kwa kuweka midomo katikati ya kiganja. Hii huondosha kooni 
balgham na nyongoni pia. 


Tena ahadi ya busara, inayoitwa Mai 
59 


n, lazima ifanywe. Maji yanyunyizwe 


juu ya macho na viungo vyingine na sechemu za kati na kwenye vidole ili kuuondoa 
usingizi. Ikiwa usingizi haupo, na hapana maji hapo karibu, basi unaweza 
usifanye yote haya. 


Wao lazima wafundishwe Pranayam: kuzizuia puumzi kwa ubeti wa Vedic, 
tukufu kwa akili au mandhari kamili ya maumbile, inaitwa Manasa Pakriama, 
kujidhihirisha kwa Mungu katika akili, inaitwa Upasthan, kuimba sifa zake 
Mungu, sala na fikira zake, Yeye, itwa Upasana. ia wache wajifundishe 
Aghamarshan, i.e. kutaka kufanya maovu katu yasifikiriwe. Sala hii ya asubuhi 
na jioni isaliwe pahali pa kupumzikia kwa furaha na uangalifu. 


Hivyo ndivyo anasema Manu, II, 104, Watu lazima wende mwituni au Pahali 
pa Ukiwa, wajiweke kwa makini, wasimame ukingoni mwa maji, na ufanye ibada 
ya kawaida na usome tena gayatri au nyii ana zake (katika akili). 
Lazima wazitengeneze tabia zao kwa mi azoezi yafanywe kwa 
upesi kama iwezekanavyo. 


Deva Yajna au kuabudu Moto. 


Huduma ya pili ni kafara ya Moto, ambayo ni kuunguza madawa katika 
moto, jamii ya wataalamu na huduma zao. Sala na Kafara ya moto lazima 
lifanywe mara mbili asubuhi na jioni tu; kwa sababu kuna viungo viwili tu vya 
usiku na mchana na hakuna chengine tena. Taamuli lazima ifanywe saa moja 
kabla na baada ya kufanya Yoga ya kujinyima vitu na mambo ya kufurahishua, 
yeye ambaye ana uazimia utukufu wa Mungu anapokuwa katika hali ya kuzirai. 


Zana za Kuabudia Moto. 


Wakati wa Kafara ya Moto ni jua linapokwisha chomoza tna kabla ya jua 
kutua, Kwa kazi hii (1) Namna ya meza au bafu kama la kukogea ya shaba au 
udongo, ambayo lazima iwe vidole 12 au 16 pande zote tatu, lakini sehemu yake 
ya chini iwe vidole 3 au 4 mraba, ni kusema, mdomo wake uwe mara nne kuliko 
tako lake katika eneo. (2) Vipande vya sandali, “palash (butea frondosa) au kuni 
za mwembe, ambazo ni mzuri kushinda kuni zote, zinaweza kufanywa vipande 
vikubwa au vidogo kwa mujibu wa hiyo meza na kutiwa humo. Katikati ya moto 
utiwe na kuni zilizotajwa hapo juu zipangwe pembezoni. (3) upawa (4) Sufuria 

5) Sufuria ya siagi safi, na (6) kijiko kiwe cha dhahabu, fedha, au bao, Maj 
yatiwe katika sufuria na upawa, au kikombe kilichotengenezwa kwa aji 
Lazima kiyeyushwe kwenye moto. Vyombo hivi, upawa na sufuria ni vitu 
ambavyo ni rahisi kuchotea maji na kukoshea mikono. Siagi iliyosafishwa 
inataka itizamwe sawa sawa ifanyiwe kafara katika moto kwa mashairi haya:- 


Kila kafara inapotolewa lazima ubeti usomwe. Lakini ikiwa sadaka nyingi 
zinataka kutolewa basi ubeti ufuatawo wa Veda na shairila dini lisomwe tena kwa 
kila sadaka inayotolewa. 


Om, Bhu, Pran, na mengineyo ni majina ya Mwenyezi Mungu. Maana zao 
zimeshaclezwa. Neno Swaha (Amin! au Selah!) maana yake ni yale 


& 


moyoni, lazima yasemwe, na la kama si hivyo basi. Kama Mungu Muweza 
ameumba, vitu vya dunia hii kwa ajili ya urahisi na raha za wanyama wote, basi 
kwa hivyo binadamu pia wawafanyie wenzawo yote yale yaliyo ya wema kadi 
wawezavyo. 

Faida za Havan au Sadaka za Moto. 


‘Swali - Nini faida za Havan au Sadaka za Moto? 


Jawabu - Watu wote wanajua kuwa harufu mbaya ya hewa na maji machafu 
huleta magonjwa, ambayo humletea binadamu maumivu. Lakini, kwa upande 
mwingine, hewa na maji safi hukuletea siha, na kutokuwa na maradhi hukuletea 
raha. 

Swali - Haileti faida kujisugua na kujipaka sandali kwenye maungo ya mtu, 
kumpa mtu ale siagi safi, badala ya kuvitia vitu hivi kwenye moto kupotea bure? 
Jee inaonyesha kitu chenye maana yo yote kwa mtu anayefanya hivyo? 


Jawabu ~ Ingekuwa wewe unajua elimu ya tabia za vitu vyote, hutasema 
hivyo, hakiharibiki kitu au kupotea bure. Watazame watu wanawo simama mbali 
ha nafsi ya havan au kuabudu moto, nusa harufu inayopeperusha na hewa. 

Katika njia hiyo hiyo,wao pia husikia harufu mbaya pia, Kwa hivyo 
inakuonyesha wazi kuwa kitu kikitupwa motoni husafishika na kwenda na upepo 
mbali ambako inaondoa harufu mbaya. 

Kumwabudu Om, Mungu msifiwa, wa maisha. 

Kumwabudu Om, Mungu Mwenyezi, mtukufu, 

Kumwabudu Om, Mungu wa milele, mwenye furaha. 

Kumwabudu Om, wa maisha, mtukufu, mwenye furaha, Mwenyezi, na 
wa milele. 

2, Ewe Mungu, Baba, huondoa uovu wote na hutupa yale yaliyo mema kwa 
ajili yetu. 


Peyn 


nyumba yako 
mazuri, na vitu kama hivi vya kuleta 


wote? 
Jawabu - Harufu haina nguvu ya kusafisha hewa isiyo safi ya nyumba na 
kuleta hewa safi kutoka nje; kwa sababu haina nguvu ya kuiozesha hewa 
iliyokwisha oza au hewa yenye dhara na kuitoa nje ili kuifanya hewa safi ya nje ije 
ndani. 
Swali - Nini faida ya kusoma mashairi au mantras kwenye shughuli za 
kuabudu moto? 
wabu - Mashairi au mantras huelezea faida za kuutolea sadaka moto na 
oma kwako hukufanya uzikumbuke, na kwa hivyo hukukumbusha yale 


61 


uliyosahau ya Masomo ya Veda. 

‘Swali - Jee ni dhambi ikiwa huuabudu Moto? 

Jawabu - Ndiyo, watu hufanya dhambi nyingi kwa sababu wao huleta 
maumivu na mashaka kwa viumbe kwa kuongeza maradhi, ambayo hutokea kwa 
kuiharibu hewa na maji kwa kuyatia harufu mbaya na uchafu ambazo hutokana 
katika mili yao. Kwa hivyo, kufuta dhambi zilizokwisha fanywa, harufu, sawa na 
hivyo au zaidi ya hivyo ili ilete furaha, lazima ziongezwa katika hewa na maji. 
Utoaji wa chakula na vinywaji huleta furaha na nafuu kwa mtoaji tu. Siagi iletayo 


harufu nzuri na kusafisha ambayo mtu hula, huwaletea faida mamia na maelfu ya 
watu kwa kutolea kama sadaka ya moto. 


Ikiwa watu hawapati siagi safi au vyakula maakuli vya kujenga akili, basi 
nguvu za miili yao na akili hazitakuwa bora. Kwa hivyo vyakula maakuli vya 
kujenga mwili lazima wapewe watu kula na kunywa. Lakini havana lazima ifanywe 
na watu, Iwe ni lazima katika sherehe za kuabudu. 


Swali - Sadaka ngapi zifanywe lazima, na iwe kiasi gani kila kafara? 


Jawabu - Kila mmoja afanye mara 16, na siagi safi na manukato mengine au 
vitu vyakuua wadudu kila mara iwe na uzito wa masas 6 au nusu ya rupia moja. 
Ikiwa inaweza kutolewa zaidi ya hiyo basi ni vizuri zaidi. Kwa hivyo, vito vya 
thamani na majivuno ya Ma-Arya, watu wakubwa, watu wanaojua climu ya tabia 
na mazingira, profesars na wale wenye hekima tukufu, wafalme na wafalme 
k jomba wengine pia 
wafanye hivyo. Mpaka hapo mazo nywa zaidi, India 
hapo Aryavarta, ilikuwa haina magonjwa na raha, Hata mpaka 
sasa ikiwa tabia hii italetwa tena, basi raha hiyo hiyo na itarudi tena 


Hizi ni kazi mbili mwanafunzi anahitajiwa kufanya, viz. (1) Brahma Yajna, 
ambayo ni kusoma, na kutoa elimu, kuzisoma sifa za Mungu sala, na kuabudu, 
(2) Deva Yajna, ambayo ina kutolea sadaka moto, ashwamedha na mambo 
mengine ya dini, kuwatumikia wataalamu na wafuasi wao. Basisala na sadaka za 
moto peke yake zifanywe na mwanafunzi katika maisha yake ya skuli 
aliyoyatolen kupata elimu. 

laneno haya yametoka katika sura ya pili ya Sushrut. Maana yake ni kuwa 
Brahman anaweza kuwa na vyeo vitatu, viz, Brahm: ya, kwa, 
uzi mtukufu na kuvisomesha; Kshatri viz, Kshatriya na Vaishya; 
na Vaishya, moja tu, viz, Vaishya. Ikiwa pana Shudra (mtu mwenye kabila la 
mtumishi) aliyetoka katika jamii nzuri na mwenye adabu nzuri, yeye lazima 
asomeshwe maandishi yote matakatifu na vitabu vya Ma Veda. Shudra anaweza 
kusoma; lakini asitunukiwe uzi mtakatifu. Hii nifikra ya Ma - Acharyas wengi au 
profesas wa di 


Brahmacharya: Maisha ya skuli kabla ya kuoa au kuolewa. 


Watoto wa kiume na wa kike, baada ya mwaka wa tano, wanapelekwa 


62 


kwenye skuli za0, wao lazima waanze kila wakati mafunzo yafuatayo. 


Kiapo cha kuoa kifanywe na wanafunzi kutokana miaka 8 mpaka 36, i.c. 
miaka 12 lazima itumike kusomea kila moja ya Vedas tatu na tafsiri pamoja na 
majafanuzi zao, ambayo kwa jumla hufanya iwe miaka 36 pamoja na miaka 8 ya 
kabla ya skuli ikicahnganywa huwa ni miaka 44. au kiapo kinaweza kuwekwa 
kwa miaka 18, ambayo pamoja na miaka 8 kama ya hapo kwanza huifanya iwe 
miaka 26. Au, inaweza kuwekwa kwa muda wa miaka 9, au mpaka unapomaliza 
kupata masomo:- Manu, III, I. 


Daraja zake tatu. 


Masemo sita ifuatayo imetokana na Chhandogya Upanishat. Kuna daraja 
tatu za kiapo cha kutofunga ndoa za mwanafunzi. 


1, Daraja ya chini kabisa ni mtu ambapo, mwili wake uliofanyika kwa chakula, na 
vitu vyengine vya kujenga mwili, imejawa na roho, na mwenye wajibu wa kuishi 
na wenzake wazuri na kutenda vitendo vyema, lazima asome Vedas na maandishi 
mengine matukufu na ajifunze tabia nzuri katika miaka 24 ya kiapo cha 
mwanafunzo cha kutofunga ndoa na kuziweka akili zake ziwe timamu. Yeye 
asijishughulishe na mambo ya uchu hata baada ya kuoa. Ndipo hapo mwili wake 
utakuwa wenye nguvu katika maisha na sifa nzuri zitamwandama yeye. 


Sehemu ya kwanza ya maisha itumike katika kutafuta elimu, Mwalimu 
lazima awahimize na kuwanasihi ili wasome. Mwanafunzi kila mara anataka 
aamini kuwa ikiwa ataweka na kukifuata kiapo cha utakatifu sawa sawa katika 
sehemu yake ya mwanzo ya maisha, mwili wake na roho yake zitakuwa na siha, na 
nguvu, na maisha yake yatakuwa na sifa njema. Ewe kiumbe, zidisha furaha na 
raha katika njia hii. Jiambie mwenyewe, ikiwa sitageuza nakukivunja kiapo cha 
kutooa, na ikiwa nitaoa baada ya miaka 24 ya umri wangu, inaonyesha wazi 
nitakuwa mwenye siha na maisha yangu yatafikia miaka 70 au 80. 


2. Sehemu ya kati ya utakat 


fu ni wakati ule mtu anapokiweka kiapo cha 
kutofunga ndoa cha mwanafunzi kwa muda wa miaka 44 na akajiweka kujipatia 
elimu saa zote, puumzi zake, akili, ushujaa, na roho yake pia huwa na siha na 
yenye nguvu. Yeye huupinga upungufu na kuuhifadhi uwezo. 


Yeye lazima amwambie mwalimu wake, ikiwa mimi nitaitumia sehemu 
yangu ya kwanza ya maisha katika Brahmacharya: kiapo cha utakatifu na 
unguvu, maisha yangu yatakuwa ya furaha na nitaweza kuyashinda sehemu ya 
kati ya utukufu. “Ewe mwanafunzi”, mwalimu lazima awambie wanafunzi wake, 
“kama mimi nilivyofanya na nimekuwa mwenye kiwili wili cha binadamu kilicho 
jitolea kwa kukishika kiapo cha utakatifu. Mimi nimetoka katika jamii za 
waalimu wale wa kale, na nimejiepusha na magonjwa na mimi nina siha nzuri 
daima. Fanya yale mwanafunzi mzuri hufanya katika maisha yake. 


3. Sehemu ya tatu ya utakatifu ni bora kuliko zote. Unaendelea mpaka miaka 
48 ya kuishi, Yeye huwa mwalimu wa nafsi yake na kuwa na ujuzi wa schemu zote, 


63 


yeye ambaye hujiweka mjane wakati wa kupata climu. 


Mwalimu, baba na mama lazima wawazoeze watoto kujinyima raha zote 
kwa kupata elimu na tabia njema na kila mara wawaeleze faida ya mambo haya 
katika schemu ya kwanza ya maisha yao. Watoto na wao pia lazima wakiweke 
kiapo cha ujane imara na kwa njia hii wao wataweza kuitimiza sehemu ya tatu ya 
utakatifu wanakuwa wataalamu na kuishi kikamilifu kwa miaka 40. Wao lazima 
wafuate mawaidha ya waalimu wao. Kwa, wanafunzi wale wanaokifuata kiapo 
hicho cha ujana na katu hawakivunji, wao wako huru daima kutokana na 
maradhi na wametunukiwa uwezo, mali na wokovu. 


Sehemu nne za Mwili. 

(Sushrut.) Mwili huu una sehemu 4. sehemu ya kwanza ni kukua, ambayo 
kukwishia kutoka miaka 16 mpaka 25 ya maisha, na katika miaka hii sehemu zote 
za mwili zinakua. Sehemu ya pili ni ile ya ujane, ambayo inaanzia kutoka miaka 
25. Sehemu ya 3niile ya ujana na ya ukamilifu, ambayo huendelea mpaka mwaka 
wa arubaini, ambapo schemu zote za mwili hufikia utu uzima. Sehemu ya nne ni 
ile ya ukamilifu, ambapo viungo vyote vya mwili hukamilika katika kukui 
Baada ya wakati huu wingi wa shahawa hutoka usingizini, huzidi jasho na ni 
wakati wa kuusafisha mwili, hasa ilivyokuwa hauwezi kujiweka tena. Mwaka huu 
wa 40 ni bora hasa wa kufunga ndoa. Lakini mwaka bora zaidi wa kufunga ndoa 
ni 48. 

Swali - Jee hii sheria ya kiapo cha utakatifu ni sawa kwa mwanamume na 
mwanamke? 

Jawabu - La. Ikiwa mwanamume anakiweka kwa muda wa miaka 25, basi 
mwanamke aweke kwa muda wa miaka 16. Ikiwa mwanamume anal i mjane 


kwa muda _wa ‘a_30, mwanamke abaki hivyo mpaka miaka 17, Ikiwa 
mwanamume hajaoa mpaka miaka 36, mwanamke abaki hivyo mpaka mwaka 


wa 18. Ikiwa mwanamume amebaki mpaka miaka 40, mwanamke abaki mpaka 
miaka 20. Ikiwa mwanamume amebaki kwa miaka 44, mwanamke abaki mpaka 
miaka 22. Ikiwa mwanamume amejiweka mpaka miaka 48, mwanamke afanye 
hivyo mpaka miaka 24, Hivyo ni kusema, mwanamume asiendelee na kiapo cha 
zaidi ya miaka 48, wanawake zaidi ya miaka 24. Lakini sharia hii ni wale 
wanaotaka kuoa. Lakini wale wasiotaka kuoa kabisa, wanaweza kubaki hivyo 
mpaka kufa kwao, wao wana hiari. Hata hivyo, hii inaweza kufanywa na wale 
wanaume na wanawake waliosema sawa sawa, wao ambawo ni makwana wa akili 
zao na ni hawo wasioweza kushindwa na hata na kosa moja, hawa ni wale 
waliojinyima raha za dunia au ni Ma-Yogi. Ni kazi ngumu kabisa kujizuia na 
nguvu za uchu na kuiweka akili chini ya moyo mgumu. 

Sharia za mafunzo. 

(Tait.) Imeweka sharia kwa ajili ya waalimu na wanaowafundisha. Sharia 
zenyewe ni. 1. Kusoma na kusomesha huhitaji uwe na tabia njema na iliyosawa. 
2. Watu lazima wajifunze na wasomeshe yale ya kweli katika climu. 3: Wao 
wawe wenye kuj 


na kusomesha Vedas na maandishi matakatifu. 4. Wao wajizuie na upungufu 
wakati wa kusoma na kusomesha. 5. Wao saa zote wapime akili zao ili kujepusha 
na namna zote za ukosefu wakati wa masomo na kusomesha. 6. Elimu ya sheria 
ya kutoa sadaka ya moto na moto wa umeme lazima yafikiriwe katika kusomesha 
na kusoma. 7. Kafara ya kuabudu moto lazima ifanywe katika kusoma na 
Kusomesha. 8. Wao lavima wawakaribishe na kuwatumikia wageni au wavifuate 
hekima wakati wa kusomesha na kusoma. 9. Utulivu wa mwalimu na 
anayesomeshwa hukaribishwa kwenye elimu iliyo thabiti kwa mwanadamu. 10. 
Wao wasome na wasomeshe sheria za kuwahifadhi watoto na serikali. 11. Wao 
ifadhi na wazidishe nguvu zao wanapokuwa masomoni. 12. Wao lazima 
wajue namna ya kuwahifadhi watoto wa kiume na wanafunzi wanaosomeshwa, 


(Manu, IV, 204) Mtu mwadilifu lazima afikirie Yamas (kazi za vadilifu) na si 
Niyamas (sherehe za dini) tu, Bila ya kufanya Yamas, mtu huanguka kutoka 
kwenye wema, ijapokuwa yeye anafuata Niyamas. Yamas ziko za namna tano. 
Hizo vimetolewa katika mithali za falsafia ya Youa. 


(Yoga, I. 30) 


1 Kuhusu ukweli wa fikra, usemi na vitendo. 

2 Kuwacha kuiba kwa akili, neno, na vitendo. 

3 Kuwa na nia njema. 

4 Kutokuwa na kutokuwa na fahari, 

$5 Kuwacha kujipendelea mwenyewe na kuwa kigeugeu kupita kiasi, Hizi 
Yamas tano au vitendo vya maadili. unadhitu wa tabia, lazima uangaliwe, na si 
Niyamas tu. 


(Yoga, I, 32) Mithali hii inahesabu Niyamas 5. Kujisafisha kwa kukoga na 
kama hivyo (2) Kutosheka (si kuwa mvivu) bali kwa kutumia nguvu zako ote bila 
ya kushangiria faida na kuhuzunishwa na hasara, (3) Kuendelea na vitendo vya 
uadilifu hata ukiwa na shida ya mwili. (4) Kusoma na kusomesha (5) Kujitolea 
kwa maisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Hizi ni Niyamas_ 5. Hizi lazima 
zifuatwe na si kwa kutolewa kwa wajibu wa uadilifu. Lakini yote mawili 
yafuatwe. Yeyote hawezi kuendelea ambaye anafanya Niyamas bila ya Yamas, 
lakini buendelea kushuka chini na chini, i.e, hata huwawa dunia. 


Kuwa na hamu ya kupita kiasi na kutoathirika hata kidogo si mambo mema 
kwa mtu ye yote; kwa sababu ikiwa hakuna nia ya kujipatia elimu ya Vedas na 
kutenda kazi zake zinazotaka kufanywa na wao na kazi nyinginezo za uadilifu 
haziwezi kutekelezeka, - Manu, 11, 28. 


Mwili umetengenezwa Brahman (mwili) unaofaa kumwabudu Mungu na 
masomo ya Veda, kwa masomo na mafundisho ya kila namna ya climu, kwa kuti 
viapo vya utakatifu na ukweli, na kwa kutoa sadaka za moto, kuwa na ukweli na 
kukataa ya sio ya kweli, kwa vipawa vya maarifa mbali mbali, kwa kuabudu na 
mambo mengineyo yanayohusika na Vedas. kwa kufanya yote haya katika wiki 


65 


mbili na sadaka nyinginezo, pia kwa kuzaa watoto, kwa kufanya wajibu mkuu (1) 
Tendo la kusujudu, (2) kuabudu moto (3) kuwatumikia wazee (4) kuwalisha 
wasiojiweza na wanyama pia (5) ukarimu wa wataalamu, wageni, kwa kutoa 
sadaka na kujifunza kazi za mikono na kutengeneza vitu, na sayansi na sanaa 
nyingine. Bila ya kutokuwa na haya yote, mtu huwa si Brahmanized. 


Kama dereva stadi huwaweka fara: lake kwenye njia ilivyo sawa, 
basi mtu pia ajaribu kwa njia zote kuziziwia hisia zake zisitamani raha za uchu, 
ambazo hufanya nia na akili kufanya vitendo vya dhambi:- Manu, |1, 88. 


Roho inafanywa kuwa mtumwa wa hisia basi hupatwa na uovu na udhaifu; 
Jakini unapoziweka hisia zako sawa sawa, basi utaongoka; kwa ajili. Yeye ambaye 
ana tabia mbaya na hawezi kuriziwia hisia zake, hawezi Kufanikiwa katika Veda, 
kumshukuru Mungu, Yoga, kujitolea na kutoa sadaka, Niyamas, utakatifu, 
ajinyimaye raha za dunia hata za halali, au kazi nyingine zo zote - Manu, 11, 97, 


Hakuna njia ya mkato au mapumziko katika elimu na mafunzo ya Veda, 
kutimiza kazi au wajibu tano kubwa na kujitolea muhanga wa moto:- Manu, 11, 
105, 


___Kwasababu, hapana kikomo katika kazi za dini za kila siku, ambazo lazima 

zifanywe, kila siku kazi za kutagafusi zinaendelea na katu haisimami. Haitaki 
imamishwe hata kwa vyo vyote, kwa sababu, muhanga wa moto hata katika 
mapumziko vitendo vya dini vinastahiki kutimizwa. Kama inavyojulikana kuwa 
ni dhambi kusema uwongo, na mi sifa njema kusema ukweli, kwa hivyo kila mara 
inakatazwa kuwa wa wafisadi na inaidhiniwa kufanya vitendo vya uadilifu- 
Manu, 11, 106. 


Sifa zake nne, viz, umri, climu, umashuburi, na nguvu au uwezo, unazidi 
daima, yeye ambaye ni mpole na mwenye adabu nzuri, yeye ambaye ni mtaalamu 
na anawatumikia wakubwa zake na vizee: lakini wale ambawo hawafanyi hivyo, 
wao wamenyimwa maendeleo ya sifa hizi nne. - Manu, 11, 121. 


Wataalamu na wanafunzi lazima wawache kuoneana wivu na lazima 
wahutubu mambo mazuri kwa binadamu wote. Wahubiri lazima wazungumze 
maneno mazuri na matamu. Wale wanaotaka kufaulu katika dini, lazima watuate 
ukweli na wahubiri ukweli: - Manu, 11, 159. 


Mtu yule hustahili masomo ya Vedant au krimu ya ukweli wa Vedic, lugha 
yake na mawazo yake ni safinamwenye kuweza kuzizuwia hisia zake sawa sawa- 
Manu I1, 160. 

Brahman yule anayemjua Mungu na Veda nzima na ambaye anazikimbia 
sifa kama mtu anayoikimbia sumu, na staha haihimidi kama maji matamu katika 
maua. Manu, 11, 162. 

Katika njia hii, wanafunzi wakisasa, wote wanaume na wanawake 
wajishughulishe katika masomo ya Vedas, watiwe roho tena kwa kutunukiwa 
kwa uzi mtakatifu, lazima waendeleze climu yao ya Vedas. Manu I1, 164, 


66 


‘Yeye ambaye hajifunzi Veda na anajaribu sana katika masomo mengine basi 
hugeuka kuwa Shudra kwa haraka au hua mwenye kabila duni na watoto wake 
wa kiume na wajukuu wa kiume:- Manu, 11, 168. 


Wanafunzi wanaume na wanawake waliojishughulisha na masomo ya Vedas 
lazima wajiepushe na utumiaji wa mvinyo, nyama, mafuta mazuri, mapambo ya 
maua, vinywaji, kumtazama au kumkumbatia mwanamume au mwanamke, 
achari, uchinjaji wa wanyama. - Manu, Il, 177. 

Wacha wao wasijipake mafuta ya mwili, kugusa tupu za0, wasitie wanja 
katika macho yao, wasitumie viatu, na miavuli, matamanio ya uchu, uchungu, 
tamaa ya mah, unyonge, woga, huzuni, wivu, uadui, dansi, kuimba, kutumia ala 
za muziki - Manu, II, 178. 


Wao wawache kucheza kamari, kusengenyana, uchongezi, uwongo, 
kuwatazama wanawake kwa uasherati, maumivu kwa wengine, na ufisadi 
mwingine kama huu - Manu II, 179. 


Wao lazima walale pekee yao daima - wasipoteze nguvu zao katu, ikiwa mtu 
anapoteza shahawa yake kwa uasherati tu, basi yeye huangamiza kiapo chake cha 
utakatifu. ndivyo inavyosema 
Mafunzo ya uadilifu. 

1, Mwalimu lazima awafundishe masomo ya uadilifu kwa wanafunzi wake 
wa kike na kiume:- 2. Daima sema kweli. 3. Tenda uadilifu. 4. Wacha kuwa bila ya 
uangalifu katika kusoma au kusomesha. Ukiweke kiapo cha utakabtu bila ya 
kukivunja kwa kujipatia climu za aina zote. 5, Mpe mwalimu vitu vya thamani. 
Ou na zaa watoto. 6. Usiuache ukweli kwa kuwa mzembe. 7. Usiache dini kwa 
kuipuuza tu. 8. Usiiharibu siha, ustadi, na ufanisi kwa dharau tu, 9. Usiwache 
kusoma na kusomesha kwa kuwa mzembe. 10. Usiwe mdhaifu wa kumtumikia 
Mungu, wataalamu, baba, mama na wakubwa zako. IL. Daima watumikie baba, 
mama, mwalimu na wageni kama unavyowatumikia wataalamu. 12. Tenda 
vitendo vizuri na kazi zenye uadilifu, kama kusema kweli mengineyo kama haya. 
Usifanye katu yale yaliyo kinyume ya haya, kama vile kusema uwongo na 
mengineyo. 13. Viige vitendo vyetu vizuri, ambavyo vimefungamana na dini, 
lakini katu usiviige vitendo vyetu viovu. 14. Daima ujiweke na Ma-Brahmin 
walioosoma na wenye dini, ambawo ni waaminifu, na wewe pia uwaamini wao. 
15. Toa sadaka, kwa kuamini, toa bila ya kujali, toa kwa kujulikana, toa kwa 
stara, toa kwa kuogopa, toa kwa kulipa ahadi. 16. Wakati wo wote unapopatwa 
na watu ambawo hawapendelei upande wo wote, Ma Yogi au wale wanaoweza 
kuana ambayo wote hawayaoni, watu wenye mioyo yenye huruma, wenye nia ya 
a matatizo ya namna yo yote, basi ujiweke imara kama wanavyojiwcka wale 
watu ambawo hawapendelei upande wo wote, Ma Yogi au wale wanaoweza 
kuona ambayo wote hawayaoni, watu wenye mioyo yenye huruma, wenye nia ya 
kufanya vitendo vizuri na wanaomcha Mungu. 17. Hii ni sharia, hili ni somo. 
ni Upanishat. (arki) ya Ma-Veda, Hii ni nasiha. Fanya haya tu, na zitengeneze 
tabia zako zilingane na hizi tu. 


67 


Watu lazima wafahamu kuwa hata kupepesa jicho haiwezekani ila mtu 
anapokuwa na nia, hata hivyo inaaminiwa kuwa mtu afanyapo chochote basi 
huwa hafanyi bila ya kuwa na nia ya namna yo yote mbele yake. 

Mtu lazima awe mwadilifu daima; kwa sababu ni mwisho wa msemo wa 
kusikia kuhutubia na kusomesha watu lazima watimize kazi zilizounganishwa na 
Ma-Veda na sheria zinazofuatana nawo. 


Kwa hivyo, mtu yule hawezi kupata matunda ya uadilifu uliounganika kwa 
mazoezi na Ma-Veda, mwenye tabia zisizo njema, lakini yeye peke yake anapata 
furaha ya ukamilifu ambaye anaishi maisha ya uadilifu baada ya kumaliza 

inasémo yake. - Manu, 1, 109. 

Mtu anayewapinga Ma-Veda, na kazi zilizoandikwa na hekima na 

uangalifu na Ma-Veda, lazima afukuzwe yule mtu asiyesadiki kuwa yuko Mungu 
na anayewatukana Ma-Veda mbali na waadilifu kabila, jamii na mji. 

Ishara _nne za uadilifu ambazo zinajitenga na ubay: a 
Mafuatanisho ya sheria, ambazo ziliandikwa na ulinganifu unaokubal 
Veda, kama vile sheria za Manu. 3. Tbia za uadilifu au kazi za maisha, Mungu 
kufuatia Veda. 4, Kutosheka kinafsi, au kile kichopendwa na roho kama vile 
kusema kweli. Dini ni tabia, ambayo ina mazoezi ya sheria na haipendelei upande 
wo wote, kuukubali ukweli na kuukataa uwongo kabisa. Tabia kinyume na hii, 

yojaa mapendeleo, kutofuata sheria, kuukataa ukweli, kuukubali uwongo 

inaonyesha ukosefu wa di 

Wao wanapata masomo ya dini ni wale wasio kuwa na tamaa ya dhahabu na 
johari, na washiriki wanawake na raha nyinginezo. Wao wale wenyc kutaka climu 
ya dini, basi lazima waihakikishe kwa Ma-Veda; kwa sababu dini na kutokuwa na 
dini haviwezi kubagulika saw: ya’kuwategemea Ma-Veda -Manu, 11,13. 
~  Mwalimu lazima awaonye wanafunzi wake. Pia mfalme na wanachama 
wengine wa daraja ya kishujaa, na wadaraja ya wafanya biashara na watu wenye 
hekima lakini wa daraja ya watumwa basi hawa wote lazima wafunzwe kwa 
uangalifu; kwa sababu ikiwa Brahmans tu ndiyo watakawo someshwa, na si 
wengine, basi hapatakuwa na maendelea ka 
kwenye vyuo vyenginevyo. Brahmans wanategemea majeshi na amri nyinginezo 
kwa ajili ya kujihifadhi na ndiyo waongozi wao. Hawana mwongozialiye ju yao. 
Pia hakuna wakuwa adhibisha kwa makosa yao. Lakini, amri zote zinafuatwa 
kwa unafik. Lakini shujaa na watu wa tabaka nyingine wanapo elimishwa, 
Brahmans husoma zaidi na kuifuata njia ya dini. W: 
na uwongo mbele ya watu wa daraja nyinginezo. La 
wafanya biashara, wafanya kazi, na ikiwa wao hawana elimu, Brahman hufanya 
wapendavyo na huwafundisha wengine pia kufanya yayo hayo. Kwa hivyo, ikiwa 
Brahmans wenyewe wanajipendelea.basi wao wawaombe mashujaa na watu 
wengine wafuate Vedas na maadishi matakatifu kwa sababu wao tu ndiwo 
wanaweza kuendeleza ujuzi wa elimu, dini, serekali na utajiri. Wao hawa ombi 
maisha, kwa hivyo wao hawawezi kupendelea upande mmoja zaidi katika anasa 
za dunia na elimu. Watu wa daraja zote wapopata elimu ya kutosha na kuwa na 
tabia njema basi hawawezi kudanganywa na kughalibiwa. Basi kwa sababu 


ry 


inayojulikana ni Brahmans na watawa huwaongoza mashujaa na wenginewo 
kwenye njia ya dinina wao wenyewe wana wekwa kuwa wa kweli na watawa. Kwa 
hivyo elimu lazima itiliwe mkazo na wanaume na wanawake wa daraja zote. 
Sababu ya majaribio 

Cho chote kile kilichosomwa na kusomeshwa, lazima kijaribiwe kwa vilivyo. 
Sababu za majaribio ni za aina tano(|) Yale yaliyo dhaniwa, vitendo na namna ya 
Mungu, na pamoja na maelekco ya Vedas, ni kweli; na ni kinyume chake: si kweli. 
(2) Chochote kile kilicho sawa na amri ya maisha, ni kweli; na chochote kile ni 
kinyume chake, si kweli; kwa mfano, kauli ya kuwa mtoto anazaliwa bila ya kuwa 
na baba wala mama si kweli, kuwa kinyume cha amriza maisha, (3) Chochote kile 
Kilicho thabiti na mafunzo ya waokori, wataalamu, wenye kuscma kweli na 
yakunyooka, hukubaliwa, lakini yale yaliyo kinyume na haya, basi hukataliwa 
Ukweli wa mtu katika usawa huwa wazi kwenye climu, ie. kama sisi 
tuhavyopenda raha na kuchukia maumivu, basi lazima tufahamu daima kuwa, 
ikiwa sisi tunampa raha au taabu mtu yo yote, basi yeye ataadhirika kwa mujibu 
huo huo, (5) Namna nane za madhibirisho, viz (i) Hisia (ii) Kujua jambo kwa 
kuijua sababu yake (iii) usawa wa tabia (iv) mafunzo ya mtaalamu au muandishy 
matukufu, (v) Historia, (vi) Mazungumzo (vii). Uwezekano, (viii) Kutokuwapo, 
Namna nane za ushuhuda 

Mithali zilizotolewa hapa chini ni kama ufupisho wa namna ya ushuhuda na 
zimo katika Sura ya II ya mantiki. 

1, Elimu inayopatakikana pale penye nia na akili, ya akili na nia, - shikio, 
‘Agozi, jicho,ulimi, pua, na akili na vitu vyake, sauti, mguso, umbo, ladha, harulu 
huitwa Pratyaksha: His kile kinachotokana na vyapadesha, ic. 
ubusiano wa neno na jambo, si hisia kwa ukweli wake. Kwa mfano, mtu 
humwambia mwenzake, “Niletee maji”. Yeye huyaleta na kuyawcka mbele yake 
na anasema, “Haya ni maji’. Lakini neno maji, haliwezekani kuonckana na watu 
hawo wote wawili. Kitu ambacho kinaitwa maji, kinaweza kuhisiwa tu. Elimu 
inayo patikana kutokana na sauti, huangukia kwenye kichwa cha mtu binafsi au 
kwenye ushahidi wa maandishi (b) Kwa mfano mtu anapoona nguzo usiku na 
akasadiki na kufikiria kuwa ni mtu, lakini anapoona mchana kitu kile kile kuwa 
ni nguzo tu na si kuwa ni mtu kama alivyofikiria hapo usiku kwenye giza. Basi 
ujuzi kama huu wa kuitakidi kitu unaitwa Vyabhichari. (c) Kwa mfano mtu 
anapoona mchanga kwenye ukingo wa mto na akafikiria kuwa ni nguo 
zimeanikwa kutoka mbali au labda pana kitu chengine. “Yupo Deva Datta 
amesimama au Yajna Datta”. Ikiwa hakuna uhakikisho wo wote basi haiwezi 
kuitwa hisia. Kwa hivyo hisia ni elimu ile ambayo si ya kudanganya, inayoweza 
kugeuka, si isiyo na hakikisho. 

11. Ikiwa sehemu ya kitu au kitu kizima kimeweza kukisiwa kwenye pabali 
kadha au saa kadha, ujuzi wa kitu hicho, japo hakijaonekana, lakini kupatikana 
kwa kuhisi tu japo sehemu moja tu ya kitu hicho kwenye schemu moja tu ya pahali 
kadha, huitwa, kujua jambo kwa sababu yake. Kwa mfano, sisi huanza kumjua 
baba kwa kumwona mtoto wake. kujua kuna moto kwa kuona moshi kwenye 
mlima, kuona maisha kwa kupata furaha na maumivu katika dunia. Kujua kitu 


69 


kabla ya kuliona jambo hasa ni ya namna tatu:- Purvavat: kama tunavyoiona 
myua inakuja tunapoanza kuyaona mawingu. kuona watoto wanakuj 
tunapoona harusi inaposherehekewa, na kupata elimu tunapowaona wanafunzi 
wanaposumbuka kuitafuta hiyo climu. Kwa ufupi, ni ujuzi wa kujua matokeo ya 
kitendo kinachofanyika (2) Sheshavat: ambayo ni climu ya kitendo inayotokana 
na jambo: kwa mfano sisi hutambua kuwa mvua nyingi inayoanguka 
mashambani husababishwa na mto. kuwepo kwa baba kwa kumwona mwanawe 
wa kiume, kwa kutojua mwanzo wa sababu ya kuwepo kwa Mungu muumba na 
alivyoviumba, na furaha zake na maumivu kutokana na kuchungua uzuri na 
ubalifu katika tabia za mtu. (3) Samanyatodrishta: ni ujuzi ule ambawo hauna 
uhusiano kuwa sababu ya matokeo, lakini huwa na mambo yenye tabia namna 
moja. Kwa mfano, hapana mmoja anayeweza kwenda kutoka pahali hapa 
kwenda pengine bila ya kujiondoa. basi hata mtu fulani naye pia hawezi, Neno 
anuman huleta ujuzi huo ambalo hupatikana husia inapofanyika. Kwa hivyo 
hapana awezaye kufikiria moto usionekana bila ya kuhisi au kuona moshi. 

UL. Ushahidi wa kifani ni uhakikisho ambawo unatokana na mapatano 
muhimu ya kujulikana kwa akili, 


Kwa mfano, mtu anamwamb.2 mfanya kazi wake amletee Vishnu Mitra 
ambaye amefanana na Deva Datt. Mfanya kavi husema kama yeye hajapata 
kumwona, Bwana wake hujibu, Vishnu Datta ni kama Deva Datta hapa. Au, 
chukua mfano mwingine: Nil gao (paa) katika msitu ni kama ng’ombe huya. 
Mtumishi anapokwenda pahali hapa, anaona Vishnu Mitra anafanana na Deva 
Datta, na kwa hivyo yeye anahakikisha kwamba yeye ndiye mtu anayetakiwa 
hapo. Kwa hivyo anamchukua mtu huyo mpaka kwa bwana wake. Au, kwa 
mfano mwingine. anapokwenda msituni na anapomwona mnyama kama 
ng’ombe, yeye anahakikisha kuwa ndiye nil gao, na humleta nyumbani, Huitwa 
usawa wa tabia. 

IV. Amri ni ule ushahidi ambawo ni mawazo ya mtu aliye mtaalamu, 
mwadilifu, mkarimu, mkweli, mwenye nguvu, mtulivy, anayependelea uzuri wa 
watu wote, na anaycjilazimisha kuwaambia wenzake kwa busara namna ya 
kujipatia furaha kwa yale yaliyo mazuri akilini mwake, haya ni mambo ya mtu 
aliye na elimu duniani na ya Mwenyezi Mungu pia. Maoni ya mwanachuoni 
kama huyu na ujuzi wa kuwepo kwa Mungu, ambapo ma-Veda wanapoweza 
kuhesabikana kama ni wenye amri na ushahidi wa Hati takatifu. Inaweza kuitwa 
Ya kibinafsi au ushahidi wa maandishi matakatifu. 


V. Ushahidi wa Kihistoria unaonyesha matokeo hasa ya vitendo vya watu, 
hasa ni, maisha au maandiko ya habari za maisha ya mtu. 


VI. Ushahidi wa usemi: kwa mfano, inapohakikishika kuwa kuwepo kwa 
mawingu huleta mvua, au kila kitu kina sababu yake, imehakikishwa bila ya 
shaka yo yote kuwa haiwezekani kabisa kuja mvua bila ya kuwepo mawingu, na 
hakuna kitu bila ya sababu. 

VII. Uwezekano. Kwa mfano, maneno thabi 


a watu kama - fulani bin 


70 


va bahari, augawanya mwevi vipande viwili, Mungu 

ula nyama: mtu fulani ana pembe, mtu wa kiume na wa kike wa mwanamke 

tasa walioana, na mengi kama haya. yote ni vitendo ambavyo haviwezi kutokea. 

kwa sababu ni kinyume cha sheria za maisha. Yale yaliyoclekea na maisha ndiyo 
yanawezekana kutokea. 

VIII. Yasiyokuwapo kabisa. Kwa mfano, mtu anapomtaka mfanya kazi 
wake amletee tembo kutoka pahali kadha. Lakini anapokwenda hapo pal 
alipoambiwa, yeye hamwoni huyo tembo. Hata hivyo. yeye humleta kutoka 
pahali ambako ataweza kppatikana. 

Hizi ni namna 8 za uhakikisho au ushahidi. Ikiwa historia inaweza kutiwa 
katika amri, na mazungumzo, uwezekano na hisia zisizokuwapo. uhakikisho wa 
namna nne tu ndizo zilizobaki. Mtu anaweza kuhakikisha ukweli au mengine kwa 
majaribio haya matano: viz, sharia za kiroho, sharia za tabia, busara ya watu 
wenye hekima, sauti ya dhamiri, namna nane 7a ushahidi; lakini si katika njia 
nyingine zo zote. 


Uokozi kwa Maarifa - Tabaka sita za kuishi 


Mu huweza kuokoka au kuwa katika bali ya heri, ambapo, yeye 
anapojinadhitisha kwa uadilifu kamili, na anapofuata filsafia za ujuzi za tabaka 
sita za kuwapo, Sadharmya, kujulikana i.e. kuwa mmoja wa vitu vya dunia kama 
udongo na maji, Vaidharmya: tofauti, kama ugumu wa udongo na ulainifu wa 
maji, kama, |, dravya: kitu, 2. guna, sifa, 3. karma: kitendo au ujuzi, 4, samanya: 
mkataba, 5. vishesha; tofauti; na 6. samavaya mapatano ya lazima au uhusiano 
wa juu juu, 

Vitu tisa. 


Udongo, maji, moto, hewa, anga, wakati, mahali, roho, na nia au akili ni vitu 


tisa vinavyoitwa dravyas katika Sanskrit. 


Kitu ni kile chenye nguvu, mali, au hata ikiwa kina mali tupu. Katika hivo 
vitu, udongo, maji, moto, hewa, nia na roho ni vitu sita ambavyo vina vyote viwi 
sifa na kitendo. Moja kati ya wakati na mahali ni vitu vitatu ambavyo vina mali, 
lakini havina vitendo au nguvu. 


au asili ya kitu (dravya) ni kitendo kilichopo kabla ya mahitaji yake 
halisi, yanayotokana kwa kukikutanisha au kukigawa katika hali yake halisi. 
Kwa sifa ile kitu hicho kinajulikana, kinaitwa busara: kama mwangaza au umbo 
hutambuliwa kwa kutumia macho. 


Maelezo Yao. 
1, *Prithy 


Ardhi ina sifa za umbo au za mwili, ladha, harufu na ya kuwa ya kugusika. 
Ina sifa hizi kwa mfungamano wake wa moto. maji na hewa. 


7 


Harufu ni kitu muhimu cha ardhi: pia ladha ile ya maji; umbo au mwangaza 
ni ule wa moto; mguso ni ule wa hewa; na sauti ni ile ya anga. 


2. ‘Apa’ 

Maji yana sifa za umbo, mguso, umaji maji na ulainifu. La 
ladha ni sifa muhimu. Umbo na mguso yanatokana na muungano wa moto na 
hewa. 


Ubaridi pia ni sifa muhimu ya maji. 
3. ‘Teja’ 

Mwangaza au rangi na mguso ni sifa muhimu za moto. Lakini umbo (rangi) 
si sifa yake ya kwaida na mguso unatakika kwa mwungano na hewa. 

4. ‘Vayu’ 

Hewa ni sifa ya mguso. Lakini hunywa joto na baridi kwa mwungano wake 
na moto na maji. 

5. ‘Akasha’ 

Anga haina umbo, ladha, harufy, na mguso; laki 


uti peke yake tu ndiyo 


Sifa ya anga ni kuruhusu kuingia na kutoka. 


Sauti peke yake ni sifa ya anga, kwa sababu haipatikani katika udongo na 
vitu vyengine au mazao yao. 


6. ‘Kal 
Wakati ni ule ambawo ardhi hali ya kujulisha fikra hivi sasa, kupitia, kwa 
umoja, upesi, pole pole na sifa kama hizi ni sawa na ulinganifu. 
uonekana tu katika shani. Fikra 


Wakati hauonekani katika jambo, 
ya wakati huja kwa kuyachukulia yaliyotoke: 


7, ‘Dish 
Pahali ni pale penye mashariki, kusini, magharibi na kaskazit 
ili kuonyesha pahali kadha, inawezwa kusemwa. 


i, juu na chini 


Mashariki ni upande ule jua linachomoza au litachomoza, na upande ule 
litakapotua unaitwa magharibi. Kusini ni upande wa kulia wa mtu anayeelekea 
mashariki, na kaskazini ni upande wake wa kushoto. 


Upande baina ya Mashariki na kusini unaitwa agneyi: E.S. Upande baina ya 


kusini na Magh. nairiti: kus. Magh. na ile kati ya Magh. na Kask. Vayavi: Magh. 
Kask. na ile kati ya Kask. na Mash, aishani: Kask. Mash. 


2 


Sifa za Roho 


8. ‘Atma’ 


Ni zile zinazodhihirisha sifa za kutaka kuchukia, nguvu, raha, maumivu, 


wazo inaitwa roho. Falsafa ya Vaisheshi 
yaliyokwisha tajwa hapo juu. 


inayo haya yafuatayo kuengezea hayo 


Kuvuta puumzi, kutoa puumzi, kufunga macho, na kuyafumbua, kuwa na 
ubai, kufikiri au fikra, kwenda bila ya kulazimishwa kuzitumia hisia katika vitu 
na kuviona vitu hivyo, njaa, kiu, homa, magonjwa na mabadiliko kama haya, 
yaliyopo ju, kwa majina ni, raha, maumivu, kutaka, kuchukia, na nguvu yote 
haya ni nguvu na sifa za roho. 


9. ‘Manas’ 


Ni ile ambayo haiwezi kufanya mambo mawili wakati mmoja, huitwa mana: 
nia, kuwa dhahir au kutaka. Zaidi kwa tabia na sifa za vitu. Na sasa kutaja sifa 
ra0. 

Sifa. (24) 

11 ‘Guna* 


Mwangaza (umbo), ladha, harufu, mguso, sauti, ida 
mgawanyiko, kuambatana, mkawanyiko, umbali, uk 
maumivu, kutaka, kuchukia, machofi 
mfungamano, na tofauti ni sifa 24 za vitu. 


|. kipimo, 
bu, ufahamu, furahi 
maji, mnyato, uwezo, 


Sifa ni ile inayot 
nyingine. Na katw hai 


mea kuwepo kwake ju ya kitu na haichukui tabia 
;ababu ya muungano au mtengamano. 


Maelezo Yao. Mahabhashy: 

Shabda:- Sauti ni ile inayoweza kusikika shikioni, kufuatwa 
kudhihirisha kwa kutamka, na nyumba yake ni kitu ambacho ni anga. Rup: 
Ran 1u umbo ni kile kinachoonekana na jicho. Rasa: Ladha ni ile inayoiathiri 
ulimi, kama utamu, ete. Gandha: Harufu ni ile inayoweza kusil ‘na pua. 
Sparsha: Mguso unaoweza kupatikana kwa ngozi. Sankhya: Idadi ni zileambazo 
moja, mbili na nyinginezo kama hizo. Parimana: Kipimo ni kile kinachoonyesha 
uzito kuwa mwepesi au mzito. Prithaktwa: Mtengano ni kuwa mbali mb: 
Sanyoga: Muungamano ni kuwa pamoja. Vibhaga: Mgawanyiko ni kuvunja kile 
kilichoungana katika sehemu nyingi. Paratwa: Umbali ni masafa kutoka pahali. 
Aparatwa: Ukaribu ni kupakana kutokana na pahali. Buddhi: Akili ni ujuzi wa 
kujua la kweli na la uwongo. Sukha: Furaha ni raha. Dukha: Maumivu ni shida: 
Ichha: Kutaka ni kuungana. Dwesha: Kuchukia ni kutopenda. Prayatna. 
Kujichokesha ni kutumia nguvu na uwezo kwa njia nyingi. Gurutwa: Uzito ni 
uzani. Dravatwa: Maji maji ni sifa ya kuweza kuyeyushwa, Sneha: Ulainifu kama 
wa mafuta na mapenzi. Sanskara: Mvuto hupatikana linapotokea jambo kwenye 


ufahamu, na 


3 


mdhahirisho wa kitu chengine. Dharma: Kushikamana ni tabia au mfungamano 
na sifa kama hizo. Adharma: Msemo usio na maana ni tabia isio ya halali, ulainifu 
na sifa nyinginezo, kinyume cha mfungamano na nyinginezo. Hizi ndizo sifa 24. 
1 “Karma” 


Mpao, mshuko, kunywea, kupanuka, mwendo na mengine kama haya ya 
kugeuka kuitwa vitendo. Sasa ni maelezo ya namna ya vitendo. 


Kitendo ni kile kinachotegemea kitu, hakina sifa zake na sababu huru katika 
mwungano na mgawanyiko. 

1V. “Samanyam” 

Kitu cha kawaida ni kile ambacho ni sababu ya mazao, sifa katika uadilifu, 
vitendo. Mazao ya vitu ni ya kawaida au kama sawa na mazao katika audilifu na 
kuwa ndiyo sababu. 

V. “Vishesha” 


Shabaha katika vitendo, harakati katika vitendo, tabia katika tabia za asili, 
ni mawafikiano na tofauti au mamoja na udhahiri. Kwa, harakati katika vitendo 
ni dhahiri kutokana na sifa au tabia na vitendo. Yayo hayo yanaweza kusemwa ya 
yote katika kila pahali. 


Mapatano na tafauti zina hakikishwa kwa kumhoji mtaalamu; kama, kwa 
mfano, utu katika kila binadamu ni jambo la mapatano lakini ni jambo tafauti 
ukilinganisha na wanyama na viumbe vyengine. Sifa ya Brahmin au ucha Mungu. 
fa ya Kshatriya au ushujaa, sifa ya Vaishya au uwafikiano wa biashara, sifa ya 
Shudra au utumwa pia ni sifa za ubaguzi miongoni mwa binadamu, ziada ya uke 
na udume katika jinsia yao. Ucha Mungu au sifa ya Brahman ni tabia ambayo 
akubaliwa na Brahman wote; lakini inatafautisha Kshatriyas au wapiganaji vitu 
katika wao. Sharia ahali, kama, sifa za lazima za aina moja 
i katika nyingine. 


Uhusiano wa kila mara baina ya schemu na kitu kilicho kizima; ni kitendo; 
kitendo na mtendaji; sifa na kitu, tabaka na watu, sababu na athari, inaitwa ni 
Uhusiano kati ya vitu viwili unaitwa muungano, i.e. tukio au uhusiano wa 
muda. 


Ya jinsi moja na mgeuzo wa jamii moja kutokana na sababu inaitwa 
moja - Sadharmya. Kwa hivyo, dunia ina vitu ambavyo vinagawanyika pia na 
mazao yao, kama magudulia na vyombo vyenginevyo vya udongo. Katika njia 
hii hii, kitu kinafanana ambacho kinapatikana katika maji na mazao yake, kama 
barafu na vitu kama hiyo: kuwa ardhi na maji yanafanana, katika kumilil 
namna moja. 

Inaonyesha kwamba tabia ya kinyume ya sifa na ya kitu huitwa ya namna 
mbali mbali - Vaidharmya. Kwa hivyo sifa za ugumu, ukavu, na za harufu za 
udongo ni kinyume cha miliki ya umaji maji, ulainifu, na umaji maji wa maj 


4 


Athari hutokea panapo kuwa na sababu. 
Kutokuwapo kwa athari haihakikishi kuwa hapajakuwapo na sababu. 


Ukubwa ni wa namna mbili. Ndogo, kubwa, kama kipande kidogo (cha 
chembe tatu ndogo) ni kidogo zaidi kuliko chembe au punje moja, na ni kubwa 
kuliko chembe mbili, na milima ni midogo zai: uliko ardhi na ni kubwa zaidi 
kuliko miti. 

Neno sat: linatumika kwenye vitu, sifa, na vitendo; i.e. neno sat linaonyesha 
wakati wa sasa hivi (neno Ja kuunga mafungu) na kuunganishwa na yote. 

Kuwepo hupatikana katika vitu vyote, inaitwa mwafikiano mkubwa 
unaokuwapo Mahasamanya, Hii na sheria ya kuwapo kwa vitu. 

Namna 5 za Kutokuwapo. 

1, Kutokuwapo kuna namna zake tano. Kuwapo kwa kitu, sifa au kitendo 
kabla ya sababu inaitwa Prag-abhava; kama sufuria, kipande cha kitambaa, au 
kitu cho chote chengine hakiwezi kuwapo kabla ya kuzaliwa au kutengenezwa. 

2. Kutokuwapo kwa kitu kuwepo kwa kitu huitwa Pradhwans-abhava 
kama sufuria inapotengenezwa na kuangamizwa. 

3. Kuwepo ni kitu kimoja na kutokuwapo ni kitu kingine na inaitwa 
Anyonya abhava ya kutoana; kama, farasi si ng’ombe, na ng’ombe si farasi, kwa 
hivyo, hakuna uhusiano wa farasi katika ng’ombe na ng'ombe katika farasi 
Kuwepo kwa ng’ombe kinaopatikana katika ng’ombe tu, na hivyo hivyo kuwa 
farasi, katika farasi tu. 

4. Ni ile iliyotofauti kutokana na namna tatu zilizopo hapo juu, inaitwa 
Atyantabhava kutokuwapo kabisa; kama pembe za mtu, mau ya mbinguni, 
mtoto wa kiume wa mwanamke aliyetasa na mengineyo. 

5. Sufuria haliko katika nyumba, i.e kuwa tipo pahali pengine. Sufuria halina 
uhusiano wo wote na nyumba. Hizi ni namna 5 za kutokuwepo. 

Ia za hisia, na tabia (sanskar) huzaa ujinga. 

Maarifa ya uwongo au habari za uwongo ni ujinga au ni uwongo. 

Bila ila au habari za kweli inaitwa elimu au maarifa au ukweli. 


Kuwepo kwa ajabu kwa dunia na vitu vyenginevyo ni si ya kweli na mali zao 
viz. rangi, ladha, harufu, mguso piya si ya kweli kutokana na vitendo vya ajabu 
vya kutokuwapo. 

Lakini sifa za harufu na mengincyo, vilivyopo katika dunia na vitu vyengine 
ni vya kweli. 

Na yale yaliyokuwapo na hayana sababu ni ya daima au ni ya kweli. Sifa za 
sababu zinazoonekana katika dhahiri si ya kweli. 

Namna nne za maarifa hupatikana inaposemwa kuwa hii ni athari ya ile, i.e. 
kutokana na uhusiano wa kitu na sifa zake, viz. Samavayi elimu au maarifa ya 
asili au uhusiano wa karibu sana, kama anga ni ya kupimika; Sanyogi maarifa 


7s 


muhimu ya kufuatana na mwili, na ngozi; Uhusiano kama huu na mwingine ni wa 
daima. Ekarthasamavayi: maarifa ya vitu viwili kama mguso unahusiana na kitu 
cha kugusa na msisimko wa mguso; Virodhi maarifa ya kinyume, kama mvua 
ambayo imeshakunya, ni kinyume cha myua ambayo itakunya. 

‘Tabia ya kitu hugeuka kufuatana na mhakikisho na namna ya kuhakikisha, 
au hata moja katika hizo, viz mambo yaliyothibitishwa kwa sababu maalum 


yanaitwa vyapti. Kwa hivyo, kuna mwandamano usiobadilika baina ya moshi na 
moto. 


Moshi ni kitu, ulioenea kwenye moto, na kutengenezwa na nguvu zake 
wenyewe, huenda mbali ambako hubaki bila ya mwungano na moto, Jambo hili 
linaitwa vyapti. Kwa maneno menginc, moshi hutokana na ujoto wa moto 
onaotokana na maji na vitu vyengine. 


Uhusiano baina ya mweneo wa nguvu wa kitu katika ulimwengu, inaitwa 
Mahattatwa, na nguvu za kuweza kuenea za wataalamu na wengineo, inaitwa 
vyapti au mwandamano usiobadilika kama uhusiano baina ya nguvu na mwenye 
kuwa nazo au kuwemo katika kilicho kuweka. 


Kwa njia hit masomo na mafunzo lazima yafunzwe na kusahihishwa na 
kuhahikisha kwa mujibu wa falsafi. Kama si hivyo wanafunzi hawataweza kupata 
elimu thabiti: vitabu vyo vyote vinavyosomeshwa, lazima visahihishwe kwa 
mujibu wa kanuni zilizotolewa hapo juu na vitabu vile vitavyofuzu tu ndiyo 
visomeshwe. Lakini vile vile ambavyo havikufuzu basi visisomwe wala 
kusomeshwa. Kwa, maelezo ya vitu (kama Gandhavati Prithvi, cho chote chenye 
udongo kina harufu) na mhakikisho (kama ufahamu na mengineyo) huonyesha 
ukweli na uwongo na huonyesha mdhihirisho wa vitu. 


Bila ya ukweli huu hapana kitu kinachoweza kuhakikishwa. 


Namna ya Kusoma na Kusomesha - Taratibu za Masomo. 


‘Sasa tunaeleza njia za masomo na kusomesha na kutoa taratibu za masomo. 


1. Shiksha. Orthoeny Irabu zilizoandikwa na Panini, ambacho kina misemo 
alamu. Lazima kisomeshwe hivyo. Wanafunzi lazima wasomeshwe 
Viungo, nguvu na namna ya kutamka herufi; kama kiungo cha kutamka neno pa 
ni midomo, nguvu au namna ya kuitaja ni kuufungua mdomo, puumzi na 
kuuendesha ulimi huwezesha kulitamka. Katika namna hii, baba, mama, na 
mwalimu lazima wawafundishe matamshi ya herufi zote kwa mujibu wa irabu. 


2. Vyakaran: Sarufu na nahaw: Ashtadhyayi au hotuba nane za Pani 
lazima zisomwe kama: (i) misemo ya wataalamu, kama Vriddhiradaich; (ii) 
mgawanyiko wa maneno yake kama, vriddhi - at, aich, katika mifano iliyopo 
hapo juu (iii) mahali pao ni kama, ach chaaich cha~adaich, na maana yake, kama 
ai na ow zinaitwa vriddhi; herufi zilizochanganyika: Herufi kabla ya ta na herufi 
baada ya ta zinaitwa tapara, i.e. a kabla ya ta na aich baada ya ta zote ni tapara. 
Kitu chenye sheria ya hii tapara ni herufi zile za urefu na haziitwi vriddhi. 


6 


Mifano - 1. Bhaaga linatokana na neno bbaj,ambalo ghanj linatiwa 
mwishoni ambayo gh na ny yanafupishwa. Baada ya mfupisho inakuwa kama 
bhaj a. Hapa a ya bha kabla ya j inarefushwa na kuwa a (refu). Tena hapo huwa 
bhaaj. Hapa hugeuka kuwa g, ambayo baadaye a huwa ga, na kuilifanya neno 
bhaaga. Hivi ndivyo inavyofanyika. 2. Adhyaaya linatokana na neno eng pamoja 
na adhy a mwanzoni. E fupi inaondolewa na kuwekwa ai, vriddhi yake, kabla ya 
mwisho wa ghany. Ai inagcuzwa kuwa aay, ambayo pamoja naa ya ghanj huwa 
adhyaaya. 3. Naayaka linatokana na neno neenj. Kwa urefu wake wae inawekwa 
mahali pa ai, vriddhi yake ni, kabla ya kuongeza nvul (mfupisho) na ai 
kubadilishwa kuwa aay, na kuunganisha na a inayofuatwa huwa naayaka 4, 
Staavaka hutokana na neno stu pamoja na kuengezwa nvul. Ufupisho wake u 
inafanywa kuwa refu na kuwa ow, ambayo hugeuka na kuwa aay, na baadaye 
a huwa staavaka 5. Kaaraka inafanyika kutokana na neno krinj pamoja na nvul 
kuja mwishoni, ambamo herufwi na | zinafupishwa, Baada ya mfupisho vu 
inawekwa badala aka, na aar inaondoshwa na ri kuwekwa, kuwa ni vriddhi au 
sauti ya urefu. Hapo tena huwa kaaraka. 

Mwalimu lazima afahamishe sheria au mithali zinazotumika katika mifano 
hii. Namna ya kufanyiza ionyeshwe kwenye ubao. Namna isiyotengenezwa 
lazima iandikwe na kisha mgeuzo wake uonyeshwe kwa pole pole; kama bhaj 
ghanj - su. Baada ya kuondoa gh na nj moja baada ya mwenzake, lazima iandikwe 
bhaj-a-su kama ilivyobaki baada ya mfupisho. Hapo tena a hufanywa kuwa refu 
na j hugeuzwa kuwa g, na huwa kama bhaag-a-su. Inapoungana na a, huwa 
bhaaga-su. Hapa u inafupishwa na s hugeuka kuwa ru, ambayo u tena 
inafupishwa. Baada ya mfupisho neno huwa bhaagar. Sasa: visarga (h) 
inapoondeshwa na kutiwa r, huwa bhaagah. Hivyo bhaagah hutengenezwa 
kutokana na bhaj. Sheria au mithali ambazo zinatumika na mgeuzo athari, 
lazima isamwe vizuri na kusomeshwa na kuandikwa ili kumwezesha mwanafunzi 
afahamu njia ya kutengencza, Kusoma na kusomesha katika njia hii huleta 
mafanikio makubwa katika elimu. Bada ya kusomesha Ashtadhyayi katika njia 
hii, mwalimu asomeshe yafuatayo. 

3. Dhatupath: 

Vitendo pamoja na maana zao na namna vinavyobadilika vitendo hivyo vya 
Lakaras kumi au jinsi na namna ya vitendo hivyo vilivyotendeka kwa wakati 
mbali mbali. Tena. utsarga sutra: sheria za kawaida lazima zisomeshwe kwa 
mpango pamoja na maclezo yao. Kama, Karmanyan: hapo neno karma 
ya neno lenyewe, au lazima liunganishwe nalo; 
pvad Sutra: sheria maalum au mithali inayo- 
ima zisomeshwe; kama. Ato nupasarge kah-‘aka’ 
joni pa neno linalomalizia katika ‘a’ inapofuatwa na ‘karm’ kwa 


kuleta maana halisi bila ya kuwepo mwuhusiano; kama ‘vayu’ ‘vyapak’. Ikiwa 
‘karma’: Ikiwa kitu kinaonyeshwa; maneno yote huchukua ‘an’, Sheria 
nyingine ndogo ndogo zimetiwa katika sheria zinazohusika na asili ya maneno 


yanayokwishia kwa ‘a’ na kwishia kwa ‘ka’. Sheria muhimu au mithali maalum 
ambazo zinazofuata mambo yanayo husika na sheria za kawaida. Kwa mfano 


7 


watawa wa wafalme na machifu wa miji miku bwa inaweza kutiwa katika utawala 
wa mfalme wa dunia nzima, lakini ya mwisho haiwezi kutiwa katika ya mwanzo. 
Kwa hivyo Panini ameiweka climu yote ya maneno na uhusiano wake wa nahaw 
katika ubeti 1,000. Baada ya kufundisha sarufi, mwalimu lazima asomeshe 
vilivyo mgeuko wote kwa kuyapitia vilivyo sehemu ya sarufi au ya nahaw unadi 
kwa kutoa sheria ya maneno yanayofuatwa kwa un. Tena Ashtadhyayi lazima 
isomeshwe mara ya pili, na kufahamisha mapingano yote ya sheria, vartik za, 
maelezo, karika zao: marefusho, paribhasha; echnology, na mifano yake. 


4, Mahabhashya, tena hapo lazima isomeshwe. Ikiwa ni hodari, wenye bidii 
wapenda kweli wa climu ya siku au kusomesha sarufi, wao watamaliza 
Ashtadhyayi na Mahabhashya kila moja katika miaka 14, ie wamalize masomo 
ya sarufi katika muda wa miaka mitatu, na kuwa wataalamu thabiti wa nahaw. 
‘Wao wataweza kufahamu Vedic na Sanskrit mashuhuri na nahaw yake kwa 
msaada wa ujuzi wao katika nahaw, tena hapo wasome na kusomesha vitabu 
vyengine vya Sanskrit kwa upesi na urahisi, Masomo ya vitabu vyengine 
havihitaji kazi nyingi kama nahaw inavyohitaji. Faida nyingi ya elimu hupatikana 
kwa kuvisoma vitabu hivi, Ashtadhyayi na Mahabhashya, katika miaka mitatu, 
ambayo huwezi kupasa kwa kusoma vitabu visivyokuwa vya maana hata katika 
miaka 50, kama Saraswat, Chandrika, Manorama na vyenginevyo. Vipi vitabu 
‘vya u vongo vya watu wasio na akili timamu wenye elimu haba visaweza kuwa na 
elimu an ujuzi ambawo wataalamu hasa, wanajimu na wanavyuoni wameweza 
kuvionyesha dhahiri katika kazi 7a0? Mipango ya wataalamu wanayoweza 
kuitumia kukieleza kitu kwa uhodari, na katika muda mfupi kama iwezekanavyo, 
Madhumuni ya watu wasiokuwa na elimu ya kutosha na fikra haba ni kuandika 
lugha ngumu kama iwezekanavyo ili kumfanya msomaji apate taabu zaidi na 
faida kidogo. Ni kama kuuchimba mlima kupata kaure. Lakini kusoma 
maandishi ya mtaalamu ni kama kuvua chopi za lulu anapozamia mara moja tu 
baada ya kusoma nahaw yake. 

5. Yaska’s Nighantu na Nivukta lazima isomeshwe katika miezi sita au minane 


pamoja na maana zake. Watu wasipoteze miaka yao mingi kwa kusoma Amar 
Kosh na vitabu kama hivyo vilivyoandikwa na watu wasio amini Mungu. 


6. Pingala, kitabu kidogo cha mashairi cha Prof. Pingala, hapotena kipitiwe kwa 
sababu kinatoa climu ya Vedic na Sanskrit maarufu pia namna mpya za 
ulinganifu wa sauti za maneno na mashairi katika mpango mzuri kabisa. Kitabu 
hiki na mifano ya mashairi ya kisasa pamoja na ulinganifu wa maneno kinaweza 
kusomwa katika miezi 4. Miaka mingi isipotezwe bure kwa kusoma Vritta 
Ratnakar na vitabu vyenginevyo vya ulinganifu wa maneno ambavyo 
vimeandikwa na watu wenye elimu haba. 


7, Muhtasari wa Manu, ya Ramayana wa Valmika, Niti ya Vidur. Akhlak katika 
Udyoga Parva wa Mahabharata na vipande vyengine vya Maandishi Matakatifu, 
imayotakasa akili ya matumainio ya mambo mabaya na kuleta uzuri na 
ustaarabu, hapo tena yafanywe. Haya yasomwe baada masomo ya mashairi, 


crt 


mtengamano wa maneno, kutoa maana ya maneno lugha ya nathari, uhusiano wa 
sifa na elimu ya sarufi na sababu zao kwa ufupi zielezwe na mwalimuna yasomwe 
kwa makini na wanafunzi. Somo hili linaweza kusomwa muda usiotimia mwaka 
mmoja. 


8. Purva Mimansa, Vaisheshik, Nyaya, Yoga, Sankbya, na Vedanta tena hapo 
yasomwe, Skuli hizi sita za falsafa lazima zisomwe kama iwezckanavyo kwa 
insaada wa maelezo ya wataalamu na watu wenye hekima na wana wa faisafa au 
na maclezo mapesi ya wataalamu mashuhuri. Lakini kabla ya kusoma misemo ya 
akili ya Vedanta, Upanishats kumi kama: 
9, Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taittiriya, 
Chhandogya, na Brihadaranyaka, yapitiwe, na tena hapo masomo sita ya 
Kifalsafa yamalizwe katika miaka miwili. 


10. Rig, Yajur, Sama, na Atharva, Ma Veda wane tena hapo yasomwe pamoja na 
maelezo yao, maana ya maneno, uhusiano wa sarufi, na ya kupungia mkono, pia 
Ma Brahmana 4. 


11. Aitareya, Shatapatha, Sama, na Gopatha katika muda wa miaka sita. 
Kusoma Veda pamoja na Maana zake. 
Ubeti huu kutoka Nirukta ni mamlaka ya hi 
(Nirukta 1.18) 

Yeye ambaye husoma Vedas kwa mahadhi tu na hajui maana zake, yeye 
kama mtu ambayo umebeba matawi, yasiyo na majani, na matunda, au ni kama 
mnyama ambaye hunyanyua nafaka na vitu vyenginevyo. Lakini yule asomaye 
Vedas na kujua maana zake sawa sawa, hupata raha kamilifu katika maisha, na 
kwa kuyawacha madhambi kwa kupata elimu na kuwa na tabia za vadilifu na 
kufanikiwa na hali ya heri baada ya kufé 


(Rig. 10.17.4) 


Wale walio wajinga, wanayo mashikio, lakini wao hawasikii, Wao wanayo 
macho, lakini wao hawaoni, Wao wana ndimi katika midomo, lakini wao 
hawasemi. Kwa maneno mafupi, mjinga hawezi kujua siri ya maneno haya ya 
elimu. Elimu huonyesha utukufu wake, lakini si kwa mjinga huyu, lakini kwa 
mtaalamu ambaye anajua maana yake na umuhimu wa maana wa msemo, kama 
mwanamke mzuri aliyepambwa kwa mapambo na nguo nzuri kumwonyesha 
kuwa hana mapenzi na mume wake. 


Ri 


raha gani yeye kutokana na kusoma Rig na Vedas nyingine, yeye 
ambaye hamjui Mola Muweza, ambaye ameenea kote asiyeweza kufa na ni mzu1 
kabisa Mungu Juu, climu yake ni mwisho wote wa Vedas, na katika yeye 
wataalamu wote wa dunia, jua na Sayari nyingine huenda na kuwa na viumbe 


79 


vyao? Hapana kitu ila, wao tu hupata uwokovu na milele, wao wenye itikadi 
katika Mungu, husoma Vedas, na kuwa, waadilifu wa mayogi, na kuweza 
kufahamu Uwezo wa Pekee wa Mungu. Hata hivyo yote yanayosomwa au 
someshwa lazima yafuatwe kwa maana na sababu zake. 


Masomo ya Vedas yanapomalizika, Ayurveda, sayansi ya(maisha) utabibu, 
lazima ianzwe kusomwa, ambayo imetolewa katika:- 
12. “Charak, Shushrut”, Maandiko mengi ya kitabu yenye hekima na ya 
wataalamu wa utabibu. Lazima imalizike katika muda wa miaka mine, 


Tena hapo:- 


13. “Dbanurveda” lazima isomwe, ambayo ni ya kuhusika na mambo. ya serikali, 
Imegawanyika katika sehemu mbili; kwa majina, sehemu moja kuwahusu 
watawala na nyingine kuhusu watu. Maofisha wote katika jeshi la serikali lazima 
wafunzwe namna ya kutumia silaha za jamii zote, silaha na vitu vyakutupia 
mabomu, na kufanya mazoezi katika kila namna ya vikosi na kuunda majeshi, 
yanayoitwa gwaride, na kutumika katika viwanja vinavyotumika wakati wa 
kupigana na maadui, Hayo yote yanataka kujulikana kwa vilivyo. Sehemu ya 
sayansi ya serikali ambayo inakusudia ulinzi warai ahitaji yao, 
Jazima yasomwe ili uwezo wa kuwatawala raia kwa haki na usawa ili wao wawe na 
furaha na kutosheka. Wanafunzi pia lazima wajifunze sheria za wahalifu ili 
waweze kukomesha whalifu na kuwalinda wale watu wai 
Mafunzo haya ya sehemu mbili za sayansi ya serikali lazima imalizwe ki 
miaka miwili kila mmoja. 


14, “Gandharvaveda” ambayo inaitwa Sayansi ya muziki, hapo tena isomwe. 
Sauti moja moja, kanuni, mgeuzo, saa, kipimo, mizani, wimbo, hewa, ala, 
ngoma, Kuimba, na mambo kama haya lazima yasomwe sawa sawa. Lakini 
kuimba kwa Sam Veda na kucheza nyimbo kwenye ala za muziki hasa lazima 
zifundishe. Muziki ulioandikwa na St. Narada na mashairi yatakatifu lazima 
yafunzwe. Lakini katu wasididimie katika kelele za wenda wazimu, malaya, na 
wahuni, wa kidini, kupiga kelele kama punda ili kuwa na uchu. 


ika 


15, ‘Arthaveda’ inaitwa ufundi wa viwanda lazima ifunzwe kwa vilivyo katika 
miaka miwili pamoja na vifaa vyake, elimu ya kujua sifa za vitu, unda kwa 
mikono, ufundi, kufanya namna mbali mbali za vitu na namna ya viwanda 
vinavyotumika juu ya ardhi na kwenye sehemu za hewani. Ni ufundi wakujipatia 
mali. Hapo tena huja elimu ya nyota kama ilivyotolewa katika:- 


16. “Suryasidhanta” na vitabu vyengine kueleza nguvu ya peponi, ambazo zimo 
kama, algebra, hesabu, giografia, na climu ya habari za mawe lazimwa zifunzwe 
kwa intidhamu. 


17. Kazi za mikono, ufundi wa magari, ufundi wa mashine na ufundi mwingineo 
wa mashine lazima ufunzwe. Lakini vitabu vyote vya elimu ya nyota, 
vinavyoeleza uwezekano wa nyota, sayari, kupiga ramli, majumba, ishara za 


80 


nyota, falaki, wakati wa bahati njema na mengineyo kama haya, yasisomwe, 
maana yanaaminiwa kuwa ni ya uwongo mtupu na hayana ukweli. 

Mwalimu na anayefunzwa lazima ajaribu kumaliza masomo 
yanavyotakikana na mafunzo halisi katika miaka 20 au 21. Baada ya kufanya 
ambayo yaliwapasa kufanya, watu wataishi kwa raha duniani. Mpango huu wa 
elimu utawa elimu ya kutosha katika miaka 20 au 2! ambao hauwezi kupatikana 
kwa mpango mwingine wo wote hata katika miaka mia. 

Sababu ya kuwa kwanini visomwe vitabu vilivyo andikwa na wataalamu tu 
kuwa wao ndiyo walikuwa wanavyuoni wakubwa wenye ujuzi thabiti wa 
vitabu na walikuwa waadilifu wakati huo huo. Lakini vitabu vilivyoandikwa na 
watu wenye ¢limu ya juu juu tu na si ya kutosha na akili zao zilijaa ubaguzi na 
vyenye vivuli vya waandishi wao. 


Vitabu vya Wataalamu vilivyopendekezwa kusomwa. 
1. Jaimini’s Purva Mimansa pamoja na Maelezo ya Vyasa. 


2. Kanada’s Vaisheshika pamoja na Maelezo ya Gotam: 


3. Nyaya ya Gotama pamoja na Maclezo ya Vatasyayana, 
4, Yoga ya Patanjali pamoja na Maelezo ya Vyasa. 


5. Sankhya ya Kapila pamoja na Maelezo ya Bhaguri. 
6. Vedanta ya Vyasa pamoja na Vatsyayna na maelezo yake au Boudhyana 
pamoja na mafafanusi yake. 

Vitabu hivi vyenye misemo ya uadilifu vimehesabiwa miongoni mwa “kalpa™ 
na mashuhuri katika masomo ya Vedas. Kama Rig. Yajur, Sama, na Atharva Ma 
Veda 4 waliofanywa na Mungu au Madhihirish ni Aitarcya Shatapath, Sam 
na Gopath, Brahman 4; Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Nighantu, Nirukta, 
Chhanda na Jyotish, Angas 6. vilivyo fuatana na masomo ya Vedas;Mimansa na 
Upanga.6 nyingine: Mkamilisho wa masomo ya Vedas: na Ayur, Dhanur, 
Gandharva, na Artha Vedas, “Upavedas”: Namna ya pili ya Veda zote 
zimeandikwa na wataalamu na Mafalsafa. Katika hizi tena, ni vile vinavyo 
onekana kama vinavikana Vedas basi visikubaliwe kwa sababu Vedas.imefanywa 
na Mungu, ni vyenye uhakikisho na pasipo hitilafu ye yote na yenye kujitosheleza 
kwa maelezo yote, haya ni kusema, Vedas ni wenye hukumu ao wenyewe. 
Bhahmans na vitabu vyote vinginevyo vya namna hii vina hukumu ya 
kujitegemea ni kuwa ukweli wao unategemea juu ya ukweli wa Vedas. 

Maelezo zaidi kuhusu Veda yanaweza kupatikana kutoka Maelezo yetu ya 
Rig na Vedas nyingine “Rigvedaadi Bhashya Bhumika”. Sisi pia tutaendelea 
nacho mbele juu ya kitabu hiki. 


Vitabu vinavyokatazwa katika masomo. 


Vitabu ambayo lazima vikatazwe kusoma vimetajwa hapa kwa ufupi, vitabu 


81 


vifuatavyo hapo visisabiwe katika vile visivyo kuwa hal 


Katika nahaw au sarufi: Katantra, Saraswat, Chandrika, Mugdhabodh, 
Koumudi, Shekhar, Manorama, na vyenginevyo. Makamusi: Amar, Kosh, & C. 
Katika kanuni: Vrittaratnakara na vyenginevyo. Katika ukamilifu: Atha 
Shiksha, & C. Jatika Elimu ya Nyota: Shighrabodha. Muhurta Chintamani na 
vyenginevyo. Katika Mashairi: Nayikabheda (uonyesho wa tabia za kike). 
Kuvalayanand, Raghuvansha, Magha, Kiratarjuniya na vyenginevyo. Katika 
Mimansa: Dharma Sindhu, Vriatarka & C. Katika Vaisheshik: Tark Sangrah na 
vyenginevyo. Katika Nyaya: Jagdishi na vyenginevyo. Katika Yoga: Hath 
Pradipika na vyenginevyo katika Sankhya: Sankhyatatwa Koumudi & C. Katika 
Vedant: Yogavasishtha, Panchdashi na vyenginevyo. Katika utabil 
Sarangdhar na vyenginevyo. Katika sheria, Codes zote isipokuwa maandishi 
maalum ya Manu. Tantras zote (vitabu) kuhusu elimu ya pepo. Puranas zote 
(climu ya ulimwengu) Uppuranas, Tulsi Das’ Ramayan, Rukmini Mangal na 
vyenginevyo, na Bhasha zote au Vitabu vya lugha lazima vikataliwe, kwa sababu 
ni vya kufikiria tu na vya uwongo. 


Q._ Ati kweli havina ukweli hata kidogo? 


A. Vina ukweli kidogo, lakini vina uwongo zaidi. Kwa hivyo vikataliwe kama 
chakula kitamu kinavyokataliwa kabisa, kwa sababu kimechacha na kina 

sumu. 

Q. Wewe hukubaliani na Puranas na vitabu vya historia? 

A. Ab-~ kweli, sisi tunavikubali. Lakini sisi tunaamit 

Vipi vitabu vya kweli na vya uwongo? 
. Grihya Sutra. Aitareya ,Shatapath na Brahmanas wengine, ambawo si 
tumekwisha wataja kabla ya hapo, pia vinaitwa kwa majina 5 ya historia, purana 
(elimu ya ulimwengu) Kalpa (umashuhuri) gatha (kimila) na narashansi 
(maandiko ya habariza maisha ya mtu). Shrimad Bhagwat na vitabu vyenginevyo 
si Puranas. 

Q__ Kwa nini wewe hukubali ukweli uliyoko katika vitabu vya uwongo? 

A. Cho chote kile cha kweli kilichomo humo kinatokana na Vedas na vitabu 
vyenginevyo vya ukweli jote yale ya uwongo yalitokana na wao 
wenyewe. Kukubali Vedas na bu vyengine vya ukweli ni kuukubuali 
ukweli wote, Ikiwa mtu yo yote anataka kuukubali ukweli wa vitabu hivi basi 
atanaswa na uwongo wao. Hata hivyo,ukweli wa kitabu kilicho changanyana 
na uwongo kitupwe kama kinavyotupwa chakula kilicho changanywa na 
sumu. 


kweli tu na si uwongo. 


>e 


Q_ Wewe unaamini nini? 
A. 


tunaamini katika Vedas, cho chote kinachoamrishwa na kukatazwa 
etiwa kasisi na Vedas. Hlivyokuwa sisi tunaamini Veda basi dini yetu 
inaitwa Vedic. Kuamini huku lazima kukubaliwe na watu wote hasa Aryas ili 
ngoni mwao hapo wanapoishi duniani. 


a2 


Q. Maandishi ya kweli pia yanatafautiana katika maoni yao kuhusu ukweli na 
uwongo baina ya moja na ya pili kama vitabuvya kuiga na uwongo,kwa 
mfano tabaka sita za falsafa zina maoni mbali mbali au tafauti kuhusu 
khutka Tukichukua mifano madhbuti. Asili ya khulka nialama ya Mimansa 
kwa vitendo, katika Vaisheshik ni kuchagua vyema sana, katika Nyaya 
chembe ndogo ndogo, katika Yoga kwa nguvu, katika Sankhya kwa 
maumbile, na katika Vedant kwa Brahma au Mungu Mwenyezi. Je huu si 
mbainisho? 


A. Kwanza, asili ya muumba haijaclezwa wazi katika tabaka nne za falsafa 
Sankhya na Vedant peke yao tu ndio vinatoa. Ya pili, ni kuwa hakuna 
mkanusho katika hivi; kwa sababu wewe huwezi kujua tafauti baina ya 
upatano na uhitilafiano. Mimi nina kuuliza uniambie upinzani uko wapi? 
Inaonekana katika somo moja la perse au katika masomo mbali mbali. 


Q. Uhitilafiano wa watu wengi juu ya somo huitwa mkanusho, Katika tabaka 
hizi 6 za falsafa, kitu chenyewe ni kimoja,. tu asili ya muumba. 


A. Elimu ni moja au mbili? (Jee, kuna umoja katika elimu?) 


Ni moja tu. 
Ikiwa ni moja, basi vipi masomo ya sarufi au nahaw; utabibu, unajimu na 
vitatu vyenginevyo vina tafautiana? Kama katika sayansi, matawi mbali 
mbali ya sayansi nyingi yameclezewa kwa utafauti, Hata hivyo, hakuna 
mkanusho wo wote katika tabaka sita za falsafa, Kwa mfano, vitu 
vinavyotakikana kufinyangia vyungu ni kitendo, wakati, udongo, nakshi au 
akili ya kuchanganya na kugawanya ya vipande na habari nyinginezo, nguvu, 
vitu, na mfinyazi. Vivyo hivyo, jambo muhimu la-kusababisha chimbuko la 
dunia kwa vitendo au harakati linaclezwa katika Mimansa, na kwa wakati 
linaelezwa katika Vaisheshik, kwa kitu kinaclezwa katika Nyaya,kwa nguvu 
inaclezwa katika Yoga, kwa chembe ndogo kabisa inaclezwa katika Sankhya, 
ambaye inatowa sababu mwafaka, katika falsafa ya Vedant. Hivyo, havina 
mpinzano. japokuwa, kwa mfano, utambulizi, matibabu, dawa taratibu 
hasa ya chakula na kufunga au kutokula ni mambo tafauti yaliyotolewa 
katika vitabu vya utibabu, hata hivyo sababu zao kubwa ni kuuponyehsa 
ugonjwa. Basi ni kama hivyo, kuna sababu 6 za kukhulukiwa ulimwengu, 
Kila khulka imeelezwa na kila mwandishi wa tabaka sita au mgawanyiko wa 
falsafa. Kwa hivyo hakuna kile kilicho kinyume cha falsafa hizi. 
maelezo zaidi katika kitabu hiki kwenye sura ya “juu ya maumbile”. 


Nasiha 


>e 


Mwalimu na anayefunzwa lazima aepukane na mapingamizi katika 
kutafuta na kufundisha climu. Hivi ni kama - kuwa na marafiki wabaya, kwa 
kutumia tembo na vinavyolewesha, umalaya na namna zote za kuzini, kuoa 
mapema, kama mwanamume kabla ya miaka 25, na mwanamke kabla ya kufika 


83 


miaka 16; kutokamilika katika kiapo cha utakatifu; 
kueneza elimu ya Vedas na vitabu vyengine vya kweli katika kifua cha mfalme, 
mama, baba na mtaalamu, uroho; kukesha; au kufanya kazi bila ya kiasi; 
kudanganya; ujinga wa umuhimu mkuu wa elimu; kutoamini katika kuzidisha 
nguvo, akili, ushujaa, siha, jumia ya madola kwa kutekeleza kiapo cha utakatifu; 
kupoteza wakati bure kwa kuyatembelea majengo ya ibada na kuabudu 
masanamu yaliyochongwa ya mawe na vitu vyengine katika mahali pa ibada ya 
Mungu; bila ya kumtumikia au kumsaidia mama, baba, mgeni, mwalimu na 
wataalamu, ambawo: kama ilivyokuwa, taswira zenye uhai za Mungu; kukichora 
kipaji kwa msalaba wa maji ya sandali na alama nyinginezo kama nishani badala 
ya kumtumikia na kufanya maamrisho manne ya watu; kuvaa kamba zenye 
shanga, tasbihi; kufunga siku ya kumi na moja na kumi na tatu ya schemu mbili za 
kila mwezi na fungo nyinginezo; kuhiji kwenye Kashi kwengineko; kuamini 
kuwa utaweza kusamehewa dhambi kwa kumtaja Rama, Krishna, Narayana, 
Shiva, Bhagwati, Ganesh na miungu mengine; bila ya kuwa na hamu ya kupata 
elimu kutokana na mafunzo ya wanafiki; kuamini kubusu kujitolea kama 
kupatikana si kutokana na elimu, sifa au uadilifu, mngao, na kumwabudu 
Mungu, Lakini kwa kusikiliza hi na au hadithi ndogo ndogo za Bhagwat na 
. vinavyoitwa kwa uwongo kama Puranas au climu ya viumbe 
vya kale sana; bila ya kuwa na mapenzi ya elimu kwa kushughulikia kukusanya 
mali kutokana na tamaa, kutembea ovyo bila ya kujali kitu; na vitendo 
vyenginevyo vya uwongo na vibaya kujishugh' kiasi hata kukawafanya 
watu kusahau kuwa watakatifu na elimu na kuwawezesha wao kupata maafa ya 
magonjwa na ujinga. Madhehebu ya kisasa na maaskofu wanaojipendelea 
wenyewe, Brahmanas na wenginco kama hawa, wanaowaondolea wenzao 
kutokana na kutaka kujipatia elimu na kuwa na marafiki wazuri, na kuwafanya 
wawafuate wao, huharibu siha zao, mali na raha. Wao wanafikiri ya kuwa, ikiwa 
mashujaa na watu wengine wakiwaelimisha kwa kupewa elimu, wao wataanza 
kutoka kwenye mitego ya wadanganyifu, na kuanza kujua ulaghai wao, wataanza 
kuwavunjia heshima na kuwadharau Mfalme na raia lazima wawaondoe na 
wajaribu kama wawezavyo kuwasomesha watoto wao wanaume na wanawake 
bila ya kujali taabu na pesa. 
Wanawake kusoma Vedas 
Q. Jee wanawake au watumwa (Shudras) wasome Vedas? Ikiwa wao wanasoma 
sisi tufanye nini? Hakuna amri inayo waidhinisha masomo yao. Hapa 
haparuhusiwi. Ni onyo la Veda kuwa mwanamke na mtumwa wasiachiwe 
kusoma. 
A - Laani macho yako! Binaadamu wote, ikiwa wanaume au wanawake 
wanayo ruhusu ya kusoma. Ubeti huu umetengenezwa na wewe tu. Haya 
hayawerikani kuonekana katika maandishi ya kweli po pote. Kwa upande 
mwingine, ubeti wa pili wa sura ya ishirini na sita ya Yajur Veda ni ushahidi kamili 
unaounga mkono ya kuwa watu wote wasome na kusikiliza na kuelezea Veda na 
maandishi mengineyo matukufu, - 


(aj. 26.2) 

Mungu anasema: Mimi natangaza hotuba za Vedas 4, Rig na nyinginezo, 

kwa watu wote ili wao waweze kupata yaliyo mema kote katika dunia hii na ya 
baadaye. Hapa inaweza kujadiliwa kuwa neno ‘jana’ linaeleza kuzaliwa tena tu; 
kwa sababu, kanuni za sheria huwapa maaskofu, mashujaa na wafanya biashara 
ruhusa ya kuisoma Vedas, lakini kwa wanawake, watumwa na watu wa namna 
hivi. 
A. Tazama, Mungu mwenyewe anasema: Sisi tumewashushia Vedas, kwa 
Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras na watumishi wetu, wanawake, na 
watu wa tabaka la chini, ni kusema, kwa watu wote, ambawo lazima wasome na 
wasomeshe Vedas, kuisikiliza na kuwasomea wengine, ili waweze kuizidisha 
elimu yao, ili waweze kuwa na akhlak nzuri, kuepukana na maovu, kuepukana na 
dhiki na kupata raha. Sasa, niambie ikiwa mimi nikufuate wewe au Bwana 
Mungu aliye juu yetu. Maamrisho ya Mungu lazima uyatii, Kwa hivyo, ikiwa mtu 
hakubaliyani na maarisho ya Vedas, anaitwa mtu asiyeamini Mungu. Kwani 
Mungu hapendi kuwafanyia wema wale watu walio watumishi? Kwani kweli 
Mungu hana haki hata akawazuwia wao wasipate elimu zao wasiwasikilize hawo 
watumwa wao na kuwa wachia wale waliozaliwa mara ya pili tu wapate? Ikiwa 
iyo ndiyo ilikuwa nia ya Mungu kama watumwa na wengine wale walio kama 
hawo tu ndiyo lazima wasome na wasomeshe, basi kwa nini Yeye aliitia mili yao 
iwe na sauti, na pia kuwa na uwezo wa kusikia? Kama Mungu ameitengeneza 
duma, maji, moto, hewa, jua, mwezi, vinavyoweza kulika na vitu vyenginevyo 
kwa ajili ya wote; basi Yeye pia ameishusha Vedas kwa ajili yao wote. 

Popote panapokatazwa masomo yake, inaonyesha kuwa, yeye ambaye 
hasomi kitu, kwa kusoma na mwalimu anaitwa baradhuli mjinga kwa sababu ya 
kuwa hajui kitu na ni mjinga. Msomo wake au kusomeshwa kwake huwa haina 
maana. Ni mhakikisho wa ujinga, kujipendelea mwenyewe na ujinga ambao 
hukufanya kuwazuia wanawake wasisome, Tazama maamrisho ya Veda 
yanayotilia nguvu masomo ya watoto wa kike. Atharva Veda, K.1I Pt. 24 Ad. 3, 
18 - Kama watoto wa kiume wanapata climu ya kutosha, na tabia nzuri kwa 


kiapo cha utakatifu na, wanapobalegh, huoa wanawali vijana, waliosoma, 


mengineyo ya dini wakati wao wa kiapo cha utak: 
huolewa na vijana wazuri, waliosoma na walio sawa nawo. Hata hivyo wanawake 
pia lazima watii amri ya kiapo cha utakatifu na kupat 

Maana yake hi ni kuwa mke lazima asome ubeti huu wa Vedas wakati 
wakutoa muhanga. Ikiwa yeye hajaisoma Veda na masomo mengine matak 
vipi ataweza kusoma beti za Veda kwa mahadhi sawa sawa na matamshi yaliyo 
bora na kusoma Sanskrit wakati wa kuomba Mungu? Gargi na wanawake 
wengine, johari za wanawake wa kale wa India, wakawa wenye elimu kwa 
kusoma Vedas na masomo matakatifu. Haya yameandikwa wazi wazi katika 
Shatpath. Basi ikiwa bwana wa nyumba amesoma na ikiwa mke hajasoma au iwe 
mke amesoma na mume hajasoma, basi kila siku kutakuwa na ugomvi baina ya 


85 


miungu na mashetani katika nyumba. Vipi nyumba hiyo itakuwa na raha? Ikiwa 
wanawake hawasomi vipi wao wataweza kuwa waalimu katika shuleza kike? Bila 
ya elimu, mwanamke hawezi kuendesha kazi za nyumba sawa sawa, kama 
kutengeneza nyumba, haki kwa wote, kazi zote zinazohusu maisha ya ndoa, 
kufahamiana kwa mke na mume, mapambo ya nyumba chini ya uongozi wa 
mwanamke wa nyumba, na kazi nyinginezo kama hizi. 

Tazama, wake wa wafalme na Aryavarta watukufu wa (India ya zamani) 
walijua mambo ya kivita na mambo ya kishujaa kwa vizuri sana. Ikiwa walikuwa 
hawajua yote haya, vipi Malkia Kekayee na wengine walifuatana na Mfalme 
Dashrath na wenzao kwenye vita na kusaidia kupi; Basi Brahman na 
wanawake walio shujaa lazima wajifunze namna zote za elimu, wale wenye asili ya 
wafanyi biashara lazima wajifunze ujuzi wa biashara na wale wenye asili ya 
kitumwa lazima wajifunze na kujua upishi na kazi za kutumikia. Wanaume 
lazima wajifunze japo nahaw kidogo, dini na kumwamini Mungu, wanawake 
pia lazima wajifunze nahaw, dini, utabibu, hesabu, kazi za mikono ili kuweza 


kujisaidia. Kwa sababu bila ya ujuzi huu wote wao hataweza kufafanua ya kweli 


na ya uwongo, na kujiweka katika hali nzuri pamoja na waume zao na majamaa 
wengine, kuzaa watoto vizuri, chakula kizuri, na kuwalea vizuri na kuwafunza, 
fanya au ona kama kazi za nyumba zinafanyika kama zinavyotakikana, pika au 
simamia upishi wa chakula, na tengeneza kinywaji cha dawa kwa njia 
inayotakikana na matabibu wenyewe ili ugonjwa usije ukawadhuru watu wako, 
na wote wanaoishi hapo waishi kwa furaha. Bila ya ujuzi wa kaziza mikono, wao 
hawataweza kuusimamia ujenzi wa nyumba, kutengeneza au kusimamia ushonaji 
‘wa nguo, mapambo, na mambo mengineyo; bila ya ujuzi wa hesabu, wao 
wataweza kuweka au kutoa hesabu za matumi a bila ya kuwa na ujuzi wa 
Veda na maandishi mengine matakatifu, ambayo yanawafanya kujua kwa ukweli 
wa Mungu na dini, wao hawataweza kujikinga na kutokuwa na dini au urafiki. 
Hata hivyo, wamebarikiwa ni wale ambawo wamewafunza watoto wao kwa 
sheria za utakatifu kupata tabia njema na elimu, na kukuuza uwezo wao wa 
kimwili na akili kuwa timamy, ili watoto hawo wanapobaleghe wao wanajiweka 
vizuri na kuwa na heshima sawa sawa tukufu na wanawaenzi mama, baba, mume, 
mkwe wa kike na kiume, wenziwao, majirani, wanaowapenda, marafiki, watoto, 
majamaa, na watu wengine wote, Elimu ni mali isiyoweza kwisha. Kadiri 
ikitumiwa zaidi basi nayo inazidi kuwa nyingi. Mali nyinginezo zote hupungua 
kila zikitumika. Warithi huchukua sehemu zao. Lakini hakuna mrithi au mwizt 
wa mwenye mali ya climu. Mfalme na raia pia ni walinzi maalum na ni 
waendelezaji mbele wa mali hii isiyo julikana. 

(Manu VI, 152.) Mfalme lazima aamrishe umuhimu wa kiapo cha utakatifu 
miongoni mwa watoto wa kike na kiume wa utawala kwa muda maalum, na 
kuwafanya wapate ujuzi ili wastaaribike. Ikiwa haitafuatwa na kijana yo yote, 
basi mama yake na baba yake lazima watiwe adabu. Kwa maneno yaliyo rahisi ni 
kuwa, iwe sheria ya mtawala kuwa hapana mtu atakaye ruhusiwa kumweka 
mtoto wake nyumbani baada ya kufikisha miaka minane. Wao lazima wai 
katika skuli inayoitwa Acharyakul. Harusi zao zisifanyike mpaka wao 


86 


wanaporudi kwenye chuo kikuu baada ya kumaliza masomo yao. 

(Manu IV, 233.), Kuliko zawadi zote duniani, kama vile chakula, kinywaji, 
ng’ombe, ardhi, nguo, ufuta, dhahabu, na siagi safi, lakini elimu ya Vedic ni bora 
kabisa. Kwa hivyo watu wajaribu kadi wanavyoweza kwa nguvu zao zote, na 
fikra zao zote kuiendeleza elimu mbele. Nel imebarikiwa na kuendelea 
ambamo utakatifu wa wanafunzi, maendeleo ya elimu, na mwangaza wa dini ya 
Vedic imeendelezwa. Kwa ufupi kwa masomo na maendeleo ya wanafunzi. 
ya 4 kurudi kwa wanafunzi kutoka skuli na maisha ya nyumbani 


Masomo ya skuli ya sehemu nne: I. Ya kidini, 2. Tabia, 3. Elimu, 4. Ya 
kujenga mwili. 

Watoto wit kiume na kike baada ya kumaliza mwaka wa nane wapelekwe 
kwenye skuli 70, zilizojengwa maili nne na zinazosomeshwa na waalimu 
muruwa nzuri. I. Wao lazima wafundishwe sala zenye maana 
nga wa moto. Kuoga kila siku na kuvuta puumzi refu 
fu, ambacho 


miaka 16 au 24, 
Umuhimu mkuu wa ukweli, uaminifu, kuishi maisha ya wastani, 
kujinyima, na kujitosheleza lazima kuwepo katika akili. Wao lazima wafahamu 
kuwa mtu huwa hana thamani anaponyenyekea Mungu na ilhali yeye hana 
akhlak nzuri (Manu, 4. 204). Adabu na tabia nzuri katu zisisahauliwe. Wale 
wasiojifumza Veda wanajishusha na kuwa watu wa chit 

Wao wajiepushe na chakula cha nyama, vinywaji vikali, kutumia mataji ya 
maua, mafuta mazuri, vinywaji vinavyolewesha, achari, bizari, mafuta ya dawa, 
Kutia wanja machoni, kuchukua mwavuli, ukatili kwa wanyama, matamainio ya 
kimwili, kutongoza, kuimba, kucheza ngoma, kucheza kamari, kusengenya, na 
kujisuhubisha na wanawake. 


ambawo utawavunja kiapo cha utakatifu, 


Wao katu wasidharau kusema kweli na wawe waokovu, wasome Ved: 
wamheshimu mwalimu, baba, mama, na wageni. Wao lazima wawe watakatifu 
lifu na wasifuate vitendo viovu vya wakubwa 
zao. Wakiwa hawana hakika katika jambo lo lote, wafuate mifano ya wataalamu 
na waadilifu, nia ni njia iliyo sawa kuliko zote. 


3. Katika masomo ya elimu, masomo yao lazima yatosheleze mambo haya 
matano; sheria za kiroho, sheria za asili, busara ya hekima, tabaka nane za climu 
ya kuwaza kwa akili halisi, na sauti ya dhamiri. Tabaka naneza climu ya kuwaza. 
Kwa akili halisi ina ufahamivu, kujua jambo kwa kujua sababu yake, usawa wa 


87 


tabia, Maandishi Matakatifu, historia, ya kinyume, uwezekano, na kutokuwapo. 
Kwa maneno mengine masomo yao lazima yawe na elimu ya hali na tabia za vitu 
vyote na climu ya kuchunguza asili ya kila kitu, inayoeleza tabaka sita za kuwepo, 
kwa majina ni, kitu, sifa, kitendo, mkataba, tafauti, na sababu. Kukuuza elimu 
kufikia ukubwa wa Aryavara, Mipango ya masomo lazima iwe na Ramayan, 
Mahabharat, tabaka sita za falsafa; - Mimansa, Yoga, Nyaya - Vaisheshik, 
‘Sankhya na Vedant - kumi Upanishats - Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundak, 
Mandukya, Aitareya, Taittireya, Chhandogya, na Brihdarayanyak - Vedas nne- 
Rig, Yajpur, Sama na Atharva - Brahmana wanne - Aitareya, Sama, Gopath na 
Shatpath - Dawa - Charak na Sushrut - Unajimu - Suryasiddhanta - Muziki - 
Navad Samhita, Arthaveda au Siyasa na Sanaa 4 za kijeshi. Kuwa salimisha 
wanafunzi kuvisoma vitabu vya uwongo, Puranas zote (vya uwongo) na Tantras 
(uwongo) pia vitabu ya kidini, kama Tulsi, Ramayan yatolewe kabisa kutoka 
katika taratibu za masomo. Baada ya kumaliza haya katika muda wa miaka 

irini, mwanafunzi lazima arudi nyumbani, kuoa na kuingilia dunia. 


Puranas. 

1. Brahma 2. Padma 55,000 3. Vishnu 23,000 4. Shiva 24,000 5. Vayu 24,000 
6, Bhagwat 18,000 7. Narada 25,000 8. Markanday 9,000 9. Agni 15,400 
10. Bharishya 14,500 11. Brahmavaivarta 18,000 12. Linga 11,000 13. Varah 
24,000 14. Skanda 81,100 15.Vamana 10,000 16. Kurma 17,000 17. Matsya 14,000 
18, Garuda 19,000 19. Brahmananda 12,000 


Up-Puranas 


|. Adi 2. Nrisinha 3. Vayu 4. Shiva Dharm 5. Durvasa, 6. Kapila 7, Narad 
8. Nandikeshwar 9. Shukra 10. Varuna I1. Samba 12. Kalki, 13. Maheshwar 
14, Padma 15. Devas 16. Parashar 17. Marich 18. Bhaskar. 


———————<Y— 


SURA YA IV 
WANAFUNZI KURIDI NYUMBANI KUTOKA KUSOMA 
NDOA NA MAISHA YA JAMIL 

Kijana yule au mwanamwali yule tu lazima aingie duniani, ambaye yeye 
hajavunja sheria za utakatifu, ambaye amemaliza uwanafunzi wake kwa 
ukamilifu kwa mujibu wa matakwa ya mwalimu, na ambaye amesoma zote Veda 
nne, tatu, mbili, au hata moja pia, Angas; vya zaidi na Upangas: Maongezo ya 
Veda. Manu - 3.2. 

Kwisha tunukiwa kwa sifa nzuri za kuweza kutimiza wajibu wa kuwa 
mwanafunzi kwa mwalimu wake; kwa kujipatia zawadi ya elimu ya Vedas 
kutokana na mlezi, baba, au mwalimu wake; na kupatiwa heshima na kuwekwa 
kwenye kiti, yeye lazima awe arusi na kupewa zawadi ya ng’ombe na baba yake na 
pia mkewe ampe ng’ombe wakati wa kufunga ndoa. Manu - 3.3. 


Baada ya kupata ruhusa kutoka kwa mwokozi wake wa dini, 
kujitahirisha kwa mujibu wa sheria, yeye lazima aoe mwanamwali wa tabaka 
yake mwenyewe, aliye mkarimu, Manu - 3.4. 


Mwanamwali_huyo iwe hayumo katika tabaka sita za ukoo wa mama yake, 
na ambaye hahusiani na watu wa kale wa jamii ya baba yake, basi ni halali kwa 
ndoa. Manu - 3.5. 


Kukataa umbali huu wa kufunga ndoa ni- 


(Shatapath. 14.4.11) Kuwa imehakikishwa kuwa pasipo na umbo la ki 
huwa bora zaidi kuliko penye asili moja ya vitu. Akili ya mtu huvutika 
kwenye utamu ambawo yeye ametengeneza lakini ambawo yeye bado hajauonja. 
Kama mtu anavyotamani kuona kitu kisichoonekana baada ya kusikia sifa zake 
nzuri, basi hata msichana achaguliwe kwa njia hii hii ya sifa kwa kufunga ndoa, 
ambaye hana uhusiano wo wote wa karibu wa baba au mama. Hizi ni faida za 
ndoa za watu wasiohusiana kwa karibu: 


Ndoa Kwenye Pahali Mbali 


1, Ndoa yao haipendelei mapenzi baina yao, ambayo kutoka utotoni mwao 
wanaishi, kucheza, kugombana, kupendana, kujua hamaki baina yao, uadilifu na 
uadui wa maisha ya kitoto, na tabia mbaya, na wameonana katika hali ya kuwa 
uchi, 


2. Huwa hakuna mastawisho yo yote ya umbo au afya ikiwa watu 
wanaonana ni majamaa kwa sababu mchanganyika wa maji haya mawili hauwe7i 
kuzaa kitu cha namna tafauti na chenye maana. 


3. Ndoa baina ya wanaume na wanawake wa wazazi mbali mbali na wa asili 
mbali mbali ni nzuri kabisa na ndivyo inavyotakikana. kama mchanganyiko wa 
maziwa, sukari, tangawizi na dawa kama hizi mchanganyiko wa kupatana. 


89 


4, Ndoa ya watu wanaoishi nchi mbali mbali huhudhuriwa kwa shangwe na 
furaha, kwa sababu hali ya siha huwa nzuri kwa kubadilisha hali ya hewa na 
chakula kutoka kwenye nchi ambako mtu huwa ni mgonjwa na kwenda nchi 
nyingine na kusikia vizuri. 


5. Huenda mtu akapatwa na furaha au msiba au kutiwa katika uzomyi wa 
ikiwa 


majamaa kwa sababu ya kuoa papo na hapo. Haya hayawevi kutok 
majamaa wa ndoa wote wako mbali katika nchi nyingine. Kwa upande mwinj 
kwamba ya mapenzi hurefushwa kwa ndoa ya jamii mbili zinazoishi nchi 
mbali lakini haya hayawezekani kabisa na hawa wanaoishi pamoja. 


6. Ndoa za watu wanaoishi nchi mbali mbali huwezesha kupata vitu vya nel 
za mbali na msaada wa watu wao, hayo hayawezekani kwa wale w: 
ndoa karibu na makwao. 


(Nirukta 11,4.) Mtoto mwanamke anaitwa Duhi 
katika nchi mbali na kwao huwa yenye kuleta fs 
anaolewa karibu na kwao. 


, kwa sababu haru 
lakini haya hayawi ikiwa 


7. Wazazi wa mtoto mwanamke wanaweza kuwa na fikira, kwa sababn 
wabidi kuumpa kitu kila mara mtoto wa kike anapokuja kuwaona, 


8. Watu walioana hutafakhar kwa kupata msaada kutoka kwa wazazi wo, 
Kwa kosa dogo tu baina yao, mwanamke mara atarudi kwao kwa baba yake. 
Ndoa za watu wanaohusiana na wa hapo na hapo huenda ikapata jina mbayanat 
kuchukiana; kwa sababu, hamaki za mwanamke huja juu upesi na si za nguvu, 
Hizi ndiyo sababu za kufunga ndoa na majamaa au asili moja na kuwa na umbali 
wa tabaka sita kwa upande wa mama. 


(Manu, HII - 6.) Jamii hizi kumi ‘ubaliwe katika kufunga ndoa, hata iwe 
wamebarikiwa vipi kwa mali, wingi wa ngombe, mbuzi, tembo, farasi, ardhi, pesa 
na mali nginginezo. 


(Manu - 3.7) Bwana au Bibi harusi asichaguli 
katika jamii zile, ambazo hazifanyi vitendo vya uadilifu, ambazo hazina watu 
waadilifu, ambazo zimedharau masomo ya Vedas, wenye watu waliona nywele 
ngumu au refu kwenye miili yao, wale wanaoweza kupata bawasiri, kifua kikwu, 
pumu, makohozi, kifafa, ukoma, matende, na ugonjwa wa kutoweza kuweka 
chakula tumboni, kwa sababu ndoa huhawilisha maradhi haya na 
kuwaambukiza jamii ya wanaofunga ndoa. Hata hivyo, vijana wa kiume na kike 
wa jamii nzuri kabisa lazima waunganishwe kwa ndoa. 


fe kwa ajili ya ndoa kutoka 


Nani wa Kumwoa 


(Manu - 3.8) Kijana asioe msichana wa rangi ya manjano, mwenye umbo 
kubwa, i.e. mrefu, mpana na mwenye nguvu kuliko yeye mwenyewe, 
anayehangaishwa na ugonjwa, mwenye nywele kidogo sana au mwenye nywele 


nyingi sana, mwenye maneno mengi, au mwenye macho ya kahawi 
yenye maradhi. 


u mach 


(Manu 3.9) Si mwenye jina la nyota za falaki kama Ashwani (Castor na 
Pollux), Bharni, Rohoni, Devi, Revati Bye, Chitri, na kama vitu vya peponi; miti, 
kama Tulsia, Genda, Gulabi, Champa, Chameli na mimea kama hii; ya mito 
kama, Ganga, Yamuna na kama mito mengineyo; Chandali na kama majina ya 
watu wa tabaka za chini; ya milima kama, Vindhya, Himalaya, Parvati, na milima 
mengineyo, ya ndege kama, Kokila, Mena, na ndege wenginewo; ya nyoka, kama 
Nagi, Bhujanga na chatu wenginewo; ya watumwa kama, Madho Dasi, Mira 
na watumwa wenginewo; ya kitu cha kustaajabisha kama Bhim Kunvari, 
Chandika, Kali na vitesho vyenginevyo; kwa sababu majina haya ni ya 
kutokubaliana na ya vitu zisivyo sawa. 


(Manu 3.10). Yeye ace mwanamke mwenye umbo zuri na mwenye jina 
lakufuata na mwili . zuri kama Yashoda, na mengine kama haya, yenye 
maringo kama ukunjufu wa bata mzinga au tembo wa kike, mwenye nywele laini 
na meno mazuri, mwenye mwili laini 


‘Umri wa Kufunga Ndoa 


Q. Wakati gani na namna gani za ndoa ni nzuri kabisa.? 

A. Wakati mzuri wakufunga ndoa ya mwanamke ni kutoka miaka 16 mpaka 24, 
kwa kijana wa kiume ni miaka 25 mpaka 48, Ndoa ya mwanamke wa miaka 16 na 
mwanamume wa miaka 25 ni amri ya chini kabisa; ya mwanamke wa miaka 18 au 
20 na mwanamume wa miaka 30, 35, au 40 ni amri ya kati; ya mwanamke wa 
miaka 24 na kijana wa miaka 48 ni nzuri kuliko zote. Nehi huendelea vizuri 
ambapo sheria hii ya ndoa inafuatwa, ina utakatifu, na yenye watu wakupenda 
kupata climu; Lakini nchi hudindimia katika mashaka ikiwa haina utakatifu, 
haina taa ya elimu, na yenye tabia za kuozana watoto wadogo, au yenye vijana 
waliooana lakini hawasikilizani. Kwa uzuri wa jamii unategemea juu ya utakatifu 
wa murua na kupata kwa climu na kuangamia kwake pia unategemea kutakana 
haya na kutokuwa na elimu. 


Q 


1, Mtoto mwanamke anaitwa Gowrie katika mwaka wake 8, Rohoni anapofika 
miaka 9, na Kannya (mwanamwari) afikapo miaka 10, na anaitwa Rajaswala 
(baleghe) baada ya umri huo. 


2. Ikiwa yeye hajafungiwa ndoa katika mwaka wake wa kumi, mama yake, 
baba, kaka watakwenda jahanam wakiona siku zake za miezi (au damu). 
A. Huu ni ushahidi wa Papo hapo wa Brahma Purana (Kitabu cha Mungu.) 


Bwana Saith; kshana ni ule wakati ambako chembe ndogo kuliko zote 
inapoanza kugeuka Haya basi msichana anapozaliwa, anaitwa Gowrie, katika 


o 


kshana ya kwanza (udogo mno), Rohini katika ya pili, Kannya katika ya tatu, na 
Rajaswala katika ya nne. Kuonekana kwa msichana huyu huwapeleka, mama, 
kaka na dada, wote kwenda Jahanam (motoni). 


Q.  Beti hii hazina ukweli au usha 


A. Kwanini hazina ushahidi? Ikiwa beti za Brahma (aliye umba utatu mtakatifu 
wa Hindu) hazi thibitishi, basi zako pia hazina uzani wo wote. 


Q__ Hollo! Wewe huukubali uthibitisho wa Parashara na Kashinath? 


A. _Heko! Wewe huukubali uthibitisho wa Brahma? Kwani Brahma si mkubwa 
kuliko Parashar na Kashinath? Ikiwa wewe huukubali uthibitisho wa beti za 
Brahma, sisi hatuzikubali za Parashar na za Kashinath. 


Q. Ukweli wa beti zako unabadilisha uthibitisho wao kabisa; kwa sababu, 
schemu nyingi za udogo zaidi ya elfu hupita tokea mtoto anapozaliwa; basi vipi 
ndoa yake inaweza kufungwa? Pia hakuna faida itakayopatikana ya ndoa hiyo ya 
umri wa miaka kumi tu. 


A. Ikiwa beti zetu haziwezi kukubalika, basi zako pia ziko hivyo tu; kwa sababu 
ndoa ya msichana wa umri wa miaka 8 au 10 huwa haina faida. Watoto huwa 
wazuri wao toka katika ndoa ya wanawake wa miaka 16 mpaka 24, ambapo 
matumbo yao ya uzazi yameshakuwa tayari kuchukua mimba na miili yao inayo 
Aguvu, na ya wanaume wa miaka 25 mpaka 48, shahawa zao vimepevuka na miili 
yao imekuwa yenye nguvu. Nivyokuwa mtoto wa kike hawezi kuza: 
umri wa miaka 8, basi haielekei kumwita Gowrie, Rohini, na mengineyo. Ikiwa 
msichana/huyo si mweupe ni maana ya neno Gowrie, lakini ni mweusi, basi ni 
kinyume/kumwita Gowrie au mweupe. Pia gowrie ni mke wa Mungu Mahadeva. 
Rohoni ni mke wa Baladeva. Hawa ni kama wamama kwenu watu, wenye 
maarifa ya hadithi za muingu au wanaoamini Puranas. Hapo, mnapomwita 
mtoto wa kike kama Gowria na kama miungu ya kike vipi itawezekana na kuwa 
haki na yenye sheria ya kumwoza? Kwa hivyo beti zake na zetu zote ni za upuuzi 
na za uwongo. Kama tulivyotunga beti za jina la Brahma kwa kutia “Bwana 
Saith”, kwa hivyo beti zilizotajwa na wewe zimeandikwa na kukusudiwa 
¢ wa kutunga sheria. Kwa hivyo, ni bora kuwa kataa hawo 
na kuyafuata yale yanayofuatana na Vedas ambawo ni 
wathabiti wa kweli katika mambo yote. Inasema Manu:~ 

(Manu IX. 90) Mwache mwanamwali futie mume ambaye amesoma. 
kama yeye mwenyewe, miaka mitatu baada ya kukua (kubaleghe). Damu ya 
mwanamke huja kila mwezi, na kuna hedhi 36 katika miaka 3, baada ya hapo 
ndoa inakubaliwa, lakini si kabla ya hapo. 

(Manu - 89) Afadhali vijana wa kiume na kike wasioane mpaka kuja kwao 
kuliko kuoana ikiwa hawana elimu sawa sawa, kuwa, biharusi na bwana harusi 
wasiwe wenye sifaza kuchukizana, tabia, na desturi. Kwa hivyo, inaonyesha ndoa 
huwa si mwafaka kabla ya wakati ulionyeshwa hapa juu au baina ya watu wa 
tabia zisizo fanana. 


Namna ya Kupanga Ndoa 


Q._Niambie kama kupanga kwa ndoa iwe katika 
wawachiliwe wenyewe vijana na wanawali.? 


‘ono ya wazazi au 


A. Itakuwa afadhali ikiwa itakuwa katika mikono ya wanaotaka kufunga ndoa 
wenyewe. Ikiwa wazazi watapenda kuyatia mambo haya vichwani mwao na 
kutaka kuwaoza watoto wao wa kiume na kike; basi wasiyamalize bila ya ruhusa 
ia watoto wao wenyewe; kwa sababu ndoa zinazofungwa kwa kutakana wenyewe 
basi si aghlabu kuleta ugomvi na mabishano, na huleta watoto wazuri. Ndoa bila 
ya idhini ya bi Arusi na Bwana Arusi maisha huwa na shida. Jambo muhimu la 
ndoa ni Bi Arusi na Bw. Arusi na si wazazi wao; ikiwa wao wanapata, wao huwa 
na furaha; lakini ikiwa hawapatani, wao ndiyo wenye taabu. 


Nyumba Yenye Furaha 


(M. 3, 60.) Furaha, bahati nzuri, na sifa nzuri huwepo katika nyumba 
ambayo mke ametosheka na mumewe daima, na kinyume chake; na mashaka, 
umaskini, na kusutana hutokea katika ile jamii isiosikilizana na kugombana. 
Kwa hivyo, kanuni ya mwanamke kuachagua mume (Swayamvara) ambayo 
inapendelewa katika Aryavarta kutoka hapo zamani, inahesabiwa kuwa ni yenye 
faida katika ndoa. Mwanamume na mwanamke wanapotaka kufunga ndoa 
lazima waangalie ulinganifu wa elimu walionayo watu hawa wawili, adabu, tabia, 
uzuri, umri, whodari, jamii, kimo, na ustabiki mwingineo. Ndoa huwa haina 
furaha ikiwa haina mapatano katika tabia za hawo waliooana, Pia, furaha 
haiwezi kupatikana ikiwa ndoa inafungwa kabla ya miaka yake kufika. Inasema 
Veda:- 

Vedas Kuhusu Umri wa Ndoa 


(Rig. 3. 8.4) Kweli, kijana huwa mwenye ufahari na mwenye faida kwa wote, 
ambaye ametakaswa kwa kila njia na kutumikiwa na uzi mtakatifu, ambaye 
amekiweka kiapo cha utakatifu na amepata sifa katika elimu na kujilikana kama 
mtaalamu, wanavyuoni wenye ujuzi, shauku ya kukuuza maarifa ya taalima, na 
jilihada, na kumfanya mtu mwenye kustahiki heshima. Lakini wale wanaume na 
wanawake ambawo bila ya kuki weka kiapo cha utakatifu na bila kupata elimu na 
welekevu katika akhlak nzuri, kuoa katika umri mdogo, huharibika na 
kuangamia, na wao hawafaulu kuwa katika hali za heshima baina ya wataalamu. 


(Rig. 3.55.16) Kama ngombe ambawo hawajakamwa, basi hata hawo 
wanawake vijana wachukue jukumu la uzazi, ambawo wameshaupita utoto, wao 
ambawo wanauwezo wa kufanya kazi zote za binadamu kwa njia iliyobora kama 
iwezekanavyo, wao ambawo wameshaupita utoto au kutokamilika, wao ambawo 
wamekuwa vijana kamili na wenye akhlak nzuri, wac ambawo wanapenda 
masomo ya maandishi matakatifu na maandishi ya busara yaliyondikwa na 
maandishi mashuhuri ambawo wanajulikana kwa kikiweka kiapo cha climu na 
wenye kufuata sheria zao, na ambawo wameolewa na wanaume vijana. 


93 


adharishe na wasiende kwa wanaume; kwa sababu, tabia 
zao uzuri, na uwanawali wao katika zama za ustawi wa ujana wao wa maisha, ni 
kitu cha furaha hapa na baadaye. Lakini ndoa kabla ya ujana huharibu miili ya 
wanawake zaidi kuliko ya wanaume. 

Ndoa ya Ngumbaru 

Wanaume na wanawake ikiwa wataishi kama wale ambawo wako tayari na 
wenye nguvuza ujana wao na wanaweza kupata watoto na kuoa vijana wanawake 
walio wazuri, na kuendelea kuishi miaka 100 au hata zaidi kwa furaha na 
wamebarikiwa na watoto na wajukuu. Basi kila mmoja wao aseme:. 

(Rig 1.179.1). “Mimi nitaoa baada ya kukua kikamilifu na nguvu ya akili na 
mwili, na kupata elimu kamili na mafunzo ya akhlak kwa mujibu wa sheria za 
wanafunzi, ili niweze kupata maisha mazuri ya uzee wangu ambapo usiku na 
mehana hupunguza uzuri na kudhaifisha nguvu za mwili kwa kupunguza maisha 
kama wao wanapoinyimia masika na mapambazuko uzuri wao.” Kinyume cha 
haya na kinachopinga mafunzo ya Vedas, haifanyi ndoa kuwa yenye furaha, 


Nehi hii ya Aryavarta ilipata ustawi wa daima na maendeleo madhali wenye 
hekima, wana wa fi wanawa kiume wa kifalme, watawala, na watu ambawo 
waliweza kupata elimu wakati wa kiapo cha elimu katika ujana wao na wakafuata 
sheria za ndoa kwa mwanamwali kujichagulia mume wake (Swayamvara: 
yakujitafutia mwenyewe). Lakini hapo kujipatia elimu wakati unapokuwa kijana 
husita na kufunga ndoa kuwa mikononi mwa wazazi, wananchi kupungua 
thamani na mwili kupungua nguvu, na hiri hutokea kwa utaratibu katika nchi 
yote. Kwa hivyo, tabia mbaya ya kufunga ndoa kabla ya miaka yake iwachiliwe 
mbali na watu wenye akili, wao ambawo lazima wafuate yaliyosomwa katika 
desturi za ndoa, ambapo msichana humchagua mume wake mwenyewe 
(Swayamvara.) Lazima ifanye katika tabaka zao wenyewe. Tabaka hizo lazima 
ziwe za ulinganifu wa elimu, tabia, na hamaki. 


Ukabila Na Sifa. 


Q. Kama vile Brahmin ni yule ambaye wazazi wake ni Brahmins jee 
inawezekana kuwa watoto wa watu wa tabaka nyingine kuwa Brahmins?. 


A. Ndiyo, wapo wengi, sasa pia wako wengi, na watakuwa wengi zaidi mbeleni. 
Kwa mfano, Chhandogya Upanishat ana mwonyesha St. Jabal ambaye ni wa 
wazazi wasiojulikana, Mahabharta St. Vishwamitra wa tabaka ya Kshatr 
St. Matanga wa Chandal au tabaka ya chini, kwa kuwa Brahmins. Kwa sasa yeye 
anastahiki kuwa Brahmin ambaye amepata elimu ya juu kabisa na tabia, na mtu 

njinga anastahiki kuitwa kama Shudra au kwenye tabaka ya watumwa. Tabaka 

hii ya kawaida taendelea hata hapo mbele. 


Q. Haya basi, vipi mwili, uliozaliwa kutokana na tumbo na shahawa za tabaka 
hili, nakugeuka kuwa tabaka jengine? 


04 


A. _Mwili wa Brahmin hautokani kutoka mchanganyika wa tumbo za uzazina 
shahawa. Bali, kinyume, mtu huwa Brahmin kwa kuwa mwadilifu. 


(Manu, 11.28) Maana ya maneno haya imefahamishwa kabia ya hapo. 
Lakini inaclezwa tena hapo. Mwili huu unafanywa kuwa Brahmin kwa kusoma 
na kusomesha, kwa kufikiri na kuwa fanya wengine pia wafikirie, kwa kutoa 
muhanga wa moto, kwa kusoma Vedas zote na maclezo yao, sababu, kuzitumia 


yaliyomo, matamishi, kuziimba, kwa kutoa muhanga wakati wa mwezi mpevuna 
wakati mwingineo kwa mujibu kama iliyoelezwa hapa juu, kwa kuzaa watoto 
waadilifu, kwa kufuata sheria tano muhimu zil j 
kwa moto, kuwatumikia wazazi, kuwasaidia wasiojiweza na watu wa tabaka 
chini na wanyama pia, na ukarimu, kwa muhanga maalum wa moto na kutoa 
muhanga kwa kujiweka pamoja na wataalamu na kuwaheshimu, kwa kujipat 
elimu katika sanaa zote na vitendo vya uadilifu, kwa kusema kweli na kuwafanyia 
wenzako wema, kwa kuacha kuwa mushirikina, na kujaribu kufanya yote yaliyo 
mazuri. 


Q. Jee wewe huaamini maneno haya? 


A. Ndiyo tuna 


Q. Kwa nini basi munaamini kuwa tabaka za watu zinatokana na watu walio 
wazaa? 


A. Si mimi tu na amini hivyo, bali watu wengi wanaamini hivyo tokea kale. 
Q. Wewe bado unaamini mambo ya kale? 


A jakini sisi hatukubali aki 
tunakupinga. 


yako iliyo kuwa si sawa, na kwa hivyo 


Q__—_Uhakikisho gani unao kuonyesha kama sisi niwaongo na wewe ni ukweli? 


ALU ho ni maneno yako mwenyewe, kuwa nyinyi mnaamini desturi ili 

yopotokea mababu watano au sita waliopita na mkaona hayo ndiyo yenye 
kufuatwa, lakini si tunawaamini Vedas na sheria zilizowekwa tokea mwanzo wa 
viumbe mpaka leo kuwa ni uhakikisho wa zamani za kale. Ona, mara nyin; 
hutokea kuwa baba kuwa mwadilifu na mtoto wake wa kiume kuwa mbaya: 
Mwana mwadilifu kuwa na baba mwovu, wakati mwingine utaona baba na mtoto 
wake wakiume wote wawili huwa waadilifu au waovu,. Basi, wewe si mkweli na 
unayo maono ya uwongo. Tazama Manu anasema nini 


(Manu 4.178.) Watu wafanye vile baba zao na baba zao walivyofanya; lakini 
wafuate njia za baba na babu wazuri lakini wasiwafuate baba na babu waovu. 
Kwa sababu hakuna dhambi au maumivi ikiwa utawafuata wale waliokwenda 
njia ya haki na uadilifu. Wewe una amini au huamini? 


9s 


Q._ Ndiyo sisi tunaamini. 


A. Tazama yaliyowekwa wazi na Mungu katika Vedas ni ya milele; lakini yale 
yanayopingwa haya wezi kuruhusiwa. Si lazima watu waamini hivyo? 


Q. Kweli kabisa. 


A. Waulize wao, nani asiye amini kuwa ikiwa mtu ambaye ni taj 
ni maskini, lazima aitupe mali yake yote kwa heshima ya umaskit 
Lazima kwani mtu baba yake akiwa kipofu basi na yeye pia ayapofue macho 
yake? 


Jee mtu baba yake akiwa mwovu, ifanye ubaya peke yake? 


Q. La, sivyo, sivyo, Lakini ni kinyume chake watu lazima wawache kufanya 
uovu na kujaribu kufanya yaliyo mema wanayoyaona watu wakifany: 


A. Mwulize yule ambaye anaona mgawanyiko wa madhehebu ambayo 
yanafanyika kwa mwungano wa nguvu za mwanamume na mwanamke, na si 
mgawanyiko wa tabia za mtu, vitendo, na kwanini ycye hayaita haya yote kuwa 
Brahmin. Brahmin ambayc anawacha madhehebu yake na kufanya kuwa mtu wa 
chini au mchafu, au kugeuka kuwa Mkristo au Mwislamu. Hakika atasema yeye 
haitwe Brahmin, kama yeye alivyowacha kufanya kazi za U-Brahmin. Pia 
imehakikishwa kwamba wale Brahmin na madhehebu mengine ambaye 
yanafanya kazi nzuri, lazima wahesabiwe kama; wale watu wa madhehebu ya 
chini ambawo wana tabia njema, desturi, na asili, wahesabiwe kuwa ni wa 
madhehebu ya juu; na ikiwa watu wa madhehebu ya juu na wanafanya dhambi na 
vitendo vya madhehebu ya chini, basi wao pia wawekwe na watu wa chini 
kwa sababu ya desturi zao. 


Q. Hizi ni beti Il za sura ya 31 ya Yajurveda:- 


Brahmin anazaliwa kutoka kwenye mdomo wa Mungu, Kshatriya kutoka 
kwenye mikono yake, Vaishya kutoka kwenye mapaja yake, na Shudra kutoka 
kwenye miguu yake. Kama vile mdomo hauwezi kuwa mikono na viungo vingine 
vile vile, basi Brahmin hawezi kugeuka kuwa Kshatriya na tabaka nyinginezo, 
wala Brahmin hawezi kuwa Kshatriya au Kashtriya kua Brahmin. 


A. Maana ya ubeti uliofanya wewe, si kweli, kwa sababu, ibara “bila ya umbo 
na aliyeenea kote mweza wa yote” inataka ionyeshwe kwenye karina ya kizamani 
katika kuifasiri. Ambapo Mungu hana umbo, yeye hawezi kuwa na mdogo na 
viungo vyengine vya kiwili wili. Ikiwa yeye anawo mdomo na sehemu nyinginezo 
yeye hawezi kueenea kote. Ikiwa yeye hayuko kote, hawezi kuwa na uwezo wote, 
mwuumba, mthibitishaji, na mwangamizi wa dunia, hakimu wa vitendo vyaroho 
vilivyo vizuri na viovu, roho mjuzi, wa daima, au mwenye sifa nyinginezo kama 
hizi. Hata hivyo, maana ya maneno haya ni kama huyo anayeupenda mdomo 
katika mwili ni bora na kuonekana wenye kuliko viungo vyenginevyo katika 
alivyoviumba Mungu mweza, na Brahmin; yeye ambaye ana nguvu zaidi kuliko 


6 


‘wengine, ni Kshatriya kwa sababu, Shatpath anasema kuwa neno bahu maana 
yake ni bidii na nguvu; yeye ambaye anasafiri ikiwa kwa uwezo na nguvu za 
mapaja yake, ambayo ni sehemu ya chini ya mwili wake na juu ya magoti, katika 
nchi yake mwenyewe au anakwenda kwenye nchi za ki 
huko katika vitu vyote, ni Vaishya; na yeye ambaye ni mjinga na mwenye sifa za 
kijinga kama miguu ya sehemu ya chini kabisa ya mwili, ni SHudra. K. 
sehemu nyingine Shatpath anafasiri maneno haya katika kuleta maana hii bii, 
kwa mfano kama huu. 


Kutaja habari za Brahmin, inasema kuwa kama wao ni wanachama 
wakubwa wa jamii, basi inasemwa kuwa wamezaliwa kutokana na mdogo wa 
Mungu. Hii ni tafsiri maakul ya maneno ya Vi Kwa maneno yaliyo wazi, 
kama mdomo ni sehemu bora kuliko sehemu zote za mwili basi pia Brahmin 
huhesabika kuwa ni bora katika binadamu kwa uwezo wa maarifa yao kamili na 
tabia nzuri, desturi, na asi llivyokuwa utukufu usiokuwa na umbo na 
usiofanana kitu hauwezi kuwa na mshabihiano wo wote mdomo na viungo 
vyenginevyo vya kiwili wili cha binadamu, kuzaliwa kwa Brahmin kutoka kwenye 
mdomo wa Mungu ni mubali au haiwezekani. Ni kama harusi ya mtoto wa kiume 
wa mwanamke tasa. Pia, ikiwa Brahmins na watu wengine wamezaliwa na 
mdomo na viungo vyengine, basi muambo yao yatakuwa kama viungo vile, kwa 
sababu sifa za kitu hutokana na kitu chenyewe. Miili yao ingekuwa duara na 
yenye shimo kama mdomo, ile ya Kshatriyas kama mikono, na miili ya Vaishyas 
kama mapaja, na ile ya kina Shudras kuwa kama miguu. Lakini haiko hivyo. 
Wewe utasema nini ikiwa mtu atakwambia kuwa hawo ndio Brahmins na 
madhehebu mengineyo, waliozaliwa kwenye midomo na viungo vyengine; lakini 
huwezi kuitwa kwa majina hayo, kwa sababu wewe umezaliwa kutoka kwenye 
tumbo la mwanamke kama watu wengine. Kutokuzaliwa kutoka kwenye mdomo 
wa Mungu na kujisifu kwako kwa kuitwa Brahmin na mengineyo si kitu na ni 
aibu. Hata hivyo, tafsiri unaifasiri wewe ya maneno haya ni ya upuuzi, lakini yetu 
ni sahihy kabisa, Pia imetiliwa nguvu na Manu inasema 10,65. 


Ikiwa mtu anazaliwa na Shudra au katika jamii ya madhehebu ya chini na 
anawo uwezo, tabia na desturi za Brahmin, Kshatriyas, na Vaishyas, yeye 
atambuliwe kwa sifa alizonazo na si kwa ukabila. Na vivyo hiyo, ikiwa mtu 
amezaliwa Brahmin, Kshatriya au jamii yaa Vaishya, na anazo sifa, tabia, na 
desturi za zile zinazofanana na Shudra, basi lazima azame chini na kufika 
waliko Shudras. Pia, mtu anatoka kwenye jamii ya Kshatriyas na Vaishyas na 
anazo sifa za Brahmins na Shudras, anafananishwa nawo kwa mijibu wa uwezo 
wake. Kwa ufupi, wanaume na wanawake wa tabaka nne wafanishwe na tabia 
zao. 

Hivi ni vipande vya Apasthamba. Maana yake ni: 1. Tabia nzuri 
humwondoa mtu wa tabaka ya chini na kumpandisha cheo cha juu na yeye lazima 
ahesabiwe katika cheo ambacho yeye anastahiki. Katika njia hii 2. Tabia mbaya 
humshusha mtu cheo, na yeye ahesabiwe kuwa kama hawo. Kama mwanamme 
hushuka cheo kwa tabia mbaya ya kutokuwa mwadilifu, pia wanawake 


o7 


huwekwa kwa mujibu wa sifa zao nzuri au mbaya. Mhakikisho huu wa kid 
hutuletea kubainisha kuwa hii tu ndiyo njia inayomfanya mtu awe na tabia, 
akhlak, na desturi, na kuhifadhi usaji wa kabila lao; hivyo ni kusema, itakuwa 
hakuna mtu kama Kshatriya, Vaishya, au Shurdra baina ya Brahmins; pia amri 
za Kshatriya, Vaishyas na Shudras watajiwekea heshima nzuri za kabila. 
Hapatakuwa na wana wa haramu katika kabila lolote. Hivi hauta kuwapo 
uchumvi au udhaifu katika kabila lolote. 


Q._ Nani atamsaidia mwana mume yule na mke wake katika uzee wao, ilhali 
mtoto wao wa kiume au wa kike mmoja tu ajitia katika kabila jengine? Kuna 
khofu ya jami yao kuangamia kabisa. Kifanywe nini katika hali kama hi 


A. Hapana mtu ambaye ataweza kuposa msaada kwa watoto wake mwenyewe 
au jamii yake kuangamia kabisa; kwa sababu, yeye atapewa watoto wengine 
ambawo ni wenye kufuata amri zake na Baraza za Taalimu na utawala. Hata 
hivyo hapatakuwa na mchafuko. Mgawanyiko huu wa utawala kwa muyibu wa 
uzuri wake na tabia ya kufaa inaweza kuonekana katika umri wa miaka 16 kwa 
wanawake na miaka 25 kwa wanaume kwa mtihani thahiri. Pia, ndoa zao 
zifungwe katika kabila zao i.e Brahmin ace mwanamke wa Ki-Brahmin kwa 
sheria, Kshatriya, wa Ki-Kshatri Vaishya aoc mwanamke wa Ki-Vaishya na 
Shudra aoe wa Ki-Shudra. Kwa njia hii watu wataweza kufanya kazi zao kwa 
heshima na kuishi kwa mapenzi na amani kama mume na mke baina yao na 
miongoni mwa jamii, 


Wajibu wa Kabila 4. 
Yafuatayo ni desturi na wajibu wa kabila nne:- 
Wajibu wa Maaskofu. 


(Manu, 1,88). Wajibu sita za Brahman ni 1. Kusoma 2. Kusomesha, 3. Kutoa 
muhanga, 4. Kutumika katika kutoa muhanga. 5. Kutoa na 6. Kupokea sadaka. 
Lakini kupokea zawadi ni kazi ya chini kWa mujibu wa Manu. 


(Gita.) Tabia kumi na tano ambazo lazima mtu awe nazo na wajibu ambawo 
jazima ufanywe na watu wenye madhchebu ya Brahmin ni 7. shama: kutosheka, 
na hata isikupitie akilini mwako fikra ya kutenda uovu, usiyawachie matakwa 
yako kuwa si ya vitendo vya ua 1, 8. dama: kuzizuia hisia za kusikia, kuona na 
nguvu nyinginezo kutokana na vitendo visivyo vya haki na kuvitumia kajtika 
uadilifu. 9. tapa: adhabu ya kudumisha, iwe ya nguvu na ya kuzwia tamaa, 
kuziweka tamaa chi kujifanya uwe mwadilifu saa zote; 10. shoucha: ufaji, 
Manu inasema 5.1000. 


Mwili unasafishwa kwa maji ile sehemu yake ya nje tu, moyo unasafishwa 
kwa mazoezi ya kweli, roho zenye uhai husafishwa kwa elimu na kwa kujitolea, na 
ufahamu kwa husafishwa kwa busara na falsafa: i.e. ili kujiweka bila ya maasi ya 
ndani kwa ndani ya kupenda na kuchukia na mengineyo na kutokana na uchafu 
wa ndani ya roho na kutokana na uchafu wa nje ya kiwli wi 


98 


mengine, mtu huwa amehadhifika hakika kwa kupata sifa ama upungufu na 
ukweli wa baadaye na kukataa uwongo II, Kshanti: kustahili kuwa na itikadi 
kamili katika dini baada ya fika kwenye kiwango cha kusifiwa na kutosifiwa; raha 
na maumivu, joto na baridi, njaa na kiu, faida na hasara heshima na aibu, furaha 
na huzuni, na mengineyo pamoja na kinyume na hayo: 12. arjava: uaminifu, 
kuutukuza wema, unenyekevu, urahisi, tabia nzuri, na kuwacha ubaya na ushari; 
13. jnana: kupata climu kwa kusoma Vedas na maandishi mengineyo ya dini na 
maclezo yao, na kuwa na nguvu ya kuweza kuyasomesha haya yote, bila ya 
Kupendelea, kuwa na ukweli, kujua ukweli wa mambo kama valivyo, kama vile, 
kujua na kuamini chenye uhai na kisicho na whai, 14. vijinana: elimu maalum ya 
vitu vyote vya duniani na kwendea juu mpaka kwa Mungu, na namna ya kuitumia 
sawa sawa elimu hii: 15. Astikta: Amini, kati hutaigeukia Veda na 
kuipunga na kumpinga Mungu, uokovu, usafirishaji, dini, climu, marafiki 
wazuri, kumtumikia mama, baba na wageni. 

Wajibu wa Wapiganaji Vita. 

Wajibu wa desturi za Kshatriyas ni, 1. rakshana: kuwahifadhi watu kwa 
uadilifu. ie. bila ya kupendelea upande wo wote, na kuuheshimu ukweli, 
kuwatisha waovu, na kuwasaidia wote kwa njia zote; 2. dana: kutumia pesa na 
mali nyingine katika kuendeleza elimu na dini na katika utumishi wa 
3. ijya: kujitolea muhanga wa moto na matakatifu mengineyo: 4. 
adhyayana: kusoma Vedas na maandishi mengine matakatifu, na kuiweka akili 
katika hali ya usafi saa zote kwa kuweza kujizuia kwa mambo yote na 
kutobabaishwa na uasherati; 5. shourya: kutokuwa na hofu kupigana kwa mkono 
mmoja na mamia au maelfu; 6. teja: kuwa daima mwenye heshima au mbali na 
ubaya, shujaa na mjasiri, 7. dhriti: kuwa mstahimiliva na mwenye kujiwekea 
heshima; 8. dakshya: kuwa hodari katika kazi zote za mfalme na raia na katika 
sheria na falsafa; 9. kutokasirika au kukiwacha cheo wakati wa vita, alkini kuwa 
mgumu na bila hofu katika vita, kuwa, kupigana kwa ushujaa na mhakikisho wa 
kushinda na pia kuyalinda maisha yake, na ikitakikana, kuacha kazi kabla ya 
auni au kutumia njia nyinginezo kujipatia ushindi kutoka kwake; 10. dana: kuwa 
mkarimu; II. Ishwara bhava: Kujiwekea heshima mbele ya wote na bila ya 
kupendelea upande mmoja, kufanya zawadi baada ya kupendelea, kutekeleza 
na katu kutoivunja. 0 wajibu II muhimu za Kshatriyas. M. 1,89, 
na Gita. 

Wajibu wa Wafanyi Biashara. 

(Manu, 1,90.) Wajibu na shahada za Vaishya ni, 1. pashuraksha: kuchunga 
na kuzalisha ngombe; 2. dana: kutumia pesa na kujishughulisha kuendeleza elimu 
na dini na kuwasaidia wengine katika kazi kama hizi; 3. ijya: kufanya muhanga 
wa moto na kutukuza kazi nyinginezo za dini; 4, adhyayana: kuisoma Veda na 
maandishi matakatifu mengine pia; 5. vanik patha: kufanya namna zote za 
biashara; 6. kuseed: kushirikisha fedha ilikupata faida @ 4, 6, 8, 12, 16, au 20, 
annas kwa centum, lakini si lazima, na asichukue faida kupita thamani ya kitu, 
yaani ikiwa rupia moja imeshirikishwa basi ushuru usizidi kuliko rupee mbili hat 
ikiwa ni imechukua miaka mia basi yeye asitoe zaidi kuliko hivyo; na 7 krishi 


99 


kulima. 
Wajibu wa Mfanya kazi 


(Manu 1, 91.) Kazi ambayo amewekewa Shudra tu na tabia iliyokuwa dhahir 
ni yeye lazima amtumikie kwa vilivyo Brahmanas, Kshatryisas na Vaishyas, 
kujiepusha na kusengenya, husda, kiburi na tabia nyinginezo zilizokuwa mbaya. 
Hivyo tabia na wajibu wa jamii umeelezwa wazi. Watu wote hufurahia mafanikio 
kwa kufuata amri, yaani wao wapewe haki na fursa za mambo yote kwa mujibu 
wa sifa na shahada zao. Kwani, watu wa tabaka ya juu wataogopa watoto wao 
kuwa wajinga na kupatikana na maovu wa lazima watiwe katika tabaka ya 
Shudras, na wafuasi wao wenyewe watakuwa wakijihadharisha ili wasijizamishe 
na kuwa katika tabaka ya Shudras ikiwa wao hawatapata climu na shahada zao. 
Pia, watu watabaka wa chini watashajiishwa watamani kuwa kwenye daraja za 
tabaka za juu. 


Brahmanas lazima awe na uwezo wa kueneza na kushika elimu na dini; kwa 


kuwa mjuzi wa climu na dini; wao wawe tayari daima kutekeleza wajibu. Ujumbe 
wenye sativa wa serekali kwa Kshatriyas hauleti udhuru wo wote kwa nchi na au 
kuleta adha yo yote ya amani, Vaishyas ni watu hasa wa kuchunga wanyama wa 
nchi: kwa sababu wao ni watu ambawo wanaweza kuifanya kazi hii kwa vilivyo. 
Shudra anapewa kazi za kubudumia, kwa sababu, ilivyokuwa wao hawana elimu 
ye yote ni wajinga wao hawaweri kazi nyingine ye yote ambayo inahi 
shahada. Lakini yeye anaweza kufanya kazi zote nyingine za kuhitaji nguvu. 
Hivyo ni wajibu wa mfalme na watu wengine wastaarabu kiigawanya enzi za kazi 
kwa mujibu wa uwezo wa tabaka zote sifa zao. 

Namna za Ndoa. 


(M. 3,21.) Kuna namna nane za ndoa, viz, 1. Brahma, 2. Daiva, 3. Arsha. 4. 
Prajapatya, 5. Asur, 6. Gandharv. 7. Rakshasa na 8. Paishacha. Maclezo yao ni 

Kijana na mwanamwari, baada ya kuzitimiza sifa za kuwa mwanafunzi na kupata 
elimu ya kisasa, ni waadilifu na wenye heshima, na wamefikiria kuungana katika 
ndoa kwa kutakana wenyewe kwa wenyewe, basi ndoa yao huitwa Brahma. 
Namna ya ndoa ya Daiva ni ile ambayo Bi Harusi anapambwa na kupewa Bw. 
Harusi kwa sherehe na askofu kwenye muhanga mkubwa. Namna ya ndoa 
ambapo mahari yanapokewa kutoka kwa Bw. Harusi, anaitwa Arsha. Ndoa 
inayofungwa ili kuendeleza dini inaitwa Prajapatya. Bi Harusi na Bw. Harusi 
wanapoana kwa kufikiria zawadi kutokana na wao, ndoa hiyo huitwa Asura. 


Mwungano wa wao kwa wao baina ya kijana na mwanamwari kwa sababu 
maalum kwa kutokana wenyewe na 


inaitwa ndoa ya 
7 : 0 ndoa bora kabisa, Daiva 
ya kati na kati, na Arsha, Asura na Gandharva ni mbaya, Rakshasha ni ya chi 
kabisa, na ndoa ya Paishacha ni ya dhambi kubwa. 


100 


Ndoa Yenye Sifa Nzuri. 


Hata hivyo, kuyapunguza maovu, lazima iwepo sheria maalum, kuwa Bi. 
Harusi na Bw. Harusi wasiwachiliwe kuonana kwa siri kabla ya ndoa; kwa 
sababu kuonana kwa wanawake na wanaume katika ujana wao huleta hatari na 
ni jambo la aibu. Lakini wakati wa kufunga ndoa ya msichana na kijana 
unapokaribia, ni kusema, kama inapobakia mwaka au miezisita tu wao kumaliza 
masomo yao, picha na vyenginevyo lazima vipelekwa kwa waalimu wakubwa wa 
skuli za kike na za kiume. Wafunga ndoa watachaguliwa, habari za maisha yao 
kutoka wamezaliwa mpaka hapo walipofika lazima zipatikane na zilinganishwe 
sifa, tabia na hamaki zao. Tabia zao zinapofanana picha na mengineyo tena hapo 
watu wawili hawo wapelekwe kwa wanaotaka kufunga ndoa na maombi yao, na 
mabwana na mabibi za0 waambiwe makusudio yao. Tena hapo vyama viwili 
vimesikilizana katika ndoa hiyo basi wao wapelekwe nyumbani. Ikiwa wanataka 
Kuoana mbele ya waalimu wao, basi ndoa yao ishangiriwe hapo tu. Ikiwa si hivyo, 
basi ni bora kufunga ndoa katika nyumba ya mtoto wa kike. Kijana na msichana 
wanapoletwa pamoja kuwa uso kwa uso, waalimu na wazazi wa mtoto wa kike 
watengeneze mkutano ambawo utawafanya watu wa wili hawa kuzungumza juu 
ya kitu maalum mbele ya watu wengi wazuri. Ikiwa wao wanataka kuuliza 
mambo ya siri, basi wao wayaandike maswali hayo kwenye karatasi na kupeyana 
mikononi. 

Wakati wa Kusherehekea Ndoa. 


Wao wanapotaka sana kufunga ndoa, basi wazazi wao wajishughulishe sana 
na vyakula vyao, ili mili yao ambayo imedhoofishwa na shida‘na Jamu za 
masomo na shuruti au sheria za kuwa wanafunzi, lazima katika siku chache tu 
itaanza kupata nguvu na uchangamfu kama tarakimu za mwezi katika wiki mbili. 
Baada ya hapo msichana apatapo siku zake za mie7i na anapokoga kumaliza 
hedhi, pazia litiwe kwenye meza ya kutolewa dhabihu na sadaka za moto 
zifanywe kwa udi wa kila namna zenye harufu nzuri na madawa dawa na siagi safi 
na vitu vyenginevyo pia vifanywe. Wataalamu wa kiume na kike na majamaazao 
waalikwe na kuheshimiwa. Siku yao ya kutiwa nyumbani inapofika, sherehe za 
harusi au za kufunga mikono lazima zifanywe usiku sana.au kama saa 4za usiku 
kwa mujibu wa Sanskar Vidhi baada ya kumaliza sherehe za kutiwa nyumbani 
basi vijana hawa wawili waingie kulala katika chumba chao cha faragha. 
Kuingiliana kimwili, wao lazima wafuate mafunzo ya makungwi mwanamume 
alitie mimba tumbo Ia uzazi kwa shahawa zake na mwanamke ajaribu kuziweka 
na kuzipokea hizo shahawa. Wao wasipoteze nguvu zao ambazo walizitunza 
walipokuwa hawajoa; kwa sababu mtoto anayezaliwa katika mwingiliano huo, 
huwa mwenye nguvu na mzuri. Wakati wakuzitia hizo shahawa (manii) katika 
mfuko wa uzazi, mwanamke na mwanamume wote wawe wametulia, miili yao 
inyoke, pua kwa pua, na macho kwa macho, na akili zao ziwe zimejaa furaha. 
‘Wao wasisogee: mwanamume aupumzishe mwili wake, na mwanamke avute 
puumzi wakati wa kutiwa manii, aibane kuma yake ili manii yote iingie katika 
tumbo la uzazi. Baadaye wote wawili waoge kwa maji safi. Mwanamke mtaalamu 


101 


hujua kama ana mimba mwishoni mwa kuingiliana; lakini ikiwa hedhi 
hajaonekana mwisho wa mwezi ukifika basi hiyo huonyesha wazi. 


Tabia zinahitajika wakati wa Mimba. 


Baada ya kukoga wao lazima wanywe maziwa ambayo yamechemshwa na 
kutiwa tangawizi, zaafarni; mane mane au asagndha iliki na salam misri zote 
zichanganyishwe na kupikwa kisha zipozwe kwa ajili ya sherehe hii, kisha walale 
kwenye vitanda mbali mbali, Hedhi inaposita kuja mwishoni mwa mwezi 
huonyesha ishara ya mimba, basi mume na mke wasionane ki mwili kwa muda wa 
mwaka mmoja; kwa sababu mtoto huwa mzuri, na mtoto wa pili pia huwa mzuri 
kama wa kwanza. Kwa kupuuza nasiha hii hupoteza nguvu na kujipunguzia umri, 
nakujiletea maradhi mengi kwa wao wote wawili. Lakini wao waishi kwa mapenzi 
katika mazungumzo yao na mambo yao yote na lazima wavute puumzi za 
masikilizano na urafiki. Mwanamume lazima aitunze manii yake isimwagike 
bure, na mwanamke ailinde mimba yake kutokana na madhara yo yote. Chakula 
chao na nguo zao zisiwe za kuvutia ili mwanamume asijeakapoteza manii yake na 
wakati wa mimba wa mwanamke uwe wa raha na pia kwa mwili wa mtoto ambaye 
bado hajazaliwa, kwa kupata msingi mzuri, uzuri, siha, nguvu na ushujaa, na 
kupata uzazi usiokuwa na tabu kwenye mwisho wa mwezi wa kumi tokea siku ya 
kuchukua mimba. Mimba itunzwe kutoka mwezi wa nne, na pia ituzwe zaidi 
kutoka mwezi wa nane. 


Chakula Wakati wa Mimba. 


Mwanamke mwenye mimba asitumie vitu vile katika chakula chake 
ambavyo vinaharisha bila ya mafuta, vyenye kulevya vyenye kuleta madhara ya 
akili na mwili, Kwa kinyume chake, yeye lazima ale chakula na kunywa vinywaji 
vilivyotengenezwa kwa siagi safi, maziwa, mchele mzuri, ngano, matunda, nafaka. 
Kunde, choroko, na mbaazi, na vitu vyenginevyo vyakuleta nguvu. Pia lazima 
adhari na mchanganyiko wa chakula usiokubaliaana na hali ya hewa pia. 


Haki za Kuzaliwa 


Sherehe mbili zifanywe za kufuatia kanuni za dini nazo ni: (1) utakatifu wa 
uhakikisho wa mimba unaitwa Punsavana, katika mwezi wa nne, na (2) ya mimba 
inapokuwa imekua minane. Baada ya uchungu na uzazi na wakati wa 
kujipumzisha baada ya kujifungua lazima siha itazamwe kwa vilivyo ya mama na 
mtoto mchanga. Kabla ya kuzaa tangawizi huchemshwa au mchanganyiko wa 


tangawizi - shunthipak au soubhagya shunthipak - laziwe iwe tayari. Baada ya 
kuzaa na mji kutoka, mama na mtoto waogeshwe kwa maji ya mfereji yenye 
marashi yaliyopashwa moto. Hapo tena kitovu kinakatwa lakini kwanza 
lazima kigungwe kwa uzi laini vrefu wa vidole vinne kutoka kwenye tumbo. 
Kifungwe kwa uangalifu na hata tone moja la damu lisimwagike. Hapo tena 
chumba cha mzazi kisafishwe na kifukizwe kwa mafusho na madawa, siagi safi 


vyakula zitolewe sadaka ya moto humo ndat 
lazima amnuongoneze mtoto shikioni pake: Vedosi: jina lako 


Baada ya maombi baba wa mtoto 
Veda, na 


102 


kuandika maandishi Aum (Jina la Mungu) kwa kalamu ya dhahabu na 
mchanganyiko wa siagi safi na asali juu ya ulimi wake, na iache ainyonye pamoja 
na dawa hizi. Hapo mtoto aachiliwe mama yake amlee. Ikiwa yeye atapenda, yeye 
anaweza kumunyonyesha mtoto. Ikiwa mama haana maziwa ya kutosha basi 
mlezi mwenye maziwa aajiriwe lakini kwanza lazima matiti yake kukaguliwa. 
Mama na mwanawe wahamishwe kwenye chumba hicho na kupelekwe kwenye 
chumba chenye hewa safi, ambapo muhanga na mafusho ya siagi kwenye moto 
lazima ifanywe asubuhi na jioni. Kwa muda wa sikusita mtoto atanyonya kutoka 
kwenye matiti ya mama yake, na mama lazima ale chakula kizuri cha namna 
nyingi na kitachoweza kusaidia siha yake kuwa nzuri; na kuma kupona pia tumbo 
la uzazi kujikunja na kurudia hali yake ya kwanza. Siku ya sita baada ya kuzaa 
mwanamke anaweza kuamka na kuwajiri mlezi wa kunyonyesha mtoto. Yeye 
apewe chakula na vinywaji vizuri na huyo mlezi anyonyeshe na kumlea mtoto. 
Lakini mama pia iwe anamwangalia kila mara. Namna yo yote ya dharau au kuto 
Kumwangalia mtoto sawa sawa usiruhusiwe katika kumlea mtoto, Kufunga 
maziwa yasitoke kwenye matiti dawa ipakwe kwenye machuchu ambayo 
itayakausha bila ya kujaletea dhara yo yote. Yeye itampasa ale chakula cha 
kusaidia kufanya hivyo. Hapo pia ifanywe sherehe ya kupewa jina kwa mjibu na 
kanuni za sheria za dini, inayoitwa Sanskar Vidhi katika wakati ulio sawa. 
Mwanamke anapoanza kupata hedhi tena, sheria hizi hizi za utakatifu zitafuatwa 
na hadhari za madawa lazima zichukuliwe kuhusu kuchukua mimba na kuzaa, 


Mwenye nyumba ni kama kijana ambaye anam| mwanamke wakati 
wa kuweza kumwingilia, na anatosheka na yeye tu, na kuto kumwingilia zile siku 
zilizokukatazwa. 


Kupendana. 


Baraka zote na bahati huwemo daima katika jamii ambapo mwanamume 
ametosheka na mkewe, na mwanamke awe ametosheka na mumewe. Ubaya na 
hasira hutia nanga kwenye vita kati ya mwanamume na mkewe (Manu 3,60.) 


Mwanamke asipompenda mume wake, wala hamehangamshi, yeye (mume) 
hatamani kumwingilia ili ajichangamshe (Manu 3,61.) 


Nivyokuwa furaha ya nyumba inategemea juu ya mwanamke wa nyumba, 
kutotosheka kwake ni sababu ya huzuni na shida kwa wote wanaohusika naye 
(Manu, 3,62.) 


Wanawake wawekwe vipi. 


Wanawake waheshimiwe na kupambwa kwa johari na mababa, makaka na 
kaka wa waume ao pia, ikiwa wao wanatafuta ustawi mwingi. (Manu, 3,55.) 


Baada ya kutumukiwa climu, wanaume wa nyumba ambayo wanawake 
wanahishimiwa, wanaitwa miungu na wanaishi kwa furaha nyumbani. Lakini 
vitendo vyao vya dini vya jamii ambazo haziwaheshimu wanawake, huwa hazina 
maana (Manu 3.56.) 


103 


Jamii ile huangamia upesi ambapo wanawake wao hawana furaha na wenye 
huzuni, Jamii huwa yenye furaha ya daima ambapo wanawake zao wamejaa 
furaha, harakati na bashasha. (Manu, 3,57.) 


(Manu, 3,50.) Kwa hivyo, wanaume wenye kutaka mali lazima 
wawaheshimu wanawake daima na kuwatunukia johari, mavazi, vyakula na 
vyenginevyo kwenye sherehe na mashangirio. Lazima ifahamike akilini kuwa 
neno pujya maana yake ni heshima. Kila mara wao wanapokuwa na shughuli 2a 
kuonana na kuagana ikiwa ni mchana au usiku wao lazima waseme “namaste” 
Kila mmoja amwambie mwenzake kwa mapenzi na uchangamfu. 


(Manu, 5,150.) Mwanamke lazima awe na bashasha, mwelekevu wa kazi 
katika nyumba, aviangalie vilivyo vitu vyote vya nyumba, asiwe mharibifu katika 
matumizi, na lazima aiweke nyumba iwe safi na kwa intidhamu, i.e, achungue 
utunzaji wa pesa, na apike vitu vile ambavyo viwe vizuri na vyenye kuleta faida 
katika mwili na akili na kutoweza kupata maradhi. Yeye lazima aweke hesabu za 
matumizi sawa sawa. Yeye lazima utumike kwa ukamilifu nyumbani na amtume 
mtumishi kwa ukamilifu, na asidharau kazi za nyumba na kuziwacha ziharibike 


Wanawake wazuri, namna zote za vito, elimu, ukweli, usafi, maneno mazuri; 
na namna zote za sanaa na viwanda, lazima vichaguliwe kutoka nchi zote na 
kabila zote (Manu, 2.240.) 


Kanuni ya Milele ya Kusema Kw. 


Nisheria ya zamani za kwanza ni kusema kweli daima wenye kufurahisha na 
wenye faida kwa wengine, lakini katu si ukweli ambawo hautafurahisha, kama 
kumvita mtu anayeona kwa jicho moja kama chongo. Katu usiseme uwongo 
kuwafurahisha wengine. Ukavu au ukhasama usiokuwa na maana na ugomvi au 
ubishano na mtu yo yote usiwepo. Yale yenye maana kwa wengine, japo kuwa 
hayakubaliana nawo, lazima yasemwe (Manu, 4, 138, 139.) 


(Vidur Niti, Udyoga Parva, Mahabharat.) O Dhritrashtra, kuna walaghai 
wengi duniani ambawo daima husema yale yanayo wapendeza wengine; lakini si 
wengi ambawo husema au husikia yale ambayo si mazuri ya kusikilizwa lakini 
yana faida. Kwa sababu, ni wazi kwa watu wazuri kusema kweli mbele ya nyuso 
zoa, kusikiliza kwa haraka makosa yao, na daima kusifu wema wao wanapokuwa 
hawapo wenyewe. Ni tabia wa waovu kusema sifa zake mbele yake na maovu yake 
anapowapa mgongo wake. Mtu hawezi kuyawacha maovu yake na kupata 
uadilifu ikiwa yeye hawezi kuwaambia wenzake ila zake. Mtu yo yote asimtie aibu 
mwenzake au kusema mabaya ya wenzake. Sifa nzuri na mbaya yanaelezwa: 


Kutokusifu ni kutoa mfano ya sifa za wengine kama uovu, na kadhalika. 
Kusifu ni kuonyesha imani kuwa imani na ukosefu kuwa ukosefu. Kwa maneno 
mwuwafaka ni kusema uwongo kunaitwa kama mpunguo wa sifa, na kusema 
kweli kunaitwa sifa au maneno ya kusifu. 


104 


Watu lazima wasome na wafasiri Veda daima na falsafa, ambayo huzidisha 
akili, mali na hali ya jamii. Wote wanawake na wanaume lazima wafikirie Veda 
daima na kusomesha yale waliyoyasoma wakati wao walipokuwa wal 
kupata elimu. 2. kwa sababu elimu ya mtu huwa nzuri zaidi na huzidi kuipenda 
hiyo elimu yeye anapoisoma kwa vilivyo na utaratibu wa ufasaha wa nama ile:- 
(Manu 4.19, 20.) 


Wajibu wa kazi za namna tano au Ushirika Mtakatifu. 


Namna mbili za ushirika Mtakatifu imeelezwa katika maelezo ya amri ya 
kwanza au uanafunzi kutaja kwa majina ni - 1. Rishi Yajna kuisoma na 
kuisomesha Veda na maandishi mengineyo matakatifu, kutia nia na sala, na 
mazoezi ya kujiwazia au Yoga: 2. Deva Yajna kuwa miongoni mwa wenye 
hekima, utumishi wao, utakatifu, kujipatia sifa za utakatifu, ukarimu, kuifuata 
elimu, Kazi mbili hizi lazima zifanywe asubuhi na jioni. 


Dawa zinazotiwa kwenye moto jioni kuisafisha hewa, zinaonyesha ni za 
kuleta faida mpaka siku ya pili asubuhi. Na zilezinazotiwa asubuhi kwenye moto 
zinaonyesha ni za kuleta faida mpaka jioni tena. Atharva, K, 19, An,7,M. 3,4. 


(Shadvinsh, Brah, K19, Pr, 4, Kh. 5) Kwa hivyo, tafkira za Mungu na 
kuabudu moto lazima ifanywe kwenya muwungano wa mchana na usiku, ni 
kuwa, wakati wa jua linapochomoza na jua linapotua. 


Yule ambaye hafanyi wajibu wa namna hizi mbili asubuhi au jioni, lazima 
atengwe na watu wazuri na wale wanaoamini kuzaliwa mara mbili; haya ni kuwa, 
yeye ahesabike kuwa ni mtu wa tabaka ya chini au Shudra:- (Manu, 11.103) 


Q. Kwani kuabudu huku hakufanyiwi mara tatu siku moja? 


A. Hakuna mwungano wa kudumu katika mara tatu, Mwungano wa 
mwangaza na kiza hufanyika mara mbili tu-asubuhi na magharibi, Kwa nini yule 
asiyetaka kuyafikiria haya huamini katika muwonganisho wa tatu wakati wa 
adhuburi, asifanye maombi yake katikati ya usiku? Kwa nini yeye ambaye 
huomba kati ya usiku, asiombe kila prahar, ghari, pala, na Kshana ambapo kuna 
mwunganisho wa wakati kama wa kati kati ya mchana. Ikiwa mtu atapenda hivyo 
haiwezi kufanyika. Pia, hakuna amri kutokana na maandishi matakatifu yo yote 
ya kuomba wakati wa adhuhuri. Kwa hivyo ni sawa kuomba na muhanga wa 
moto kutiwa mara mbili tu, viz, asubuhi na jioni, lakini si mara ya tatu. 
Mgawanyiko wa namna tatu kama huu wa wakati unafanywa tu kuonyesha sasa 
iyopita na itakayokuja, lakini si katika kuabudu. 

Wajibu kwa Wazazi. 


3. Kafara ya tatu ni Pitri Yajna ambayo inayo utumishi kwa wataalamu, 
wenye hekima, wanafunzi, waalimu, baba, mama, na wataalamu wengine walio 
watu wazima, na watakatifu wanaojulikana au wale wenye nguvu ya kuona 
yaliyokwisha pita. Wajibu hua wa kuwatumikia wakubwa ni wa namna mbili kwa 


105 


majina ni, 1. Shraddha na, 2. Tarpana, sadaka za chakula na sadaka ya maji. 
Neno Shraddha linatokana na shrat; 


1a jengine la ukweli. 


Nafasi ya kutokuukubali ukweli inaitwa Shraddhaa, kitendo 
kinachofanyika na kutokubali kinaitwa Shraddha. 


Tarpana linatokana na Sanskrit kama. 


Ni kuwa cho chote kinachofanywa kuwatosheleza wazazi wanaoishi na 
wakubwa wenginewo au kufanya kile kinacho wafurahisha wao inaitwa Tarpana. 
Lakini haya yote hufanyiwa kwa wale walio hai, na si kwa waliokwisha kufa, 


Huduma za Mtazamii 


Shatapatha inasema, wale walio wataalamu wanaitwa miungu wa Vedas. 
Wale wanaozijua Vedas nne pamoja na tafsiri na maclezo yake wanaitwa 
Brahma. Wao pia wanaitwa muingu ambawo ni hafifu kidogo kuliko wao. Kuwa, 
deva maana yake ni mtaalamu. Wake zao ambawo ni wataalamu kama wao 
wanaitwa Brahmani na devis au miungu wa kike. Watoto wao wanaostahiki wa 
kiume na jamaa zao pamoja na watumishi wao na wafuasi wao waadilifu pia 
wanawekwa kwenye tabaka hiyo pamoja na wao. Utumishi wa watu wote hawa 
unaitwa Shraaddha na Tarpana, 


Utumishi wa Wenye Hekima 


Rishi Tarpana au utumishi wa wenye hekima umo katika kuhes! 
kutosheka na waalimu ambawo ni wataalamu kama Marichi, kitukuu wa ikume 
wa Brahma, kwa wake zao wenye elimu kama wao wenyewe wawaclimishe 
watoto wa kike, watoto wao wa kiume, na wanafunzi ambawo ni sawa nawo kwa 
utakatifu wa tabia na watumishi wao ambawo ni waadilifu kama wao, 
‘Utumishi wa Wahenga 


1, Watu wajuzi wa elimu takatifu na sayansi ya mazingira wanaitwa Somasad. 


2. Wale waojua sayansi ya joto, nguvu za umeme na vitu vyenginevyo, wanaitwa 
Agnishwat. 


3. Wale waliojaliwa na 
wanaitwa Barlishad. 


mu nzuri na wanajishughulisha katika biashara: 


4. Wale ambawo ni walinzi wa mali na hawana maradhi kwa kunywa maji wa 
dawa, na wanalinda mali za wenzao na kuwaponyesha wengine maradhi 720 
kwa kuwapa madawa waitwa Somapa. 


5. Wale ambawo chakula chao hakina kinacholewesha na vitu 

na kutoka na uangamizi wa maisha, wanaitwa Havirbhuj. 

6. Wale ambawo ni walinza wa vitu vinavyotaka kulindwa na kujulikana, na 
wanaotumia siagi safi, maziwa na vingenevyo vinavyotengenezwa kwa 


ivyochinjwa 


106 


maziwa, wanaitwa Ajyapa. 


7. Wale ambawo saa zake za kupumzika zinafurahishwa Kwa kufanya uadilifu, 
wanaitwa Sukalin. 


8. Wale waliokuwa ni wahakimu; wanaowatia adabu wahalifu na kuwalinda 
watu wazuri wanaitwa Yamas. 


9. Yeye ambaye anapata watoto na anawapatia chakula, mavazi, na kuwalinda 
kwa heshima anaitwa Pita: Baba. 


10. - 11. Yeye ambaye ni baba wa baba, anaitwa Pitamaha: babu; na baba wa 
babu anaitwa Prapitamaha: baba wa babu. 


12. Yeye (mwanamke) anayewapa watoto chakula, na vinywaji na kuwalea kwa 
heshima, anaitwa Mata: mama. 


13. - 14. Yeye (mwanamke) ambaye ni mama wa baba, anaitwa Pitamahi na 
mama wa babu anaitwa Prapitamahi. 


15. 16. 17. Kwa vizuri, Shraaddha pia Tarpani ni utumishi wakupendana wa 
majamaa wa mkewe mtu na dada yake, wa jamaa wa jamii moja na wengine wote 
watu walio wazuri na wazee kwa mapenzi na kujitolea kwa kuwapa wao chakula 
kizuri, nguo, uchukuzi mzuri na mambo mengineyo kwa njia iliyo bora na nzuri i 
kuwatoshelezea haja zao zote kwa ukamilifu au kwa kuwafanya vitendo vya 
uwema ili waridhishe akili zao na kuzisaidia yao. 


Wajibu kwa Maumbile 


4, Wajibu wa nne ni Vaishwa Deva Yajna. Chakula kinapokuwa taya\ 
sehemu ya maakuli yaliyotengenezwa kwa siagi safi, na sukari lazima ichukuliwe 
nje kuachia nje kama ni chungu, chumvi_ na dawa, na kuugawanya moto na 
kutiwa humo, imetunukiwa na (Manu, 3,84.) 

Mtu lazima atoe muhanga wa moto mekoni kwa cho chote 
kilichotengenezwa jikoni kwajili ya chakula, ili kuendeleza ustawi wa mazingita 
pamoja beti hizi zi fuatazo za Vedic pamoja na mafungu haya 


Vyakula hivi vingi vinaweza kutumika kwa kumlisha mgeni ikiwa yupo, au 
kinaweza kupewa moto. Tena hapo sehemu ya chakula chenye chumvi na bizari 
ambacho ni kama, supu ya nafaka, mchele uliochemshwa, mboga zilizokwisha 
kupikwa, mkate na vyakula vyengine lazima vigawanywe katika schemu 6 na 
kuwekwa juu ya ardhi: Inasema (Manu, 3,92.) 


Baada ya kuweka sehemu zile za viumbe wenye yeye awape watu wenye njaa 
na mashaka au mbwa, kunguru na wanyama wengine. Hapa neno namah lina 
maana ya chakula, yaani chakula wapewe mbwa, wenye dhambi, watu wa tabaka 
za chini, mateketezo, wagonjwa wa matende, kunguru, funza, chungu, na 
wanyama wengine kama hawa wa chui. Hizi ni Sheria za Amri ya Manu kuhusu 
kuwalisha viumbe hawa wa chini. Hukumu ya muhanga wa moto ni kusafisha 


107 


hewa ya jikoni na kutoa kafara za dhambi zinazofanyika bila ya kujua kwa 
wa wanyama wasioonekana. 


5. Ushirika watano wa dini ni wajibu wa ukarimu. Mgeni au atithi, kama 
anavyoitwa katika Sanskrit ni mmoja ambaye siku au tarehe yake ya kufika 
haijulikani. Sasa ni wajibu wa mtu kumkirimu mgeni anayekuja kwake ghafla, 
ni mwadilifu, ni mhubiri wa ukweli, “anakwenda kila pahala kuwafanyia watu 
mema, ni mtaalamu wakweli na mjuzi wa yasioonekana anaye usika na utakatifu 
au amri ya nne na ameiacha dunia, kwanza kwa kumpa yeye namna tatu za maji, 
padya,kuosha miguu yake, argha kukoga, na achamaniya kufyonza, tena kwa 
kumpa yeye pahali pa kukaa kwa heshima yote kwa sababu ya cheo chake, na 
mwisho kwa kumtumikia yeye kwa chakula, kinywaji na maakulati mengine kwa 
mapenzi na ukarimu. Tena hapo yeye ayasikilize hayo mafunzo ya dini na elimu 
ya kidunia, yanayopendelea kupata uadilifu, mali, matakwa na uokovu. Yeye 
aigeuze tabia yake na desturi zake kuzielekeza na mafunzo yake ya ukweli. 
Wakati huo watu, wafalme, na wengineo wanatakiwa wawe na heshima ile 
anayoonyeshwa mgeni. 


Wanafiq. 


Lakini yeye asimhishimu hata kwa maneno huyo anyehujumu Maan 
Matakatifu (Veda) na kufanya kinyume cha mafundisho ya Veda; kama kufanya 
vitendo vilivyokatazwa na kuvunda kwa uwongo pia ujanja kama wa paka, na 
kujikunja , kujificha na kukaa kimya ili kuiangalia njia ya panya na wanyama 
kama huyu, huwarukia wao kuwa na kuwa meza wao; hawa ni wale walio wakaidi 
na ushupavu wa dini, kiburi, ujinga, hata hivyo hayuko tayari kupokea mafunzo 
kutoka kwa wengine; hawa ni wadanganyifu, wascmao yasiokuwa ya maana 
kama wale wa siku hizi wenye kufuata falsafa ya Veda au wenye kusema kama 
Mungu “Sisi ni wenye kuweza na dunia ni ya madanganyo tu; Vedas na 
maandishi mengine ya dini na Mungu pia ni ya khiyalia,” na kama wale 
wanaopayuka; haya yote ni ya udanganyifu ambayo yanasimama juu ya mguu 
mmoja_nakumezwa kabisa, kama ilivyokuwa, katika kuabudu, lakini mara 
huurukia samaki kumua ili Kujitosheleza mwenyewe, Mwenye tabia ya kuipenda 
nafsi yake tu pia inayosaidiwa na watu wenye dini za kisasa (Vairagis) 
anayejinyima raha za dunia (Khakis) na washupavu wengine, wapotovu, 
wapinzani wa Vedas. Kwa, kuhishimiwa, wao huzic a kuwafanya watu wasiwe 
waadilifu. Wao wenyewe hufanya kazi zisizokuwa za heshima, huzizamisha 
adabu za wenzao katika bahari ya ujinga. (Manu. 4.30.) 


Akhlaki 
Uzuri wa wajibu tano zilizosemwa ni kuwa kufanya Brahma Yajna au wajibu 
kwa Mungu hukuletea climu, akhlaki, uadilifu, ustaarabu, na baraka nyingine, 


kufanya Agni hotra, mafusho ya moto huadhiri usafi wa hewa, mvua, na maji, na 
husaidia mvua kunyesha baraka juu ya dunia. Kwa maneno mengine, kuvuta 


108 


puumzi katika hewa safi, kuishi kwa usafi, chakula safina viinywajisafi hukuletea 
siha uzuri, akili, nguvu, ushujaa ambao huleta nguvu, mali matakwa na uwokovu, 
Inaitwa Deva Yajna au wajibu kwa kuumba vitu visivyokuwa na whai kama 
inavyo safisha hewa na vitu vyenginevyo- 


Wajibu kwa wakuu, au Pitri Yajna, ni dhahiri kuwa mtu anapo msaidia 
mama, baba, wenye hekima, mawalii, mabingwa, basi utaizidisha elimu yake, 
ambayo itamwezesha yeye kuweza kubagua ukweli na kuukataa uwongo. Sababu 
nyingine ya kufanya hivyo ni shukrani, kuwa ni sawa kuilipa utumishi wa baba na 
mama unawafanyia watoto wao na watoto kufanya hivyo kwa uhaba na mwalimu 
kumfanyia mwanafunzi wake katika kumulimisha. 


Matumizi ya Balivaishwadeva Yajna au wajibu kwa viumbe visivyoonckana 
imeshasemwa kabla. 


Hakuta kuwa na maendeleo katika nchi ikiwa hakuna wamisheni 
wakuzunguka (atithis). Safari zao kote nchi kuhubiri ukweli na kuusimamisha 
ukuaji wa ulaghai na kuwafanya watu wakae kila pahali ili wapate climu ya kweli 
nyumbani. Pia, ujumbe wao huwezesha kuwepo kwa dini moja baina ya watu 
wote wa dunia, Bila ya msaada ya watu hawa wa dini shaka za watu katika 
mambo mbali mbali haziwezi kuondoshwa, na bila ya shal kuondoshwa 
hapawezi kuwa na uaminifu kamili wa dini. [ko wapi furaha bila ya uaminifu? 


Kuamka Mapema 


Mtu lazima amke kwenye usiku wa manane au ni gharis ya nne ya usiku 
kabla ya jua kuchomoza, nenda usalani, tawadha, fikiria maisha ya kidini na ya 
nadilifu pia jaribu kuyatambua maradhi ya mwili, Mwombe Mungu Mweza, na 
katu usifanye kitendo kusicho cha halali - (Manu, 4,92.) 


Insafu ya Kulipiza Kisasi. 


Kwa sababu insafu 
athari yo yote inapofanyika. Kwa hivyo mjinga haogopi kufanya dhambi . Lakini 
uwe na hakika kuwa kutokuwa mwadilifu huendelea kukata mizizi yako ya 
furaha pole pole (Manu, 4,172.) Mpango wake wa kazi unaendelea kama 
ifuatavyo, (Manu, 4,174.) 


Muu dhalimu anayepita mipaka ya uadilifu, kwanza huwa tajiri kama tanki 


watu wengine mali zao kwa uwongo, madanganyo, ulaghai, yaani, kuipinga 
Veda; kuuhifadhi, uadilifu, hadaa na udhalimu mwingine; tena hapo yeye hupata 
utajiri, mali, chakula, kinywaji, mavazi, magari, cheo, heshima, maongozi; siyo 
yeye huwatisha adui zake kwa udhalimu; lakini mwishoni huangamia kwa natija. 
za udhalimu wake kama mti uliokatwa mizizi. 


Mazoezi ya Ukweli 
(Manu, 4,175.) Wacha mtu mtaalamu, anayeifuata dini ya kweli 


109 


ilisomeshwa na Vedas, ambapo mtu lazima ajiepushe na mchanganyiko wa 
mabaya na mazuri na aukubali ukweli na kuukataa uwongo, na kipi ni cha haki, 
na kuishi kwa njia ya ukweli na ya sheria, Somesha wanafunzi wake kwa adabu na 
haki. 

Amani na Watu kumi na Tatu. 

(Manu, 4, 180.) Wacha mtu ye yote asipinge, gombana au bishana na 
mwenye kujinyima au kasisi, pamoja na mwalimu au mfunzi mwenye tabia nzu 
pamoja na mkufunzi, pamoja na mjomba, pamoja na mgeni ambaye siku yake ya 
kufika au kuondoka hazi julikani pamoja na wanaokutegemea, pamoja na mtoto, 
pamoja na mzee, pamoja na mgonjwa, pamoja na daktari au mtaalamu wa 
Ayurveda, pamoja na majamaa au watu wa kabila moja, pamoja na mkwe (baba 
wa mume) na majamaa wengine, pamoja na rafiki, pamoja na mama, pamoja na 
baba, pamoja na dada, pamoja kaka, pamoja na mke, pamoja na mtoto wa kike 
na pamoja na watumishi. 


‘Watu Waovu Watatu 


(Manu, 4, 190.) Namna tatu za watu huzama katika bahari ya huzuni 
kutokana na vitendo vyao viovu kama mashua ya mawe inapotiwa baharini, viz, 
(1) Wale ambawo hawana utakatifu, ukweli na vitendo vyengine vyenye bidii, (2) 
wale ambawo hawana elimu (3) wale ambawo ni wapokeaji wakubwa wa zawadi 

ya 
iz0 zawadi pia pamoja nawo. 


i wanawazamisha na wale wanaotoa 
Utoaji_ wa mali-iliyopatikana kwa haki kwa hawo watatu waliotajwa 

humwangamiza mtoaji katika maisha yake na mpokeaji katika dunia nyingine. 

(Manu, 4, 193.) ikiwa kuna watu wa namna hiyo, wamekaaje hawo watu? 


(Manu, 4,194.) Kama yeye, anayetaka kuvuka kwenye maji marefu katika 
mashua ya mawe, huzama mpaka chini, basi wale watu wawili wajinga, mtoajina 
mpokeaji, wote huenda chini kwenye majimbo ya adhabu. 

Alama za Unafiki 


(Manu, 4, 195.) Mtu huyo ahisabiwe kuwa jambazi na mtu duni kabisa kama 
paka ambaye hafanyi kitendo cha uadilifu, lakini anawadanganya watu kwajina 
la dini, ambaye mwenye tamaa ya uchu au uchoyo, ambaye ni mlaghai, anayejidai 
kwa ukubwa wake mbele ya watu wa kawaida, ambaye ni muaji wa wanyama na 
mehukiaji wa binadamu, ambaye ana kuwa na usuhuba mzuri na mbaya. 


(Manu 4, 196.) Mtu huyo afikirie kuwa mtu wa chini kama korongo, ambaye 
ni mnyamuvu kupata umashhuri; ambaye yuko tayari kulipa kisasa cha kifo kwa 
mtu yo yote ambaye anaye msingizia kupotea kwa senti mbili; yeye ambaye ni 
jambazi wa kutosha kujisaidia mwenyewe ikiwa ni kwa hila, dhuluma, au kwa 
uhadaa; yeye ambaye hashindwi kwa ushupavu wa dini hata ikiwa ni wa upande 
wa kweli; na yeye ambaye anaudhuru uungwana, kutosheka,na ucha Mungu 
wa kudhihirisha tu, Watu kama hawa wenye sifa hizi zilizotajwa, ni wanafiki wa 
dhahiri. Wao wasiaminiwe kabisa au kufanyiwa wema. 


110 


Tharura za Kupata Uadilifu 


Wanaume na wanawake lazima wa kuuze uadilifu wao pole pole kwa ajili ya 
furaha ya dunia nyingine au baada ya maisha kwa kutompa maumivu kiumbecho 
chote kama mchwa anavyoijenga nyumba yake pole pole (Manu, 4, 238.) 


Kwa sababu, katika safari ya kwenda dunia ya pili hawezi mama, baba, 
mtoto wa kiume, au hata jamaa wa kabila moja atakayeweza kumsaidia: laki 
uadilifu tu peke yake utakuwa mwenzake, rafiki na msaidizi huko ndani. (Manu, 
4, 239.) 


‘Tazama, roho inazaliwa peke yake na hupata adhabu ya mauti. Peke yake 
hula matunda ya uadilifu ambayo ni furaha na ufisadi ni mateso (Manu 4, 240.) 


Lazima ifahamike al kwamba mmoja katika jamii huleta kitu kwa 
kufanya dhambi, na jamii nzima hukila hicho kitu. Mfanyaji wa dhambi peke 
yake tu hupata adhabu ya kitendo chake, lakini si waliokula naye - Mahabharat, 
Prajagar, (Ch. 33, 42.) 


Mw anapokufa, jamaa zake huacha mzoga wake juu ya ardhi kama donge la 
udongo na humgeuzia mgogo na kwenda zao nyumbani. Mtu hata mmoja haendi 
naye lakini uadilifu peke yake tu unamfuata kwenda dunia ya pili. (Manu, 4, 241.) 


(Manu, 4, 242.) Kwa hivyo mtu lazima aanze kutia nguzo za mali ya uadilifu 
kila siku ili kumsaidia katika maisha ya sasa na kujipatia heri katika maisha ya 
mbele katika dunia ya pili; kwa sababu, kwa msaada wa uadilifu mtu ataweza 
kuipita njia ya shida, au ni shida sana kuweza kuipit: 


(Manu, 4, 243) Pia kwa mtu ambaye dini ni muhimu, na anaye hifadhika na 
kufanya dhambi katika siku za mbele kwa kuwa mwadilifu, mara moja kwa 
uwezo wa uadilifu humpata Mungu ambaye umbo lake ni kama mwangaza na 
mwili wake kama mbingu, ni kama kusema. 


Kwa hivyo mtu anayefanya bidii daima, moyo - wenye huruma, mwenye akili 
zilizotulia, mwenye kujiepusha na watu wahalifu, ukatili, na mtu mwovu na yule 
aliye mwadilifu, hupata raha kwa kuweza kujimiliki mwenyewe na kwa kufanya 
zawadi ya elimu na baraka kwa wengine. (Manu, 4, 246.) 


Lakini lazima ifahamike akilini kuwa yeye anayeiba na dhambi nyingine 
zote, yeye anayesema, uwongo au anayeuzuia ukweli, ambayo inahakikisha na 
hufikiria mambo yote, ambayo ni mzizi wao mkuu, na ambawo unachukua na 
kufanya kazi zote: (Manu, 4, 256.) 


(Manu, 4, 156.) Kwa hivyo mtu lazima auache uwongo na ufisadi mwingine, 
ajaribu kupata maisha ya ukamilifu kwa kuweka kiapo cha utakatifu na kwa 
kuzituliza akili, na kujizoeza kuwa na nguvu, ambazo zitampa watoto wazuri 
kabisa na mali zisizooza. Mtu lazima ajiweke kama mwenye kutunza nguvu zake 
na kujiepusha na mazoezi maovu katika maisha yake. 


Mtu mwovu huzama kwenye dharau baina ya watu wazuri katika dunia, 
hupata sehemu kubwa ya mashaka. daima huzongwa na maradhi, na hawezi 
sana. (Manu, 4, 257) Hata hivyo, mtu lazima ajaribu kuishi kwa mujibu wa 


Raha na Maumivu. 


(Manu, 4, 159.) Kitendo cho chote hutegemea juu ya mtu m1 ine, kitendo 
hicho humfanya yeye aepuke kwa uangalifu, lakini cho chote kinamtegemea yeye, 
na kwa hayo yeye lazima ayazingatie kwa bidi 


(Manu, 4, 160.) Kwa yote yale yanayo mtegemea mwingine huleta maumivu; 
na yote yanategemea juu yake, wache yeye ajue kwa maneno machache iwe 
ufupisho wa raha na Maumivu. 


Mume na Mke 


Laki cho chote kile kinategemea juu ya mwingine, lazima ki 
kutegemeana; kwa mfano, kazi ya mwanamume na mke k 
hutegemea juu ya hawa wawili. Wao lazima watende kwa mujibu wa masikilizano 
katika amani ya daima, mwanamume anayemfurahisha mkewe, na mwanamke 
anaye mfurahisha mumewe. Wao katu wasigombane, au kuvunja kiapo cha ndoa, 
Mwanamke lazima afanye kazi za nyumbani kwa kumtii mumewe. Kazi za nje 
ziwe ni za mwanamume. Wao wajaribu kuhifadhiana ili wasijekuangukia tabia 
mbaya. Hii iwe sheria ya mtu na mkewe. Ndoa inapofungwa, mtu na mkewe 
huwa, kama walivyokuwa, wameuzwa kila mmoja kwa mwenzake, haya ni 
kusema cho chote kile kilichopo katika miili yao kutoka kichwa mpaka miguu, 
ikiwa ni ishara, ubembelezi au nguvu na yote kama viungo vya umbo, ni vyao kwa 
Wao katu wasifanye kitendo cho chote bila ya kukubaliana. Vitendo vya 
kuvunja moyo zaidi ni umalaya, ukahaba na dhambi nyinginezo kama 
hizi, Hata fikira za mbali kabisa za vitendo hivi visifikiriwe akilini. Mtu lazima 
atosheke na mke wake, na mwaname kwa mumewe. 


Wajibu wa Ma-Brahmin Katika Maisha. 


Ikiwa wao ni Brahmins, mwanamume lazima awasomeshe watoto wakiume, 
na mkewe mwenye climu, awasomeshe watoto wa kike. Wao wawafanye 
wanafunzi wao kuwa wataalamu na wenye ujuzi mwingi kwa nasaha na hutoba 
zao. Mwanamke lazima aheshimiwe kama malaika na mumewe, na mume pia 
aheshimiwe na mkewe vile vile. Kwa muda wote ule wao wako katika mazaoezi 
katika Gurukul au skuli, wao wamheshimu mwalimu wao kama baba na mama, 
‘Waalimii pia lazima wawatendee wanafunzi wao kama watoto wao wenyewe, 


Shahada za Mwalimu wa kiume na Kike. 


1. Pandit au mtu mwenye hekima ni yule mwenye elimu ya nafsi yake: 
ambaye amejishughulisha na kazi muwafaka, kama kuwa, yeye ni mtu wa maana 
daima na si mlegevu, yeye haathi ‘wa raha na maumivu, faida na hasara, sifa 


112 


na kutokupata sifa; ambaye ni thabiti daima katika mazoezi ya uadilifu, na 
ambaye akili yake haivutiki kwa kuona vitu vizuri ambavyo hupendeza akilini 


2. Ni wajibu wa lazima wa mtu mwenyc busara kuzifanya kazi za uadilifu, 
si kufanya maovy, asijisogeze mbali kutoka kwa Mungu, Veda, mazoezi ya kweli, 
na kuwa na uaminifu thabiti katika Mungu na dini. 


3. Ishara ya, kwanza ya mtu mwenye busara ni ile ambayo inamwezesha 
kufahamu jambo gumu kwa urahisi na upesi; kuwa yeye amesoma, amesikia 
maelezo yake, na ameyafikiria maandishi ya kidini kwa muda mrefu; kuwa yeye 
anajitolea kufundisha wenzake kile anacho kijua yeye ili wenzake wafaulu, 
kuwa yeye hafanyi jambo lo lote lenye kumletea faida yeye peke yake; na yeye 
hatoi maoni yake katika mambo ya wengine bila ya kuulizwa na bila ya ujuzi wa 
saa iliyo sawa. 


4. Mtu mwenyc busara na mtaalamu ni yuleambaye hataki kupata faida ya 
bure, ambaye hasikitiki akipata hasara ya kitu, na ambaye hakereki wala 
hahuzuniki_katika wakati wa dhiki 


5. Mtu mwenye busara ni yule ambaye ni bingwa katika mipango yote ya 
climu na udadisi, yeye ambaye anaweza kufasiri maudhui ya maandishi 
matakatifu kwa hekima, na yeye ambaye anaweza kucleza maana ya kweli ya 
elimu na sheria na kitabu chenye mubtasari wake bila ya shida 


6, Mtu lazima aitwe pandit au mwenye busara, ambaye ufahamu wake uko 
katika hali kuafikiana na fikira za kweli ya maandishi ya dini, ambaye ujuzi wake 
unafanana na amri za hoja. na ambaye habaribu tabia na adabu za watu 
waadilifu. wanaoitwa Aryas (bora) katika Sanskrit. 


Po pote pale penye watu kama hawa, wote wanaume kwa wanawake, 
kusomesha maendelezo ya climu, dini na uadilifu hawajua mwisho wake; na 
inaleta raha ya kuendelea ya maisha kote mj 


Beti hizi zote 6 zilizotolewa kutokana na Vidur Prajagar ya Udyoga Parva ya 
Mahabharat sura ya 33. 


Alama za watu wasiofaa na wajinga. 


(Vidur Prajagar ya St. Vidur, Udyoga Parva, Mahabbarat, chap. 33.) Wao 
wanakusudia: 1. Watu wenye busara huwaita mpumbavu, yeye ambaye hajasoma 
wala hajasikia kufanuliwa kwa kitabu au maandishi yo yote, yeye ambaye 
anajiona, yeye japokuwa ni maskini, hufanya maazimio makubwa, na yeye 
ambaye bila ya kutia mkono wake kwenye kazi yo yote, kufikiria kujipatia hazina 
za mali, 2. Yeye ni mjinga na anahesabika kuwa ni mbaya miongoni mwa watu, 
yeye huingia kwenye watu au majumbani mwao bila ya ruhusa au kualikwa, 
kutaka kujiweka ju kila pahali, husema sana kwenye watu bila ya kuombwa 
kufanya hivyo, na huamini katika, jambo lisilo sadikika au mtu asiye sadikika. 


Nehi yenye watu kama hawa wanaofanya kazi ya ualimu na wahubiri, 


13 


wafundishaji na watukufu, mara hufunikwa na kiza cha ujinga, na huhujamiwa 
na hofu ya dhulma, ushenzi, ugomvi, chuki, hupasuka na chembe, kuzidi huku 
huleta adhabu ya umasikini. 


(Vidurprajagar. ch. 40.) Zina maana: Makosa saba ya wanafunzi ni uvivu, 
ulezi, ya dunia au kujiambatanisha na vitu vya dunia, kujifanya kigugu au kusema 
mengi, kutoa au kusikiliza hadithi za uwongo, kutotulia au ulegevu katika 
masomo, majivuno na kujipendelea nafsi yake tu. Wanafunzi kama hawa hawezi 
kufuzu katika kujipatia elimu. 

Vipi mtu mwenye tamaa ya raha, ataweza kupata baraka za climu? [ko wapi 
raha ya mtu ambaye amejitolea kuipata elimu? Kwa hivyo mpenda raha awache 
tamaa ya kupata elimu, na mwanafunzi lazima aiondoshe fikira hiyo akilini 
mwake raha za akili, Hakuna njia nyingine ya kupata elimu. 


Nguvu ya kupata Elimu. 


Wao peke yao ni vijana wa kweli na huwa wenye elimu, ambawo 
wanajiwekea heshima za kweli, na wanaweza kuzizuia akili zao, na hawajapata 
kupoteza udume wao au manii. Kwa hivyo mabwana na mabibi lazima wawe na 
sifa kubwa, Mabwana lazima wachukue hadhari zile ambazo zitawafanya 
wanafunzi wao wazoe ukweli, adabu, wajiheshimu, mazoezi ya ukweli, 
uungwana, kuweza kuzizuia akili zao, utu na sifa nyingine nzuri; na kuwasaidia 
kuijenga miili yao na nguvu zao za dini kuwa madhubuti na kuwa wataalamu 
mashuburi katika Veda zote na maelezo yao mengine. Wao lazima wawe hadhir 
kuwaziwia wanafunzi wao kuegemea tabia mbaya na kuwafundisha wao kwa 
bidii na uangalifu. 


Wanafunzi lazima wawe wenye adabu, watulivu, wenye heshima kwa 
waalimu wao na wanafunzi wenzao, wenye fikra nzuri, wenye jitihada, na 
kufanya kazi kwa bidii ili wajipatie elimu, kubaleghe na kujipatia sehemu yao 
hima na moyo wa kuwa waadilifu. Hizi ndizo sifa na wajibu wa Brahmins. 
Wajibu wa Kshatriyas 


Wajibu wa wale wenye tabaka 
wajibu wa ufalme. 


Wajibu wa Vaishyas. 


kijeshi utaclezwa katika s 


inayoeleza 


mahitaji_ ya vitu; kwenda nchi za kigeni, kuanza kazi zenye faida; kuchunga 
ngombe; kuendeleza ufugaji, viwanda na sanaa; kuzidisha utajiri wa nchi kutumia 
pesa kuendeleza elimu na dini; kuwa ukweli, mwaminifu, kuwa mwadilifu katika 
biashara; na kuvitunza vitu vyote ili visije kupotea bure. 


Wajibu wa Shudras. 
Wajibu wa mfanya kazi au watu wa tabaka la chini wawepo nyumbani 


114 


kufanya kazi za namna zote, wawe mafundi wa sanaa ya mapishi, kuwatumikia 
na kuwasaidia watu wa tabaka lile walilozaliwa tena, na kujipatia maisha yao 
kutoka na mikono yao. Watu wa tabaka hili wawapatie wasaidizi hawa chakula, 
kinywaji, nguo, pakukaa, na kila kile kinacho hitajika katika harusi zao au 
kuwapatia chakula kutokana na malipo yao ya mwezi. 


Tabaka nne hizi ziishi kwa usalama, kwa kufahamiana, wawe marafiki, na 
wawepo pamoja kwenye raha na kwenye shida zao, faida na hasara pia. Wao pia 
wajishughulishe kwe mali na akili k serekali na watu pia, 


Makosa ya Mume na Mke. 


Mtu na mkewe katu wasitengane. 


Kunywa pombe, kujishirikisha na wahalifu, kujikimbiza na mume, kusafiri 
kwenda ngambo kwa kutoa sababu ya kwenda kutoa heshima kwa mashekhe wa 
uwongo, kulala na kuishi katika nyumba ya mtu mwingine ni makosa sita ambayo 
humletea aibu mwanamke aliye olewa. Pia pana makosa ya wanaume (Manu, 9, 
13) 


Kutengana kwa mume na mke ni wa namna mbili; Kwenda kufanya biashara 
nchi nyingine. 2. Kufa. Dawa ya mtengemano wa kwanza ni mtu lazima aende na 
mkewe aendapo nchi nyingine kufanya biashara. Hasa ni kusema mtengamano 
wao usiwe wa muda mrefu. 

Koa Tena. 

Q.  Wanaume na wanawake lazima wafunge ndoa mara nyingi? 

A. Si mara moja na wakati mmoja ic. katika urefu wa maisha yote. 
Q._Lazima ziwepo ndoa nyingi wakati mbali mbali? 

A. Ndiyo; kwa mfano, (Manu, 9, 178.) 


Wanaume na Wanawake ambawo ndoa yao ilifanywa tu, 
hawajaonana kimwili, i.e. wanawake kuwa bikira na wanaume hawi 
ya uchu, lazima waoe tena. Wanaume na wanawake wa tabaka ya kisi 
wafanyi biashara, ambawe wameonana kimwili basi lazima wasioe tena baada ya 
kifo cha mwenzi wake. 


Q. Kuna ubaya gani kufunga ndoa tena? 


A.1. Kutakuwa na mapenzi haba baina ya mume na mke: kwa sababu watawacha 
wenzi wao wanapopenda na kuanza kushirikiana na wengine 2. Wanapooa baada 
ya kifo cha wenzi wao, wao watachukua mali za wakwe zao, na jamii zao 
wataanza na ukhasama pamoja 3. Jamii nyingi zenye ukoo mzurizitaangamiana 
kuharibika kabisa, na mali zao zinatapotca na upepo. 4. Uadilifu wa utakatifu wa 
wake na wanaume utaangamizwa. Haya na mengine kama haya ni mabaya 
yanayofuatana kufunga ndoa tena au uwingi wa ndoa. Hata hivyo haya 
yasifuatwe na tabaka ya kuzaliwa tena au tabaka ya juu. 


ms 


Q. Ukomo wa tabaka pia utaangamiza jamii, Wanaume na wanawake 
wataangukia zinaa na ufisadi mwingine, na watatoa mimba na dhambi ny’ 
mbaya. Hata hivyo ni bora wao waoe tena. 


A. La; hata. Ikiwa wanaume na wanawake watapendelea kuishi maisha ya 
utakatifu: hapata kuwa na uhalifu. Kuendelea na utakatifu wao mambo 
yanaposita kuwa ya manufaa, wao wanaweza kuchukua mtoto wa kiume wa 
tabaka lao kulea, ikiwa watapenda kufanya hivyo. Itazuia watu kuzini. Ikiwa wao 
hawawezi kuweka utukufu wao, wao wanaweza kupata watoto kwa ndoa ya 
niyoga (muungano wa muda maalum wa ndoa). 


Niyoga 
Q. Nini tafauti baina ya - kuoa tena na niyoga? 


A. Kama katika ndoa, bi harusi huacha paa la wazazi wake na kuishi katika 
nyumba ya bwana harusi, na kuwa hana hasa uhusiano na baba yake, basi katika 
niyoga mjanc huishi katika nyumba ya bwana wake aliyekwisha kufa. 2. Watoto 
wake wa kiume hurithi mali ya bwana wake aliyekwisha kufa, Wao hawahesabiki 
kuwa ni watoto wa kiume mume wa mama yao, wala wao hawawezi kushika jina 
lake au kuwa la jamii yake. Wala yeye hatakuwa na uwezo wo wote juu yao. 
Lakini wao watajulikana kama ni watoto wa mume wa mama yao aliyekufa, na 
kuwa katika jamii hiyo, na mali zao wao watarithi, na hiishi katika nyumba hiyo. 
3, Wanaume na wanawake waliooana wao lazima watasaidiana, lakini wanaume 
na wanawake walioungana kwa niyoga kwao si lazima kufanya hivyo. 4. 
Muungano wa wanaume na wanawake waliooana ni wa daima mpaka kufa kwao; 
lakini wale walioungana kwa niyoga, huvunjika huo mwungano baada ya wao 
kuisha kupata watoto. 5. Wanaume na wanawake waliofunga ndoa hufanya kazi 
zao za nyumba pamoja kwa sababu ya kuwa na nyumba hiyo moja tu; lakini 
wanaume na wanawake walioungana kwa niyoga hufanya kazi za0 nyumba a0 
mbali mbali, 


Q. Sheria za ndoa na niyoga ni sawa, au mbali mbali? 


A. Kuna tafauti kidogo: Tafauti kidogo zimeshaelezwa hapa juu. Na nyingine 
ni: Wanaume na wanawake wanaoungana kwa ndoa wanaweza kupata watoto 
10; lakini katika mwungano wa niyoga wanaweza kupata watoto 4 tu, na sizaidi. 
Kama akdi hufungwa ya vijana na wanawari, basi hata katika niyoga akdi 
hufungwa ya mjane wa kike na kiume. Kijana na mwanamwari hawawezi 


kuungana kwa niyoga. Si kama watu wawili wanaoishi kwa pamoja daima, 
mwanamume na mwanamke walioungana kwa niyoga hawaishi pamoja. Wao 
hawaonane isipokuwa wakati wa mwanamke anapo weza kushika mimba. Ikiwa 
mwanamke anafunga akdi ya niyoga kwa faida yake, yeye atengane na 
mwanamume.wake wakati wa mimba yake ya pili. Ikiwa mwanamume anafunga 
akdi ya niyoga kwa faida yake mwenyewe basi mwungano wake pia uvunjike 


katika mimba ya pili pia. Lakini mwanamke huyo huyo awalee watoto kwa muda 
wa miaka miwili au mitatu na kisha atamrudishia mwanamume hawo watoto. 


116 


Kwa hivyo, mjane mwanamke anaweza kuwalea watoto wawili wa mwanamume 
na watoto wawili kwa kila mwanamume aliyeungana naye kwa niyoga. Pia mjane 
wa kiume anaweza kuwalea watoto wawili wake na wawili wa kila wajane 
4. Kwa hivyo, watoto kumi wanaweza kupatikana kwa mwungano wa watu 
wawili, kama Veda inavyopendelea. (Vide. Rig. X. 85. 45.) 


Ina maana: Ewe mtu, uliobarikiwa kwa mali na nguvu za kuweza kupata 
watoto, mfanye mwanamke huyu aliyeolewa awe na furaha au mjane huyu wa 
kike awe na furaha na awe na watoto wazuri. Pata watoto 10 kutoka kwa 
mwanamke huyu aliyeolewa na mhesabu kuwa kama mtu wa kumi na moja wa 
jamii hii, Ewe mwanamke, wewe pia, lazima uzae watoto kumi kwa mwanamume 
‘aliyeoa au wa niyoga na mhisabu yeye kuwa ni mtu wa kumi na moja wa jamii. 
Kwa mujibu wa ubeti wa Veda, mwanamume na wanawake wa takatifu wa jeshi 
na pia wa tabaka za wafanya biashara katu wasipate zaidi ya watoto 10; kwa 
sababu, uwingi wa watoto, huonyesha udhaifu wa miili yao; kutofahamu haraka, 
maisha mafupi: na pia baba na mama wa watoto hawa pia huwa wadhaifu, 
hawaishi sana, na huweza kupata maradhi, na kupata taabu nyingi katika maisha 
ya uzee. 


Q. Huu mwungano wa niyoga ni kama kuzini, 


A. Mwungano wa mwanamume na wanawake waliyekuwa hawajaona unaitwa 
zinaa, pia ikiwa mwanamume na wanawake wanaoungana bila ya niyoga pia 
zinaa. Kwa hivyo, inaonyesha dhahiri kuwa si zinaa ikiwa ndoa imefungwa basi 
pia ikiwa akdi ya niyoga imefungwa kama inavyotakika basi pia si zinaa. Kama 
ilivyokuwa si zinaa, dhambi au aibu katika mwungano wa wi 
wanawake wanapooana kwa mujibu wa sheria za kidini, kwa hivyo pi 
kuwa si zinaa, dhambi au aibu katika mwungano wa niyoga ikiwa umefanywa 
kwa mujibu wa sheria za Veda na maandishi matakatifu. 


Q. Ni kweli. Lakini inaonyesha kama ni vituko yya malaya. 


A, La; kwa sababu kumwingilia malaya huwa haina idhani sheria za dini 
kumteua mwanamume. Lakini sherehe za niyoga inaungwa mkono na she 
kama ya ndoa. Pasiwe na aibu katika kuing) 
mwanamke walio unganishwa kwa niyoga kama inafungwa ndoa ya harusi. 
‘Wanao zini wanaume na wanawake watengane navyo vitendo vya kihalifu. 


Q. Sisi tunaona dhambi katika mafundisho ya niyoga. 


A. Kwa nini hamwoni dhambi katika ndoa, ikiwa mnaiona katika desturi za 
niyoga? Kwa hakika ni dhambi kuzizuia sherehe za niyoga. Kwa sababu, kwa 
mujibu wa sheria za tabia katika maumbile ya Mungu, mvutano baina ya 
wanaume na wanawake hauwezi kuzuilika ila kwa watu wale walio kubali 
kujitolea kuyawacha ya dunia, ambawo ni wataalamu, na ni wafuasi wa yogi 
Kwani wewe huoni kama ni dhambi kutoa mimba, kuangamiza mtoto aliyekuwa 
tumboni mwa mama yake na masha ya wajane wa kike na kiume? Kwa sababu, 


117 


ikiwa wao wangali vijana, wao lazima watapendelea kupata watoto na kufurahia 
mambo ya uchu; lakini ikiwa haya yatazuiliwa na serekali au na tabaka zao, ba: 
wao watafanya vitendo viovu na vya dhambi kwa siri. Njia iliyopo ya kuzuia 
umalaya na zinaa na uovu ni ile tu ya kujizuia na tamaa za uchu, la kukataa 
mwungano ~ kufunga ndoa tena au niyoga. Ikiwa itawezekana, basi ni vyema na 
uzuri, Lakini ikiwa hapatakuwa na watu wenye hima za utakatifu, basi wao 
waoane tena na kuruhusiwa kufunga akdi ya niyoga wakati ule unaotakikana, 
Tena hapa itawezekana kuuangamiza umalaya na kuweza kupatikana utu kwa 
njia iliyo sawa ya mapenzi na kuzaliwa kwa watoto walio wazuri. lakomesha 
kabisa na kuleta mwisho wa dhambi za kutoa mimba. Zinaa ipo baina ya 
wanaume wa tabaka la chini na wanawake wa tabaka la juu,na umalaya wa 
makahaba na wanawake waliokuwa hawana maana kwa kuwaharibu wanaume 
wazuri, uharibifu wa jamii za watu wa juu, kuusimamisha uadilifu, mashaka ya 
wanaume na wanawake, utoaji wa mimba na dhambi nyingine kama hizi 
huondoshwa kwa kuwepo kwa ndoa na niyoga. Kwa hivyo kuwepo kwa niyoga 
kupendelewe. 

Q. Sherehe gani ziwepo katika akdi ya niyoga? 


A. Sherehe za niyoga ziwe kama za ndoa. Kama harusi, mwungano wa niyoga 
lazima ubarikiwe na kukubaliwa na watu wazuri na jamii zote.mbili pia. Kwa 
mfano, mwanamume na mwanamke wanapotaka kuungana kwa niyoga, wao 
lazima waweke ahadi hiyo mbele ya jamii zao kuwa wao wanafunga akdi ya 
niyoga, kwa sababu ya kuzaa watoto, na wao watatengane baada ya kumaliza 
kazi hiyo. 


Tkiwa wao bado wataendelea mwungano baada ya hapo basi wahesabiwe 
wenye dhambi na wanaweza kutiwa adabu na watu wao au na serckali. Wao 
waonane mwezi mara moja ili wapate watoto. Baada ya kushika mimba wao 
wataishi miaka yao mbali mbal 


Q. _Niyoga lazima ifanywe katika kabila yake mwenyewe au baina ya watu wa 
tabaka mbali mbali? 


A. Mwanamke lazima aingiane katika niyoga hasa na mtu wa tabaka lake, au 
aliyekuwa mtukufu zaidi kuliko yeye; kwa mfano, mwanamke wa tabaka ya 
wafanyi biashara afanye akdi ya niyoga mwanamume wa tabaka la mfanyi 
biashara, jeshi au tabaka mwanamke wa tabaka la kijeshi, na 
mwanamume wa tabaka hiyo hiyo kama yeye mwenyewe au wa tabaka la 
wakasisi; mwanamke wa tabaka la Ki-Brahmana, mwanamume wa tabaka la Ki 
Brahmana. Sababu hasa ni kuwa uzazi lazima uwe wa wanawake wa tabaka lile 
lite au wa tabaka la juu zaidi, lakini si kwa tabaka lililo chini zaidi ya tabaka lake. 
Sababu hasa ya kuwaumba wanaume na wanawake ni kueneza kabila au aina za 
watu walioungana katika ndoa au niyoga kwa mpango unaotueleza dini au 
mafundisho ya Vedas. 


Q._ Nini dharura ya niyoga kwa ajili ya mwanamume, kwa sababu yeye anaweza 
kuoa tena? 


118 


A. Sisi tumeshaeleza kuwa wanaume na wanawake wa tabaka la walilozali 
tena wanaruhusiwa na Vedas na maandishi mengine matakatifu kuoa lakini mara 
moja, na si mara mbili. Ndoa ya vijana na wanawari inafungwa kwa haki, lakinisi 
haki au uadilifu ndoa iliyofungwa baina ya mjane wa kike na kijana aliyekuwa 
hajaoa, au ndoa baina ya mwanamwari na mjane wa kiume. Mwanamwari hataki 
kuolewa na mjane wa kiume basi hata kijana naye hataki kumwoa mjane wa kike. 
Mwanamwari hamtaki mtu aliyekwisha kuoa kuwa mume wake, wala kijana 
hamtaki mwanamke aliyekwisha kuolewa, wanaume na wanawake itawabidi 
waungane kwa niyoga. Ni sawa kuwa wale waliiofanana ndiyo wanaooana kama 
kwa mifano iliyokwisha kuelezwa hapa juu. 


Q. Jee kuna ‘maamrisho ya Vedas kwa akdi ya Niyoga kama yaliyopo ya ndoa? 
Vedas na Niyoga. 


A. Kuna maamrisho mengi kuhusu Niyoga. Tazama’ hapa na yasikilize. 
Inasema Rig. Veda, Mandala X, Sukta 40 na Mantra. 


Ashwina: Ewe mwanamume na mwanamke, vidhaveda: Kama ni mjane wa 
kike: Akrinute: huzaa watoto kwa vizuri, devaran: kwa mume wake wa pili na, 
yosha: mwanamke aliyeolewa, maryam: Kwa mume wake, sadhasthe: kwa kulala 
na yeye katika kitanda kimoja napahali pa moja, basi wewe pia ufanye hivyo. 
Ulipata wapi vitu vyako - bhipitwam karatah: na katika wakati gani, kuhoshatuh? 
‘Wewe unaishi wapi? Pako wapi pahali papo pa kulala, - ko vam shayutra? Wewe 
ni nani na ipi ni nchi yako? 


Q._ Ikiwa mtu hana ndugu mdogo wa kiume basi mjane wake atafunga akdi ya 
niyoga na nani? 


i neno devara halina maana 
asema nini kuhusu haya. 


A. Na mume wake wa pili, anaitwa deva: 
hiyo wewe unayo amini kuwa. Tazama, Nirukta 


Devara. 


Devara ni yule ambaye ni mume wa pili wa mjane; ikiwa yeye ni ndugu yake 
mdogo mumewe, au yeye ni wataka ile ile aliyo huyu mjane, au wa tabaka 
Kwa ufupi, devara ni yule ambaye yeye anajiunganisha kwa akdi ya niyoga. 


(Rig. 10, 18, 8.) Ewe mwanamke mjane, kata tamaa zote za mume wako 
aliyekufa tafuta na mchukue mume mwingine baina ya wanaume wanaois 
yatie akilini na ifuate sheria, ikiwa mwungano wa niyoga umefanywa kwa faida ya 
kumwoa tena mwanamume, mtoto anyezaliwa katika mwungano wa niyoga 
atakuwa yeye, na ikiwa uhusiano wa niyoga umefanyika kwa faida yako wewe, 
mtoto atakuwa wako. Hata hivyo amini katika sheria hii, na mwache 
mwanamume anayeikubali niyoga afungamane nayo. 


119 


(Atharva 14.2.18.) Ewe mwanamke, ambaye hampi taabu mumewe na mume 
wa pili, anayejinadhifisha kuwa na huruma kwa nyumbani: wanyama, mfuasi na 
mtii kwa sheria za dini, kujaliwa na uzuri na elimu, kubarikiwa na watoto 
‘wanaume wazuri, wajukuu wakiume na majamaa wengine, mama wa watoto wa 
kiume walio shujaa na werevu, wanaelekezana na mume wa pili, 
raha kwa mume au mume wa pi 


Manu juu ya Niyoga. 
Yeye anasema, (9,69.) Ikiwa mwanamke bila ya kumjua mume wake huwa 

mjane, ndugu mdogo wa mumewe aliyekufa anaweza kumuoa. 

Q. Mara ngapi mwanamume au mwanamke anaweza kufanya akdi ya niyoga? 


Pia, majina gani hupewa waume wa mwanamke aliowapata kwa niyoga? 


(Rig X, 85,40.) Ewe mwanamke, jina la kwanza: mume, aliyekuoa wewe, ni 
‘soma’ kwa ulainifu wake na sifa nyinginezo, zile za mume wa pili uliyempata kwa 
niyoga ni ‘gandharva’ kwa kuwa yeye amemjua mke mmoja tu, na yule mume 
watatu uthara: baada ya haya mawili ni kwa uadilifu wa joto la mapenzi, na 
waume waliobakia yako kutokana na turiya kutoka wa nne mpaka wa kumi na 
moja uliowapata kwa niyoga kuendelea kwa majina ya wanaume ‘manushyaja’. 
Kwa mfano, kwa mijibu wa ubeti, Rig. X, 85, 45, mwanamke anaweza kuwa na 
waume moja baada ya moja mpaka wawe kumi na moja kwa njia ya niyoga. 


Q. Kwa nini sisi tusichukue neno ‘ekadasha’ kuleta maana ya watoto wanaume 
kumi na wakumi na moja kuwa mume wa mwanamke? 


A. Ikiwa wewe utafasiri ubeti wa eda hivyo, basi kutatokea mapinzano. 


Pia mwanamke hawezi kupata mume wa pili kwa mujibu wa tafsiri yako. 


Anasema (Manu, IX, 59, 58, 159.) Mjane mwanamke anaweza kuchukua 
mwungano wa ndoa ya niyoga na ndugu mdogo au mkubwa wa mumewe 
aliyekwisha kufa kutokana ukoo wa kufikia daraja ya sita, mwanamume wa 
kabila yake, au aliye wa tabaka la juu. Lakini mwungano wa niyoga ubarusiwa 
pale mjane wa kiume na wa kike wanataka kuzaa watoto katika niyoga kwa 
sababu wao hawakuweza kuzaa kabisa. Kwa maneno mengine, kutoweza kuzaa 
watoto, mwungano wa niyoga unaweza kufanywa baina ya mwanamke na ndugu 
wa mumewe mdogo au mkubwa kwa sababu ya kupata watoto. Lakini hawa 
walioungana wanaingiliana ki miwili kwa kujipatia furaha za uchu tu baada ya 
kuzaliwa kwa watoto, basi wao lazima wasihishimiwe. Wakati wa mkataba wa 
mwungano wa niyoga unakwisha kwa ishara ya mimba ya pili. Wao wasionane 
tena baada ya hapo. Ikiwa mwungano wa niyoga unafanywa kwa faida za wote 
wa wili, basi lazima umalizike baada ya mimba ya nne. Kwa vizuri, watoto 10 


120 


wanaweza kupatikana kwa mwungano uliotajwa hapa juu. Baadaye kuingiliana 
kimwili kati ya wanaume na wanawake inahesabiwa kuwa ni uchu, na wao 
hudharauliwa. Pia ikiwa wanaume na wanawake waliofunga ndoa na 
wakaendelea kuingiliana kimwili baada ya mimba kumi wao pia hudharauliwa na 
kufikiri vibaya na wenye uchu. Ukweli ni kuwa, ndoa na niyoga hizi zote ni za 
kuleta watoto tu lakini si za raha ya uchu tu kama wanavyofanya wanyama. 


Q. Jee niyoga ya mwanamke hufanyika baada ya kifo cha bwana wake au hata 
anapokuwa hai? 


A. Pia hata anapokuwa hai; Mwanamume anapojiona kuwa yeye hawezi 
kupata watoto, yeye lazima ajikere kwa kumwachia mkewe kwenda kwa 
mwanamume mwingine, kwa kusema: Ewe mwanamke mwenye bahati, mwenye 
fa, sasa fanya mtafute mwingine: kuliko mimi, kwa sababu wewe 
ya mtoto kutoka kwangu. Lakini yeye amtumikie mume wake wa 
ndoa kama kawaida. Na kwa namna hiyo hiyo, mwanamke aliyekuwa na 
maradhi, na shida zingine, na anapojiona kuwa yeye hatoweza kuzaa watoto, 
lazima amruhusu mumewe kuungana na mwingine, kwa kusema; Ewe bwana 
‘wangu, sasa kata tamaa zote za kupata watoto, kutoka kwangu, na kuingia katika 
mwungano wa niyoga na mwanamke mjane mwingine na upate kuzaa watoto 
wako mwenyewe. Niyoga ilifanywa na wake wa mfalme Pandu, Kunti na Madri, 
na wanawake wengine wazce. Pia, Vyasa alifanya mwungano wa niyoga na wake 
wa kaka zake, Vichitravirva na Chitrangada, kwenye mauti zao na kupata 
Dhritrashtra juu ya Ambika, Pandu juu ya Ambalika, na Vidur juu ya mfanyi 
kazi wa kike. Hizi na kama hizi ni dalili dhahiri za itikadi za niyoga. 


Manu anasema IX, 76. Mwanamke aliyeolewa anangoja mume wake kwa 
muda wa miaka minane ikiwa yeye amekwenda kwa ajili ya kutafuta elimu miaka 
anamgonja ikiwa yeye amekwenda kutafuta umaarufu, na anamgoja miaka 3 
ikiwa yeye amekwenda kutafuta mali na vyenginevyo. Baada ya kumalizika 
miaka hiyo yeye lazima apate watoto kwa akda ya niyoga. Anaporudi mume 
wake wa ndoa, basi mwungano wa niyoga ukatike. 


(Manu, 9.80.) Sheria hizo hizo zinaambatana na wanaume wazuri. Kuwa 
mwanamume anaweza kuishi na mkewe kwa muda wa miaka 8 ikiwa yeye ni tasa, 
fe. yeye hajachukua mimba tokea kuolewa mpaka kufikisha miaka 8. 
watoto wamekufa basi angoje miaka 10, angoje kwa miaka kumi na m 
mkewe anapozaa anazaliwa mtoto mwanamke; na asimgoje kabi 
mkewe ni mfidhuli; na baada ya miaka hii yote yeye lazima apate watoto kwa 
mwanamke mwingine kwa njia ya akdi ya niyoga. Ikiwa mwanamke anamwona 
mume wake ni dhalimu sana, basi yeye amwache na afanye niyoga na bwana 
mwingine na kuzaa watoto wa kumrithi mume wake wa ndoa mali zake. Hizi ni 
amri na sababu za Swayamvara na ndoa za niyoga, ambazo watu lazima 
wazifuate ili jamii zao ziweze kuwa bora. 


121 


Urithi 


Kama watoto wa wanaume na wanawake waliofunga ndoa, wanaitwa 
aurasa, basi pia wale watoto wa niyoga wanarithi mali za baba zao. 


Sasa, wanaume na wanawake, lazima wafahamu kuwa shahawa ya mwana 
mume na mwanamke ni vitu vyenye thamani sana. Yo yote anaye vipoteza vitu 
hivi vya kuleta maisha kwa kuwaendea malaya au kwa mwanamke usiyemjua au 
kwa kwenda kwa wanaume wahalifu, ni mjinga mkubwa. Hata wakulima wajinga 
na wafanya kazi wa mashambani hawapandi mbegu zao ila mashambani mwao 
au bustanini mwao tu, Ikiwa mbegu za mboga zina thamani kama hii, na hata 
wakulima wajinga wanaifuata sheria hiyo kwa bidii, basi hakuna mjinga mkubwa 
zaidi kuliko huyo anyezitupa mbegu za mti wa binadamu katika shamba bay: 
kwa sababu yeye hawezi kupata matunda yake baadaye. Pia, ‘Atma vai jayate 
putrah’ anasema kuhusu maandishi ya Brahmana. Ni maana kuwa, Roho 
inazaliwa katika mtoto wa kiume, 


mnazaliwa kutokana kwenye mbegu ya kila kiungo na moyo. Kwa hivyo nyinyi ni 
roho yangu, Nyinyi hamtakufa kabla mimi! Bora nyinyi muishi miaka 100. Ni 
dhambi kubwa kupanda katika danguro na mashamba mengineyo ya dhambi 
ambamo mnatoka vi wili wili vya watu wenye uadilifu na masharifu, au kuzifanya 
shamba nzuri kuwa na mbegu za uhalifu. 


Hoja ya Ndoa 


Q. Kwa ninisisi tufunge ndoa? kwa sababu ndoa huwaletea taabu wanaume na 
wanawake na kujilazimisha kujiziwia na kupata maumivu. Kwa hivyo, wao 
waishi pamoja ikiwa yapo mapenzi baina yao; na ikiwa mapenzi yamekwisha wao 
watengane. 


A. Ni tabia ya wanyama na ndege, na si ya binadaru. Ikiwa ndoa usiwepo 

mii za watu, 1. Kazi nzuri za jamii zitaangamia. Hapa atakaye mtumikia 
mwenzake, 2. Zinaa itazidi sana, na watu wote watapata maradhi, na kudhroufu 
na kufa haraka,sana. 3. Hapana atakaye mwogopa mwenzake au kuona aibu 
atakapofanya mabaya, 4. Hapana atakaye watazama wazee, 5. Uchu na ukahaba 
i, udhaifu, na maisha yatakuwa mafupi na jamii nyingi 
kumalizika kabisa, 6. Hapata kuwa na wenyeji na warithi wa mali za yo yote, 7. 
Hapana atakaye kuwa na hukumu ya kitu kwa muda mrefu. Kwa hal ha 
kutokuwapo haya yote na mengi mengineyo ya uhalifu kuwa ya daima, chuo cha 
ndoa ni cha pekee cha kufuatwa. 


Q._Ikiwa pana ndoa moja tu, mwanaume mmoja atamtia mimba mke mmoja tu, 
na mwanamke mmoja na mume mmoja. Mwanamke akiwa ana maradhi yasiyo 
dawa, au mwanamume anaugua daima, na wao wote ni vijana, na wao hawawezi 
kijizuia kimwili; basi wao wafanye nini? 


A. Swali hililimejibiwa wakati tulipoeleza sheria za niyoga. Ikiwa mwanamume 
122 


hawezi kujiziwia kimwili_ kwa muda wa mwaka mmoja, ambapo mkewe 
anamimba, yeye afanye niyoga na mwanamke na kumpatia huyo mwanamke 
watoto. Lakini hairuhusiwi kabisa mwanamume kuzini au kufanya umalaya. 


Tabia na Uaminifu. 


Kuishi ni kuwa, wao lazima kadiri iwezekanavyo wajifanye wawe nia ya 
kujipatia wasiokuwa nayo; hifadhi walichonacho, zidisha kilicho kuwapo, tumia 
Kilichozidi kwa ubora wa nchi, Wao lazima wafanye kazi zinazowapasa kufanya 

wa vyo vyote kwa uwezo wao na kwa mapenzi na uzuri wa tabia kama 
ivyokwisha tajwa, kuzifanya akili zao tabia na miilidaima kutumikia wenzao na 
jamii kwa pamoja. Wao wasijifanye wavivu na wajitolee kuwatumikia mama, 
baba, mkwe wa kike na kiume; wawapende rafiki zao, jirani mfalme, mtaalamu 
madaktari na watu wenye uadilifu; na wahalifu kuwafanyia vyenginei.c., kuucha 
uadui kuwa upande wao na wao daima wawafanyie mema. Kadiri wao 
wawezavyo, wao watumie pesa 720 na nguvu za0 kuwasomesha watoto wao na 
kuwafunza ili watoto wao waweze kuwa wataalamu wa kweli na rai wazuri. Kwa 
kuwa waaminifu katika mambo yao wao wajifanye watakatifu, na huu utakatifu 
utawapatia nafuu. 


Muhanga wa Farasi na Ng’ombe. 
Wao wasiamini haya na mengine kama haya:- 


1. Brahmin aliyeanguka ni bora kuliko Shudra asiyejifikiria; kwa sababu 
ng’ombe mkavu ni mtakatifu, lakini si punda mwenye kutoa maziwa. 


2. Muhanda wa farasi, muhanga wa ng’ombe, kutoa sadaka ya nyama, 
kupata watoto na ndugu wa kiume wa mume, ni tabia tano zilizokatazwa katika 
kaliyuga (wakati wa sasa) 


3. Mume wa pili wanaruhusiwa wanawake wanapopatwa na shida za 
namna tano, viz. kupotea kwa maume zao, kifo, ukanithi, kukataliwa na 
kuharimishw: 


Hizi beti za uwongo za code ya Parashar. Ni nini kilicho gawanyika zaidi 
kuliko haya, na si ya uadilifu, ambapo mwovu aliyezaliwa mara mbili 
anahesabika kuwa ni bora na mwadilifu na Shudra au mtu wa tabaka ya chini 
kuwa ni mtu duni. Jee punda mke hastahiki kutazamwa na wachukuzi na 

wo kama ng’ombe mtoaji wa maziwa au asiye maziwa katika zizi la 
ng’ombe? Pia mfano huu si sawa; kwa sababu Brahmin na Shudra ni binadamu, 
na ng’ombe na punda ni wanyama. Ikiwa schemu, ijapo kuwa, ya mfano inasema 
pamoja na uthabiti, beti haziwezi kupata imani kutokana na jambo lisilofaa na 
sababu zao. 


2. Ashwalambha anapotoa sadaka ya farasi na Gavalambha anatoa 
ng’ombe i.e, kuwachinja na kutoa muhanga kwa moto, haijatukuzwa katika 
Vedas, kwa nini kuzuiwa kwake hakuko katika kaliyuga (wakati wa mashindano) 

yume cha Veda? Ikiwa kuzuiwa kwa kitendo hiki kiovu ni sawa kufuatwa, 


123 


i yake itasadikiwa kwa kufuatwa katika wakati wa Treta na mizunguko 
mengine. Sasa yote haya hayawezikani kauminika kuwa kitendo hiki cha dhambi 
ifanyika wakati wa uadilifu. Pia kuna idhini ya kukataa katika Vedas na katika 
maandishi mengineyo ya kweli. Kwa hivyo, kuzuiliwa kwake hakuna maana. 
Tkiwa kula nyama inakatazwa, ukatazo huo ni wa daima. Veda inapo ruhusu 
kupata watoto kwa devara au mume wa pili wa mwanamke kwa nini mwandishi 
wa ubeti huu anabweka bila ya sababu? Ikiwa mwanamke anafanya niyoga kwa 
urafiki nyumbani mume wake anapokuwa amekwenda nchi nyingine, yeye 
atakuwa mke wa nani mume wake wa kwanza anaporudi wakati huo? Ikiwa 
itasemekana ni mke wa mume wake wa kwanza, sisi tunaamini hivyo; lakini 
mengi yamepitwa inavyoonekana katika Code ya Paashar. 


3. Jee kwani kuna dhiki za namna tano tu kwaajili ya mwanamke? Wakati 
wake wa dhiki ni zaidi ya dhiki hizi tano; kwa mfano, mumewe anapokuwa 
mgonjwa wa kitandani kwa muda mrefu, kutosikilizana kwa mume na mke, na 
mengineyo, Hata hivyo beti hizo zisifutwe, 

Vitabu vya Kudanganya. 

Q. Haya, wewe husadiki yale aliyoyasema Mwenye Hekima Parashar anasema? 
‘A. Maneno yanaweza kuwa ya mtu yo yote, hata wawe wakubwa vipi. 
Kwakuwa kinyume cha Vedas, basi hawezi kukubaliwa. Pia si maneno ya 
Parashi 

Madhumuni ya kuandika vitabu na kutumia majina ya watu 
wanaoheshimiwa duniani kote ni kwa vitabu hivyo viweze kukubaliwa na wote 
kwa majina yao makuu na kuwaletea wandishi wake riziki nyingi. Kwa hivyo, 
vitabu hivi vina maandishi mengi ya upuuzi. Isipokuwa baadhi ya mafunzo y: 
Vedas, lakini si maandishi mengine. Sheria hii inaweza kuhesabiwa kuwa kweli 
kwa vitabu vya uwongo. 

Umuhimu wa utunzaji wa Jamii na Nyumba. 

Q. Ati maisha ya jamii ndiyo ya mwisho kwa umuhimu kuliko yote katika 
maisha, au ni muhimu zaidi kuliko yote? 

A. Tabaka zote za maisha ni kubwa zaidi ukuhisabu kazi zao. 

Lakini Manu anasema 6, 90. Amri zote zinapata uthabiti wake kutokana na 
tegemeo la dunia hii, kama mito yote midogo na mikibwa huzurura huku na 
huku mpaka inafika kwenye bahari, Hapana hata amri moja inaweza 
kuchukulika na kufuzu bila yz kuwepo amri hii muhimu. 

Kama viumbe vyote vinaishi kwa kupata usai wa hewa, pia amri zote za 
watu zinaweza kuwapo kwa kupokea amri ya mwenye nyumba. (Manu, 3,77.) 

Kama amri za maisha ya wenye kuendesha nyumba kila siku wanajiwekea 
amri tatu ya elimu, ya mtawa na ya dini, kwa kuzifanya kuwa ni zawadi na sad: 
za chakula na mahitaji mengineyo, ina hesabika kuwa ni msingi wa amrina ni 
kuu kuliko zote. (Manu, 3, 78.) 

Kwa hivyo, yeye ambaye anautaka uokovu na raha, lazima, azifuate amri 
kwa uangalifu. Watu wasiokuwa thabiti na waoga hawawezi kutekeleza kazi za 


124 


amri hizi (Manu, 3, 79.) 


Basi mtu lazima afuate wajibu wake na kukubali na kushika jukumu lake. 
Maisha ya jamii ya wajibu nusu za wajibu za dunia. Ingekuwa hakuna sheria za 
dunia, basi ingekuwa ziko wapi sheria 7a elimu, za mtawa na dini ingekuwa 
hakuna kuzaliwa kwa watoto? Yeye ni mwenye uchu yule ambaye ana: 
amri za dunia. Yeye anayezifuata, anastahiki sifa zote. Lakini maisha ya kijam 
huwa yenye nufaa hapo tu, bwana na bibi wa nyumba wametosheka na 
wanaporidhiana, wamesoma na wana elimu, wenye nguvu na wenye ujuzi wa kazi 
zote 7a nyumbani katika kila njia. Kwa hivyo, asili kubwa ya maisha ya ndoa ni 
kufuzu na kumaliza masomo ya kujiendeshea maisha na yale yaliyotajwa hapo 
juu ya kujichagulia ndoa mwenyewe (Swayamvara). Kwa ufupi huu ndio 
muhtasari wa kurudi kwa mwanafunzi nyumbani baada ya kumaliza elimu, ndoa 
na maisha ya dunia. Sasa kujipumzisha na kavi na kujinyima yataclezwa katika 
sura inayofuata. 


Muhtasari 


Anopamaliza masomo mwanafunzi lavima arudi nyumbani, ambapo baba 
yake au mwalimu wake atamtunukia ng’ombe, na yeye atapata ng’ombe wa pili 
kutoka kwa mkwewe wakati wa harusi yake. 


Hapo tena yeye ataoa msichana wa k: 
yake kwa daraja ya sita ya ujamaa na pia hahusiki na jamii ya baba yake. Huyo 
msichana asichaguliwe kutoka jamii i fu, wenye maradhi ya kuweza 
kuambukiza kama kilala, ukoma, matende & C. Msichana awe na sura za 
kupendeza na jina zuri pia na awe amesoma sawa na mumewe (Manu 3, 4, 8, 9.) 
Ndoa za nehi za mbali huleta mambo mazuri, huchanganya damu, huifanya hali 
ya binadamu kuwa nzuri, huifanya siha kuwa bora kwa kupata mgeuzo wa hali ya 
hewa, huepusha ugomvi wa jamii, na huleta mambo mapya na watu wageni 
kujuana. 


1 lake, ambaye hahusiki na mama 


Kwa majibu wa Dhanwantary, baba wa dawa za India, mwanamume awe 
miaka 25 na mwanamke awe miakal6 wakati wa ndoa. Manu inaamrisha 
msichana aolewe na mtu aliye na shahada miaka mitatu baada ya kupata hedhi. 
(IX, 90). Ndoa ya mwanamke ya umri wa miaka minane haitakiwi kama 
ivyotajwa katika Parashar’s Code, kwa sababu maandishi hayo si ya kweli. Veda 
ambayo ni takatifu zaidi kwa sheria na amri katika dini na sherehe, inaamrisha 
ndoa ifungwe wakati watoto wanapokuwa wamekua sawa sawa ambapo 
msichana amesoma na pia anauwezo wa kuzaa watoto. (Rig. HII, VII, 4, 1V, 16.) 
Jamii zinazofunga ndoa wawe na hiari za0 wenyewe katika kufunga ndoa. Wao 
wanapomaliza kuchaguana, wanaweza kuozwa skuli au katika nyumba ya bi 
harusi. 


Shahada zao lazima zionycshe tabaka zao katika jamii. Tabaka zao za 
kuzaliwa hazisaidiwi kitu na maandishi matakatifu. Manu, inasema, X, 65. Watu 


ps 


wa tabaka la chini huenda kwenye tabaka la juu kwa uwero wa uadilifu wao, na 
pia wale wa tabaka la juu hushuka chini kwa uhalifu wao. Tabaka zimefanyika 
kwa mujibu wa kazi unayoifanya. Kazi ya askofu ni kusoma, kusomesha, 
kusaidia kwenye sherehe, kutoa na kupokea sadaka; 
kujinyima nafsi yake, kutubia, usafi, kuvumilia, uaminifu, Sayansi, na uaminifu 
kwa Mungu. Kazi za shujaa ni kusoma utakatifu, kufanya vilivyo vitakatifu vya 
siri, mazoezi ya sanaa za kijeshi, na kuwa na khofu ya Mungu. Kazi za wafanya 
biashara ni kusoma, kujua, biashara, kuzalisha na kuweka pesa kwa kupata faida 
isiyo zidi ya mali anayoiweka. Kazi za mtumishi ni kupika na kuwasaidia hawa 
waliotajwa hapa juu katika njia mbali mbali. Hizi ni tabaka nne za jamii za watu, 
Wale wasiofuata sheria za kazi zao huleta uharibifu. Kupinga haya ic, ukabila 
kwa uwezo; ubeti wa kumi na moja wa sura ya 31 ya Yajurveda imetengenezwa, 
ambayo inasema kuwa Brahmanas wanazaliwa kutoka mdomoni kwa Mungu, na 
mengineyo, Lakini haya si ya kweli, hasa ilivyokuwa Veda inacleza kuwa Mungu 
hana mdomo au kiungo cho chote chengine cha mwili. Maana hasa ya kweli ni 
kuwa mdomo ni kiungu kizuri zaidi kuliko vyote mwilini, kwa hivyo Brahmanas 
ni bora zaidi katika viumbe kwa ujuzi wao elimu, na mengineyo. Hapo jamii 
haileti maana kuwa ni Mungu. 


Baada ya ndoa, mtu na mkewe waingiliane kimwili kila baada hedhi tu. 
(Manu, III, 50.) {kiwa ipo ishara ya mimba katika mwezi wa pili, wao wawache 
mambo ya kuingiliana kwa kimwili mpaka mtoto anazaliwa. Wakati wa mimba 
mama alc chakula cha kujenga mwili na si cha kuleta madhara. Kiwe cha ujina 
mashendea, siagi na matunda. Mwanamke atunzwe na kuangaliwa vizuri, na 
mume na mke wapendane sana. Wanawake lazima waheshimiwe na wanaume 
wote wale wenye kutaka maendeleo. M. III, 55, 56. 


Katika maisha wao waseme yale yaliyo ya kweli, na katu wasiseme ya 
uwongo, Manu, IV. 38. Wao wasiache kuifuata elimu na matumizi ya Vedas. Wao 
wafanye yale waliyotumikiwa na wao. Wao daima wazifanye kazi tano muhimu 
viz. Kumwabudu Mungu, muhanga wa moto, utumishi kwa wakubwa, huruma 
ya wanyama na ukarimu kwa wageni. Manu, IV, 21. Sala isaliwe asubuhi na jioni 
a si mara tatu kutwa, Manu, II, 103. Wao wasiwaheshimu wanafi 
wa Vedas, washupavu wa dini, au wadanganyifu (ambawo wanajiita Mwenyezi 
Mungu). Wao lazima waamke mapema, wasifanye maovu ya kuangamiza jamii 
zao. Manu, 1V, 174, Pasiwepo na vita na waziri, mwanafunzi, mwalimu, mjomba, 
mgeni, mlezi, mtoto, mzee, mtoto wa kike na mtumishi. Manu, IV. 179, 180. Wao 
wajiepushe na wahalifu, waongo wenye dhambi, wafanyi biashara ya dini, 
wahuni, wajanja, wanaojidai, wachinjaji, wanaafiki na wahalifu. ib. 195. 


Kuwa na uadilifu na kuweza kuutumia ni muhimu sana hasa baada ya kuona 
kuwa vyote utaviwacha hapa duniani isipokuwa uadilifu tu ndio unaofuatana na 


wazuri na mali isiyoweza kuoza, na kuondosha vilema - ib. 156. Amri nne hizi 


126 


lavima siishi_ na urafiki na nia njema, maaskofu ni wakusomesha, mashujao 
kulinda, wafanya biashara kufanya biashara na watumishi kusaidia watu. Mume 
na mke waishi kwa masikilizano, na waaminiane. Wao waishi pamoja kote 
nyumbani na katika nchi za kigeni kwa kadiri iwezekanavyo. Wanapotenga na 
aka tatu za juu haitakiwi wafunge ndoa tena, lakini ikiwa hawapo 

te watoto kwa kufanya niyoga katika tabaka za0 Wenyewe au 


jamii 7a wanaotuka kufunga ndoa tena hufutilia mbali jamii nzuri, na kupotea 
kwa ait. wa mwanamke. Tafauti ya niyoga ni kuwa kila upande unaishi 
katika nyumba sao wenyewe, watoto wanaopatikana huwa wa yule anayewalea, 
kila upande tinajitegemea mwenyewe, uhusiano wao huvunjika watoto 
wanaposiliw watoto wawili au wanne tu wanaiwewera kuraliwa tu. Niyoga 
inaruhusiwa na Veda. Rig, X, LV, 45. Inaonekana kama zina kwa kutotumika, 
Lakini kama udoa, inafanywa kwa idhini 7a jamaa na kusherehekewa kwa 
kufuats kimum za dini, Si kwa ajili ya vijana na wanawali, kiwa mwanamwari 
anampotesit mumewe kabla ya kumjua, yeye lazima aozwe tena. Manu, IX, 178. 
Ni yule aliyehuwa amempoteza mwenzake anaweza kufanya niyoga ili apate 
warithi wa mali so, Baada ya kuzaliwa kwa watoto, ikiwa waq bado 
Wwanacndelea 11 ulusiano basi wao huwa wenye makosa. Tkiwa mume ni khanithi 
aU mwanmunke ui Lisa basi uzazi uendelezwe kwa kufanya niyoga ya wakati 
maalum. tavama Rig, X, X, 10 na mfano wa wake zake Pandu. Mwanamke na 
mWanamume tazima wapate watoto kumi tu a kwa ndoa au nyoga; kwa 
sababu, kui si hudhoofisha umma. Kama vijana hawataki kuwaoa wajane 
awari pia hawataki kuolewa na wajane wa kiume, niyoga 
u, ikiwa watawachiliwa kufanya wapendavyo. 

hi kwa wema na udugu; kuitu na hali nzuri ya 
jumui kuwatumikia wazazi wao majirani, mfalme, wataalamu, 
wenginewo. Kwa vyo vyote mwangaza wa elimu 
ifu katika vitendo vyao vyote na wajaribu kupata 
7a juu na chini ukomeshwe. Yeye unayoyafanya ndiyo 
kwa wote. Muhanga wa farasi na ngombe na kula nyama, 
itiyofanywa na St. - ni uwongo dhahivi wa maaskofu wa baadaye. Fikra 
kama hizi za udhaifu haziruhusiwi na umuhimu na mari ya pili za nyumbani, 
ambayo inatilia nguvu amri zote nyingine za jamii, Manu, VI, 90. 

Ewe Mola! Kwa ikblasi na kwa kustahili i, nina weka ahadi na Wewe 
kuwa mimi sitafanya dhambi kwa makusudi na viungu vyangu vitano vya jamii 
moja, na namna tano 7a hi iz, ulimi-onja, pua-nusa, jicho-ona, shikio-sikia, 
kiganja na mgongo wake - kugusa, utupu - uchu, moyo - kutaka, shingo - usemi, 
kichwa - fikira, mkono - vitendo. 

Sandhya (Kuabudu) 

Lakini ewe Bwana! Mimi ni mnyonge na kwa hivyo 
‘Takasa na zifanye ziwe hisia zangu zenye nguvu. Wewe Mwenyewe. Mungu 
wakuishi milele takasa kichwa! Mungu Mtukufu takasa macho! Mungu Mwenye 


127 


Furaha itakase shingo! Mungu Mkubwa utakase moyo. Baba wa wote utakase 
tupu au shauko za kinyama! Mungu mwenye Busara itakasa miguu! Mungu 
Mwandani tena litakase bongo! Mungu aliyeenea kote patakase kote! 

Ee Mungu wa maisha! Ee Mungu wa utakatifu! Ee Mungu Mkubwa! Ee 
Mungu Baba! Ee Mungu wa Hekima! Ee Mungu wa ukweli 


Sababu na chembe ndogo ndogo zilizawa na tabia iliyojaa, hapo tena likaja 
fujo, tena nguvu au harakati, tena bahari, 


Baada ya nguvu na bahari ikaja harakati za dunia. Mtawala wa dunia 
hufanya siku na usiku bila taabu. 


Mfanya aliumba, kama kwanza, jua na mweri, vinavyongaa na vitu 
vinavyopenya nuru, mbigu na sehemu za furaha, 


Ewe Mwenye Busara na Mtakatifu! Wewe uko mbele yetu, Halisi, Mfalme 
wetu na mlinzi, Wewe umetengeneza jua ambayo mishale yake inaleta maisha 
kwenye ulimwengu. Sisi tunakusujudia wewe kwa shukrani kwa utawala wako wa 
haki, ulinzi mwema, na zawadi ya maisha. Kwa ukarimu huu wote, Ee Mung 
sisi tunakushukuru wewe kwa unyenyekevu, na mweke yeye, anayetuchukia sisi 
au yule tunayemehukia sisi, kwako wewe tu. 


Ec Mungu Muweza, Wewe uko upande wetu wa kulia Miawala wetu na 
Mlinzi wetu kutokana na wadbaifu. Wewe unawapeleka watu wenye hekima 
kutusomesha sisi, Sisi tunakuinamia & C. (As 1.) 


Ewe mwenye kustahili kuabudiwa! Wewe uko nyuma yetu sisi daima, 
mfalme wetu na mlinzi wetu kutokana na wadhaifu, Wewe umetengeneza chakula 
ambacho kinatupa maisha duniani (As 1.) 


Ewe baba! wewe uko upande wetu Wa kushoto, mfalme wetu, 
unayejitegemea mwenyewe, na mlinzi wetu. Nguvu zako zinafanya damu zetu 
kuzunguka ili kuliendesha maisha yetu na kutuwezesha kufanya vitendo vingi 
duniani. (As. 1.) 


Ewe Mungu uliyeenea kote! Wewe uko chini ya mfalme wetu, na mwenye 
kuilisha maisha yetu na miti yenye vivuli na mizizi yenye kutambaa unayo zaa 
matunda mbali mbali (As. 1 


Ewe Mungu mkubwa! Wewe uko juu, mfalme wetu, Mwendelezi, na Mlin: 
Wewe hutuletea myua ili konde zetu zipate maji, ambazo zinatunza maisha yetu. 
(As. 1.) 

Na sisi, kwa kumjua Mungu na baraka zake zote, mbele ya kiza cha ujing 


yote ya furaha, mkubwa wa wote, kujipatia kwake jua la maisha yetu na 
mwangaza wa roho zetu! 


Kila kitu cha dunia ni kama bendera za kumwonyesha Yeye, Mtakatifu, 
128 


Mwumba wa dunia zote na Jua la maisha, kwa viumbe vyote. 


Ijapokuwa vitu vyote vinamwonyesha yeye, hata hivyo,Fe Mola! Lakini wa 
Ajabu na umacho saa zote, na ni Tegemezo wa pepo zote, hata jua, mwevi, na 
moto. Wewe ni mwenye pepo na dunia, na mbingu pia. Wewe ni mfanyaji na ni 
Roho za vinavyoweza kwenda na vitu visivyokwenda. Na sisi tufikiri, kusema na 
kutenda yaliyo sawa! 


Lile jicho Jililo macho daima ni safi na la milele kwa ajili ya uwema wa 
wataalamu, Tuweze kuona masika mia! Na sisi tuseme masika mia! Na sisi tuwe 
huru masika mia! Na tena pia kwa masika (Masika kwa maneno ya mashairi, ni 
mwaka mmoja.) 


Ewe Maisha yote! mtukufu wa yote! Furaha yote! Bwana wa ju, chini na 
sehemu za furaha, mwimba wetu, mwenyezi Mungu, sisi tunatafakari kwako 
Menye kustahiki kuabudiwa kwa umbo la mwangaza mtakatifu, ambawo 
unaondosha kiza cha dhambi kutoka akilini. Na wewe waangaze watalamu wetu! 


Sisi tunakusujudia wewe, ambaye ni wa furaha tupu, raha zote, mwenye 
kutoa nafuu na Mwingi wa matakwa ya uadilifu, Mwenye ukimyaa na Amani 
yote. 


129 


SURA V. 
KUSTAAFU NA KUTENGUA. 


Kwa kustaafu 


Daraja ya utaratibu wa maisha ya binadamu kwa mujibu wa Shatpatha. 
Sura ya XIV. nikuwa baada ya kumaliza kuwa wanafunzi mtu lazima ajichukulie 
kazi za nyumbani, na baada ya kumaliza kazi za nyumbani, ni kustaafu na 
mambo ya ulimwengu, na baada ya matengenezo ya kustaafu kwa kazi za kiroho. 
kuchukua amri ya utakatifu na kukataa na kujinyima. Pia Manu anasema VI. 5. 


Wakati wa kustaafu. 


1, Mtu aliyezaliwa tena na mwendeshaji wa nyumba ama ni Brahman: 
Kshatriya au Vaishya ambaye amemaliza kabla ya siku zakeza kuwa mwanafun: 
naye ameitunukia nyumba kama 
kushika dini na ni bwana wa mawazo yake lazima astaafu na kuishi katika mwitu 
au mbali na makao ya watu. 2. Pia mwenye nyumba anapoona nywele zake 
zinakuwa nyeupe na ngozi yake inaregea na kukunjika, na mtoto wake wa kiume 
amepata mtoto wa kiume; yeye lazima aanze kustaafu. 3. Kuacha kutumia 
chakula kitamu, nguo za kupendeza, na maisha ya mjini ya raha, na kuwa 
wachilia watoto wa kiume kumtazama mama yao au kumchukuwa pamoja na 
yeye, yeye aisha pahali pa upweke shambani au mwituni. 4. Achukue pamoja na 
yeye nguo kamili za kujitolea, yeye awache mji na kuishi shambani au mwituni na 
kujiziwia matamanio.5. Yeye lazima afanye madhubahu tano au wajibu wa dini 
na kuishi kwa kula nafaka mbali mbali, mboga nzuri, mizizi, matunda, na 
vinavyoota chini ya ardhi vinavyolika, kama viazi vitamu, awakirimu wageni 
wake huko. Zaidi, Manu anasema katika Code yake VI, 8, 26. 


1. Yeye lazima aishi maisha ya kusoma, na ukarimu, ni kuwa aweanasoma 
na kusomesha Veda, awe amejiweka mwenyewe, mkarimu, awe ni bwana wa 
Kumiliki akili yake, mwalimu, mwema kwawote, mtoaji lakini si mpokeaji wa cho 
chote. 2. Asiwe mwangalifu sana wa mwili wake, mtakatifu wa milele, ni kuwa, 
asiende kwa mkewe ikiwa yuko na watu, alale kwenye sakafu, bila ya kupenda 
kwa wanaomfuata au wenye kutegemea vitu vyake mwenyewe yeye aishi kwenye 
mizizi ya miti, Pia Mundakopanishat anasema 1, I. 


Wataalamu waliokimya, wanaofuata ukweli kwa uadilifu, utukufu na 
wanaojinyima ya dunia katika upweke wa mwitu, na kujisaidia wenyewe kwa 
kuomba sadaka na kujipatia janat na kujinadhifisha na dhambi, kufurahia kwepo 
kwa Mungu, ambaye ataishi milele, asiye kuwa na ila, alieyeenea kote, hakui na 
haozi, na mwenyezi mwenyewe. Pia Yajurveda inasema, XX, 24. 


Mtawa au mwenye kuishi mwituni lazima atake sana kuwa mtakatifu kwa 
kufanya sadaka ya moto na kuwa na tabia njema na kumwamini Mwenyezi 
Mungu. Yeye ajipatie sifa hizi kwa njia nyingi ambazo si rahisi kama vile awe 
na marafiki wazuri, afanye mazoezi ya yoga, fikira njema, ambazo zitampaelimu 


130 


ya utukufu na takatifu. Baadaye atakapo taka kuziwacha anasa za dunia yeye 
lazima ampeleke nikewe kwa watoto wake wanaume na ajinyime yote ya dunia, ni 
kama, kuishi kwa Padri na kububiri uadilifu. Haya ni ya kujistaafu au ni maishi 
ya mtawa kwa ufupi. 


Kwa Kujistaafu. 


Manu anasema, V1. 33, Bada ya kwisha kuishi katika maisha ya kustaafu 
wakati wa sehemu ya tatu ya maisha yake, ni kuwa, katika mwaka wake wa 50 
mpaka 75, yeye lazima awache muungano wote wake wa vitu vya dunia katika 
sehemu yake ya nne ya maisha yake, na kwa askofu, mtu wa dini au Sannyasi. 


Q._ Jee yeye anakuwa na dhambi, ambaye anapitia mambo ya kutunza nyumba 
na kuwa na maisha ya mtawa na kujinyima ya dunia? 


A. Anaweza kuwa na dhambi au asiwe nazo pia. 
Q. Kwa nini unajibu jawabu za namna mbili? 


A. Siza namna mbili kwa sababu yeye mwenyewe kujinyima katika miaka ya 
kwanza na baadaye kuwa mwenye uchu, huwa mwenye dhambi mkubwa; lakini si 
hivyo ikiwa ni mwadilifu na mtu mkweli. Anasema maandishi matakatifu ya 


1a lazima ujizoweshe kutokana na mambo ya nyumbani au astaafu 
siku ile ile ambayo matamanio yake yanaujia akilini mwake. 


Mwaandishi ya kwanza yanaeleza namna ya kawaida ya kujinyima; hii ni 
kujinyima na mambo ya nyumbani, na njia ya tatu ni ile, mtu aliye mtaalamu 
kamili, mwenye akili za kutulia, na hana matamanio ya uchu, na mwenye hamu 
ya kuwatendea mema wenzake, yeye anaweza kujinyima tokea anapokuwa 
mwanafunzi, Veda pia inaamuru kujinyima katika vipande vifuatavyo yatayah, 
Brahmanansha, vijanatah. -, Wattalamu huwa wenye kujinyima. Lakini inasema 
Kath Upanishat, 11. 23. 


Yeye hamkumbuki Mungu hata anapojinyima kwa uwezo wa elimu nyingi 
yeye ambaye hayuko mbali na vitendo viovu, yeye ambaye hajatulia, ambaye aki 
yake hi i, na yeye ambaye akili yake haitosheki. Tena, ib. II. 13. 


Mtu mwenye hekima aliyejinyima lazima aziziwie fikira zake na maneno 
kutokana na kutokuwa mwadilifu, na kuwaongoza wao kwenye elimu na kuwa 
wao wenyewe, na kutakuwako na elimu na ujuzi wa Mwenyezi Mungu, na tena 
kuifanya akili iliyotulia kuwa na ujuzi wa Mungu ambao unapatikana. Anasema, 
Mundak, I, 12. 


Baada ya kuona raha za dunia 
mtu mtakatifu lazima ajizoweze kujinyima; kwa sababu, Mungu ambaye ni 
mtakatifu, kuwa yeye hachoki, na hawezi kufikiwa kwa vitendo vya kidini. Hata 


131 


hivyo yeye achukue zawadi mikononi mwake na kwenda kwa mwalimu, mjuzi wa 
Vedas na anayemjua Mungu, kwa madhumuni ya kupata elimu takatifu. Yeye 
atayatatua matatizo yake yote. Lakini yeye asiende kwa watu, ambawo, 
wamezama katika ujinga, lakini wanajifanya kuwa ni wenye busara na wajuzi. 
Wajinga na wenye fikra za chini, wao ni viongozi vipofu wa vipofu na huangukia 
katika mashimo ya huzuni. Kunywea katika ujinga mzito, lakini hufikiria kuwa 
wao ni wenye furaha na wametosheka, kwa kuwa waigaji wadanganyifu, ni 
watoto tu kwenye wataalamu, na wameleweshwa kwa kiburi cha kazi, wao 
hawajui Mungu ni nini wala wao hawawezi kuwaongoza wenzao kwa kwenye 
imu yake. Kuwa kigeugeu, wao hupata maumiva ya uzazi na mauti (Mundak, 
Hi, 8, 9) 


Mundak Upanishat, I11, tazama 2. ubeti 6. Hata hivyo, wale walio sannyasi 
au waliostaafu katika nia ya Mungu, wao ambawo wanawo uhakikisho wa ukweli 
kwa akili ya kusoma Vedant au masomo ya ubeti wa Vedic na kwa kujizoeza 
kuwa mwadilifu, na wale ambawo akili zao zimetakaswa na k 
kujirudisha nyuma na kustaafu, kupata furaha ya uwokofu kwa Mungu, na 
wakati wa uwokovu unapokoma, rudi duniani. Bila ya uwokovu maumivu ya 
uchungu ambaye mwili ni mrithi, haiwezekani kuangamia, kama tunavyosoma. 


Katika Chhandogya Upanishat, sehemu ya 8, schemu 1, 2, Wote wenye m 
hawawezi kuwa mbali na uchungu wa maumivu. Ambapo roho isiyokuwa 
uishi na Mungu inapotakaswa, yeye hapati maumivn au raha za dunia. 


Shatapatha K. 14, Pr. 5. Br. 2. K. 1. Kujinyanyua juu ya matamanio ya dunia, 
viz. umashuhuri, mali, raha, heshima na mapenzi ya watoto, mtu aliyestaafu 
wanaishi kwa kuomba sadaka na kupitisha usiku na mchana kwa kutekeleza 
hamna zote za wokovu. 


Baada ya kupanga kwa kujitolea kwa Mungu, na kujitupa kwenye uzi wa 
utakatifu, na fundo kwenye taji, na ishara nyinginezo, na badala ya pepo zao mt 
Prana: pumzi unazozitoa nje apana: unazo zivuta, vyana: nguvu za ubongoni 
udana: nguvu za kuyeyusha chakula, na samana: nguvu za kujiendesha, kwa aj 
wa mioto mitano ya muhanga, Brahamana mjuzi wa Vedas, lazima awache 
nyumba na kuishi maisha ya kujitolea ya Sannyasi: yeye ambaye amejinyima na 
ya dunia. (Manu, VI, 38.) 


Baada ya kutoa msamaha kutokana na woga wa wanyama, mtu mtakatifu 
ambaye amejinyima na kustaafu mambo ya nyumbani kutoa amritukufu, na yeye 
huusomesha uadilifu na elimu takatifu ya Vedas ambayo imeteremsha na Mungu, 
hupata sehemu ya uokovu iliyojaa mwangaza. (elimu) (ib. 39.) 


Q._Ni nini hiyo dini ya Sannyasi au mtawa? 


A. Dini ya watu wote ni moja tu, viz, mazoezi ya haki, kujizowesha ukweli, 
kuukataa uwongo, ukarimu, ukweli, na ya uadilifu kama haya. Lakini kazi 
maalum za Sannyasi au mtu wa dini ni: 


132 


Kazi za Askofu. 


(Manu, VI, 46.) Askofu anapokwenda njiani yeye asitazame hapa na pale 
lakini ayaweke macho yake juu ya njia tu na kwenda. Yeye lazima anywe maji 
yaliyo chujwa kwa kitambaa, na daima aseme kweli. Yeye lazima atafakari 
vyema, na kuufuata ukweli na kuukataa uwongo. 


ib. 48. Wakati wo wote mtu anapokuwa amehamaki naye anapohutubu au 
kusema au maneno ya chuki yake yeye, au kumsengenya, yeye asikasirike naye; 
lakini bali iwe kinyume, yeye lazima aseme yale yaliyokuwa mazuri kwa ajili yake, 
Bila ya sababu ye yote yeye asiseme uwongo, aitolec kafara hotuba yake, toa 
kutokana na tundu hizo saba, kama ilivyo, mdomo, tundu mbili za pua, macho 
mawili, na mashikio mawili 


Kwa kuwa imara katika imani yake mwenyewe na Mwenyezi Mungu, kuisha 
katika uhuru wake mwenyewe, na kujiepusha na kula nyama na vinywaji vizit 
askofu lazima aendelee kuhutubu hutuba za kuendele7a dini na elimu dunian 
kujipumzisha na nguvu za roho kwa furaha yake mwenyewe:- (Manu, VI, 49.) 


Arifunge nywele zake, masharubu na ndevu, na azikate kucha zake, yeye 
achukue pamoja na yeye chombo kizuri na vitu vyake, na avae nguo zilizotiwa 
rangi kwa mkangazi au kusumbha. Bila ya kuwa na shaka ya nafsi yake na al 
yake kuwa timam kwa Mungu, yeye lazima ende apendapo, bila ya kumdhuru 
kiumbe cho chote . $2. 

Yeye lazima ajiziwie na kuwangukia uovu, auache unyama au kupendclea au 
kuchukia, na asiwe na ukhasama na binadamu ye yote, yeye lazima ajiendeleza na 
nguvu ili apate uokovu. - ibid, 60. 


Yeye lazima awe mwadilifu daima na kuwafanya wengine kufanya hivyo pia. 
Yeye asimshutumu au kumsifu mtu ye yote katika dunia, yeye asipendelee upande 
wo wote kwa wote na katika hali yo yote. Yeye inataka afahamu kuwa vitu, 
bakuli, kitamba cha rangi na ishara nyinginezo si vitu muhimu vya dini. Kazi 
muhimu zaidi ya mtu wa dini au Sannyasi ni kuwafanyia mema watu na wote 
wenye akili kwa kuwa fundisha wao ukweli na kuiendeleza elimu - ib. 66. 


Kwa sababu, kuchanganyisha unga wa matunda ya Strychnos potatorum au 
mti wa nirmali katika maji yenye matope huyasafisha: hata bila ya kufuata njia 
hii, kuiponda na kuitia katika chupa, na kufanya tena kila unaposikia jina lake, 
maji ya mtu hayawezi kusafishika. 


Brahman au Mcha Mungu wa dini takatifu, lazima afanye mazoezi ya 
kuvuta puumzi za udani kama awezavyo, na kusema neno moja Om na majina 
saba ya Mungu, yanayoitwa vyahritis kama sheria inavyoeleza. Lakini katu 
asivute puumzi hizo kasoro kuliko mara tatu. Kuvuta puumzi za nguvu ni mmoja 
katika msingi wa kazi. - ib. 70. 


Kwa sababu, kuendeleza kuvuta puumzi huondoa dosari za akili kama 
kupasha moto na kuyeyusha huondoa taka za madini. 


133 


Kwa hivyo mtu mtakatifu au Sannyasi lazima aondoshe dosari za akili, 
mawazo ya ndani na mazoezi ya kila siku ya kuvuta puumzi za ndani, dhambi za 
dharna: kuabudu kwa jina la Mungu; uovu wa kujiambatanisha na vitu vya 
dunia kwa uvumilivu na mawazo ya moyoni; na tabia ya kusadiki kuwa Mungu 
hayuko au dosari ya roho kuhusu furaha na huzuni, ujinga na kutokamilika kwa 
kutafakari bila ya kukoma kuhusu sifa takatifu (ib. 72.) 


Kwa kutafakari na kujitazama yeye lazima achungulie katika njiaza Mungu, 
kukaa moyoni katika kuifanya roho ifanye kazi, na kuanza kujua kuwepo kwake 
Mungu Muweza katika vitu vyote, vidogo na vikubwa, ambayo elimu yake ni 
ngumu kupatikana kwa asi¢jua na ujinga, - ib. 73. 


Hapa usipokuwa Sannyasins au watu watakatifu waliojitolea wanaweza 
kupata hali ya kheri au uokovu na kuwasaidia wengine pia kuyapata haya 
duniani, kwa kutomchukia mtu, kwa kuyawacha yenye raha za uchu, kwa 
kufanya kazi zilizowekwa na Vedas, na kwa mazoezi ya kujinyima raha za dunia 
kwa nguvu. - ib. 75. 


Askofu anapokuwa huru kutokana na kutaka vitu vya dunia vya namna yo 
yote ya uchu wa nyama, na kutakaswa na kutokuwa na matamanio ya kupenda 
na vitendo vya matamanio ya mwili, yeye hupata raha ya pekee katika maisha ya 
sasa na baada ya kufa. - ib. 80. 


ib. 91. Hata hivyo, mwanafunzi, mwendesha nyumba, mtawa na mtakatifu 
lazima afanye mazoezi yafuatayo ya tabaka kumi za uadilifu. 


Mambo Kumi Muhimu ya dini. 


ib. 92. - 1. Dhriti au ustahmilivu-daima kuwa na ustahmilivu. 2. Kshma au 
usamehevu-kustahmili_kusengenywa na sifa, heshima na kutokuwapo na 
heshima, faida na hasara na mageuzi kama haya, na kujiweka katika hali ya 
kujiweza katika yote haya. 3. Dama au ucha Mungu - daima mtu ajifanye awe 
katika mazoczi ya uadilifu, na kujiziwia kufanya yaliyo si ya haki, hata mtu 
asifikirie kufanya maovu, 4. Asteya au uaminifu-kuwacha kuiba, haya ni kuwe 
mtu asichukue kitu cha mwenzake bila ya ruhusa, kwa hila, madanganyo, au 
udanganyifu, kinyume cha amri ya Vedas au sheria za biashara, ambazo 
zinasimamisha uaminifu. 5. Shouch au utakatitu-kuweka usafi wa ndani kwa 
kuwacha kupendea, kuchukia, na menginc kama haya ya kupendelea sehemu 
moja, na usafi wa nje kwa kutumia maji, kupaka-udougo na mengineyo kama 
haya. 6, Indriya - nigrah au kuweza kuziziwia hisia - daima zipime hisia kabla ya 
kufanya kitendo kisichokuwa cha uadilifu na kuzifanya hisia ziwe za kufanya 
wema. 7. Dhi au sababu - kuweza kuwa na sababu za kujiweka mbali na matumizi 
ya vinavyolevya, kuziangamiza sababu; kwa kukimbia mbali na urafiki wa walio 
waovu; kwa kuwacha kuwa mvivu, kujiona na uovu mwingine; kwa kutumia vitu 
vizuri, kuwa na marafiki na kwa kufanya mazoezi ya yoga au kuwa na 
mawazo ya taamuli. 8. 12 - elimu sahihi ya vitu vyote kutoka duniani 
mpaka kwa Mungu, kuitumia hiyo elimu kwa ajili ya faida ya maisha na kuushika 


134 


ukweli. Ukweli uwemo katika vitendo yale yanayoelezwa katika maneno, kueleza 
katika hotuba yale yaliyomo katika nia, na kuyaeleza yale ya nia kwa kuonyesha 
yale yaliyomo akilini. Haya yote yanasimisha na kuonyesha climu hapa; kinyume 
cha ujinga wake. 9. Satya au ukweli - kukijua kitu kama kilivyo, kusema kweli na 
kuutumia huo ukweli kama inavyotakikana. 10. Akrodh aumutulivu- kuuwacha 
ukali na kupendelea na kujizowesha utulivu na kupendea uwema wa kweli. 


Mazoezi kumi ya haya muhimu ya dini ni lazima kwa watu wote katika 
tabaka za maisha. Ni wajibu muhimu wa maaskofu au watawa kujizoweza wao 
wenyewe na kuwafanya wengine wayafuate haya pia katika maisha. 


ib. 81. Hivyo askofu anapata raha katika Mwenyezi Mungu kwa kuweza 
kuyawacha maovu yanayotokana na mwungano wa vitu vya dunia, na 
kujinyanyua juu ya raha na huzuni na mambo mengine ya kinyume yanayo 
patikana duniani. Ni wajibu mkubwa wa Maaskofu kuwaonyesha watu ukweli 
wa vitu vyote na wa vitendo pia, kuwafanya wao wa uwache uovu, kuwaondolea 
wao shaka zao zote, na kuwafanya wao wafanye ya uwema. 


Q. Ni wajibu wa Brahmana peke yake kujinyima na kuyawacha ya dunia au 
hata tabaka kama za jeshi na wengineo pia wanaweza kufanya haya? 


A. Ni wajibu wa Brahmana peke yake tu kufanya haya, kwa sababu, mtu 
anaitwa Brahmana ni yule ambaye ana elimu ya kutosha kutokana na matabaka 
yote, mwema na mwadilifu kwa wote. Hakulaleta faida yo yote kutokana mtu 
asiye na climu ya kutosha, uwema na uadilifu, ucha Mungu, na kutojishughulisha 
na raha za dunia. Hata hivyo usemi, kuwa Brahmana peke yake tu na si wengine, 
anawezo wa kujinyima au Sannyas. Hii hapa ni amri ya Manu. 


Mwenye kutoa sheria mkubwa anasema, V1, 97. Ewe mtabiri, ni wajibu wa 
Brahmana kwenda mujibu wa kazi za tabaka nne za maisha - kuwa mwanafunzi, 
maisha ya jamii, maisha ya utawa na maisha ya kujinyima. Uwema wa kujinyima 
ni kuwa hukupa furaha ya mungu hapa chini na furaha ya milele ya uokovu baada 
ya kufa. Baada ya haya, sikiliza sheria za wafalme kutoka kwangu. 

Kwa hivyo, ni dhahiri kuwa Brahmana peke yake anawajibu kujiweka katika 
maisha ya kujinyima raha za dunia. Walinzi na tabaka nyinginezo wanaweza 
kubarikiwa kuwa wanafunzi au Brahmacharya. 


Q. Kitu gani ni cha muhimu kuweza kuwa Sannyas au maisha ya mtawa? 


A. Kustaafu na ya dunia au kuwa mwalimu wa dini ni muhimu kama kwa sheria 
za jamii kama kichwa kwa mwili wa mtu; kwa sababu elimu na dini haiwezekani 
kuwepo bila ya haya. Pia, amri nyinginezo zina muda mfupi wa kuwaongoza 
watu kwenye njia ya haki kwa sababu ujuzi wao wa elimu kuhusu mambo ya 
nyumbani na mazoezi ya kutubu dhambi. Ni vigumu kwao kutenda matendo ya 
haki na ya kutopendelea upande wo wote wao hawawezi kuufanyia wema du 
kwa jumla kuwa kama ya utakatifu, kwa kuwa huru kutokana na mambo ya 
dunia. Kwa sababu, yeye anazo saa za kutosha ambazo wengine hawana za 


135 


kuendeleza elimu ya vitu kwa uwezo wake wa kuwa na elimu sahihi. Lakini mtu 
aliyejichukulia amri takatifu kutoka maisha yake alipokuwa mwanafunzi, 
anaweza kutendea wema zaidi watu kwa ujumla kwa kuwafunza wao ukweli 
kuliko yule ambaye amefanya ya kawaida tu ya kuendeleza nyumba na ya maisha 
ya mtawa. 


Q. Kuweza kujinyima ya dunia ni kinyume cha nia ya Mungu; kwa sababu ni nia 
yake Mungu mwenyewe kuuendeleza uzazi wa binadamv. Mtuambapohaoi. yeye 
hawezi Kupata watoto. [kiwa kustaafu na mambo ya dunia ni kitu kikubwa katika 
maisha, na watu wote watafanya hivyo, basi binadamu watakuwa hawapo tena. 


A. Watu wengi hawapati watoto hata wakioana, au ikiwa watoto wanazaliwa 
basi hawaishi. Kwa hivyo watu hawa wanakwenda kinyume cha sharia ya 
Mungu. Ikiwa wewe unasema hivyo kama wanavyosema washairi wengine. Pana 
makosa gani pale, ikiwa kitu hakitendeki hata kwa kuchukua maumivu na njia 
zote kukifanya? Kuna moja, sisi tunauliza maumivu ni makubwa vipi ikiwa 
watoto wengi wanapatikana wakati wa kuishi kwa ujamii, ambawo hugombana 
na kupigana kwa kutenda vitendo vya kushindana au vya uadui. Kuna pingamizi 
nyingi kutokana na upinzani wa fikira. Mtu ambaye amejistaafu na dunia analeta 
mapenzi ya kusikilizana miongoni mwa watu kwa kuhubiri dini iliyosomeshwa na 
Vedas, yeye atawavusha mamia na maelfu ya watu. Pia yeye atakuwa nisababu ya 
kuwa na jamii njema kama wanavyofanya maelfu ya wenye kuendesha nyumba. 
fu kwa sababu wao hawawezi kujinyima na raha za dunia. 
Wale ambawo watakuwa watu waadilifu kutokana na nasiha za watu watakatifu, 
watakuwa, kama ilivyo, watu wa wale wenye utakatifu, 


Maaskofu wa Kisasa. 


Q._ Watiostaafu wanasema; sisi hatuna kitu kile tunafanya duniani, Kuna faida 
gani kukikera kichwa kwa madanganyo ya dunia? Kwa nini tusiishi kwa furaha 
baada ya kupata chakula na nguo? Sisi tuishi kwa kutosheka kwa kujiamini kuwa 
ni Brahmana (Mungu) na kuhuburia hayo hayo kwa kila mwenye kuuliza, ni 
kusema kuwa - (Wewe ni Mwenyezi Mungu; Brahma), isiyodhurika kwa uvundo 
wa maasi au sifa za uwema; kwa sababu, ujoto na ubaridi ni sifaza mwili, njaa na 
kiu za puumzi, raha na maumivu ya nia, dunia ni madanganyo, mambo ya dunia 
kufikiria tu au si ya kweli. Kwa hivyo, ni mwafaka kwa mtu mwenye hekima 
asijifungashe nayo. Vitendo vizuri vyote na viovu anavyovitenda mtu, ni sababu 
za harakati za mwili na akili, lakini siza roho; haya ni mafunzo yetu. Lakini wewe 
unasemaje kuhusu Sannyas au kustaafu, ni ya ajabu kidogo na ni tofauti kuliko 
mawazo yaliyopokelewa. Sasa, ni kweli na nini uwongo? 

A. Kwa nini wao hawapendi vitendo vizuri? Tazama, Manu anavyoagiza, 
Vaidikaishchaiva karmabhih, ni muhimu kwa Sannyasis au maskofu kufanya 
kazi kama ilivyo fanyiwa wasia na Vedas, ambayo inahimiza ukweli uliofuatana 
na uaadilifu. Wao wanaweza kuwachia kazi ya kula na kuvaa? Ikiwa wao 
hawawezi kuziwacha kazi hizi basi wao hawa angamii na kuwa si wenye dhamhi 


136 


kwa kuziwacha kazi nzuri? Wao hawatakuwa wenye dhambi nyingi, ikiwa wao 
wanapokea chakula, nguo na mahitaji mengine kutokana na mwenye kuiendesha 
nyumba na wao wasilipe kwa njia yo yote? Kama macho ni ya kuonea, mashi 
ni ya kusikilizia na yatakuwa hayana maana ikiwa hayafanyi hivyo. Katika nj 
hii ikiwa makasisi hawahubiri ukweli wala wao hawasomi na kuyaeneza 
matumishi ya Vedas na maandishi mengine matakatifu, wao ni mzigo usiokuwa 
wa maana juu ya ardhi. Kuhusu kukiri kwao, hayo hayana maana kurihangaisha 
vichwa vyao na hotuba zao za dunia ya madanganyo na mambo kama hayo, ni 
wahubiri wa madhehebu haya ambawo ni hugeuka waongo na wenye kufanya 
madhambi, kujumlisha kufanya dhambi. Kitendo cho chote kunachofanywa na 
hudhaniwa ni sifa ya roho inayozaa matunda. 


Tofauti Baina ya Mungu na Roho. 


Wale wanafikiria kuwa roho ya mtu ni Mwenyezi Mungu, wanalala kwenye 
nda cha waridi cha ujinga; kwa sababu rohoni haina mwisho, yenye vjuzi 
jogo na Mungu ni hawezi kumalizika, aliyeenea kote na mjuzi wa yote. Mungu 
ni wa daima na milele, mtakatifu, aliye macho daima, kabisa kwa tabia lakini 
roho wakati mwingine tu huwa huru na mara nyingine huweza kuathirika na 
vitendo vyake. Mungu maisha yuko juu ya ujinga. Mungu haumii maumivu ya 
kuzaliwa na kufa, “ambayo roho huvumilia, Hata hivyo uwongo wao 
wakusomesha. 


Q. Ati ni kweli maaskofu wako mbali na wajibu wa kazi; hawatumii moto 
kwaajili ya chakula chao au kugusa shaba kama pesa? 


A. 1a, Mtu yule anaitwa Sannyasi au askofu, ambaye anamjua Mungu na 
ambaye amewacha kufanya vitendo vya uovu na ni mwenye tabia nzuri. Hivyo 
askofu ni mfanyaji wa uwema na asiyefanya vitendo vya uasi. 

Q. Kusomesha na kuhubiri kuna fanywa na watu tu wakawaida. Askofu au mtu 
wa dini hana cho chote kumhusu kazi hizi. 


A. Mtu wa kawaida anaweza kuhubiri ukweli na kusikiliza kwa kuongeza juu 
ya hayo; lakini wao hawana kuwa wasipendelee upande mmoja au hawana wakati 
wakutosha kufanya hayo kama askofu alivyo na wakati, Kwa mfano, ni wajibu 
wa watu, wanaoitwa Brahmanas (maaskofu makasisi). Kwa hivyo watu lazima 
wasomeshe na kuhutubu ukweli miongoni mwa wanaume na wanawake. Lakini 
Brahmanas hawapati wakati mwingi kama wanavyopata maaskofu wanaosafiri 
kwenda kuhutubu Brahmans wanapo tenda kinyume cha mafundisho ya Vedas, 
askofu tu anaweza kuyatazama na kuwaziwia wasifanye hivyo. Hata hivyo, ikiwa 
ni lazima kustaafu na kufuata amri. 


Q. Ati ni kweli kuwa askofu lazima atumie usiku tu kwenye kijiji na si zaidi ya 
hapo, kama ilivyosemwa: “Eka ratrim vased grame’, & C. 


A. Ni kweli kwa mujibu wetu, kwa sababu mtu hawezi kufanya uwema mwingi 
wa watu kwa kukaa pahali pamoja kwa muda mrefu. Mwungano na pahali hapo 


137 


huzidi. Mapenzi na machukizo huzidi kwa ajili ya vitu vya hapo. Ikiwa kufanya 
uwema mwingi kuwa ni mwisho wa kuona kwa kuishi kwa muda mrefu pahi 
pamoja, basi ni kama ni kwa Mfalme Janak, ambako wakasisi wa amri ya Panch 
Shikha na maaskofu wengine walikaa kwa muda wa miaka mingi. Lakini kuwa 
usiishi pahali pamoja, ni uzushi wa watu wa madhehebu ya kisasa tu; kwa sababu 
ikiwa askofu anakaa kwa muda mrefu, basi vitimbi vyao vitaanza kujulikana na 
wao watamalizika. 


Q. Ati ni kweli kuwa mwenye kuumpa askofu sadaka ya dhahabu atatiwa 
motoni kama ilivyosemwa ndani ya maandishi. 


A. Pia ni kwa ajili ya wapinzani wa amri za jamii, wenye madhehebu na wenye 
ngano za dini za ki zimwi; kwa sababu ikiwa askofu anapata pesa, wao watakataa 
uwongo wao mwingi, ambao utawaletea hasara. Pia mawaidha ya askofu 
yatawafanya wawe huru kutoka na wenye kufuata madhehebu. Lakini kuomba 
kwao na vitu vyenginevyo vimo mikonuni mwao wao watawaogopa wenye kutoa 
mbinu za kale, Hapo hufikiriwa kuwa ni vizuri na yenye sifa njema kutoa sadaka 
kwa wajinga na wenye kujipendelea wenyewe, basi hapana dhara yo yote au 
dhambi kuumpa mwenye elimu na maaskofu wenye ukarimu. 


Muu lazima aampe askofu namna mbali mbali ya vitu vya thamani, dhahabu 
na vyenginevyo vya thamani. Basi, yale yanayokatazwa ambayo yamekuwa ni 
mabishano hayana maana, iki 
kuumpa askofu, basi atakwenda peponi kwa kuumpa fedhi 
madini mengineyo na mawe ya thamani. (Manu. 6.) 


Q._ Pandit au Brahmin wa kawaida amefanya makosa kukisoma kitabu, 
ambacho lazime kiwe: *Yati haste dhanam dadyat’: yeye atakwenda motoni yeye 
ambaye anaupita mkono wa askofu kwa pesa. 


A. Kitabu hiki pia kimeandikwa na mjinga kwa kufikiria tu, ikiwa mtu anampa 
askofu pesa kwa kuziweka juu ya mkono wake, anakwenda motoni, yeye 
atakwenda peponi akiziweka kwenye miguu yake na kwa kuzifunga fundo katika 
kipande cha nguo. Basi mambo kama haya yakuagua tu hayana maana 
kukubaliwa. Kwa kweli ikiwa askofu akiweka pesa zaidi kuliko anazoh 
kufanyia mambo yake mwenyewe, yeye ataingiwa na uwoga wa wezi na kuwa na 
mwungano wa mambo ya dunia. Lakini yeye aliye mtaalamu, hawezi kufanya 
kitendo cho chote cha kujipendelea mwenyewe ambacho ni kinyume cha 
utakatifu, wala yeye hatajifunga na dunia, kwa sababu yeye ameshaziona na 
kuzifurahia raha zote alipokuwa akiendesha nyumba na kuwa mwanafunzi pia. 
Na yeye ambaye amekula kiapo cha amri takatifu cha kuwa mwanafunzi, hawezi 
kuangukia ya dunia hata kwa vyo vyote. 


Q. Watu wanasema kuwa ikiwa askofu anakuja kwenye karamu ya 
Kumkumbuka ‘Shradaha’, kama inavyoitwa katika Sanskrit, au amealikwa kula 
hapo basi manes hukimbia na kuanguka katika jahanam. 


138 


A. Kwanza, haiwezekani na ni uwongo kuwa mtu aliyekwisha kufa huja 
kwenye karamu, au kuwa chakula cha shradaha huenda kwa mababu 
waliokwisha kufa; kwa sababu ni kinyume cha mafundisho ya Vedas na hoja 
zake. Ikiwa wao hawaji kabisa, basi ni nani anaye kimbia? Vipi roho zinaweza 
kuja, ambapo zina zaliwa tena baada ya kufa kwa mujibu wa karama zao za uzuri 
na ubaya katika utawala wa sheria ya haki ya Mungu? Hivyo, ilikadi hii 
imetokana na watoaji ngano za zimwi na waombaji katika nguo za rangi, na yote 
kwa pamoja ni uwongo. 


Kwa hivyo, ni kweli kuwa askofu anapokwenda kwenye karamu ya wafiwa 
iliyo fanywa kwa kinyume cha amri za Vedas na maandishi matakatifu, yata 
angamizwa na mwisho wake kuletwa, na madanganyo kujulikat 


Itakuwa taabu kwake kuishi maisha ya utakatifu na hataweza kuziz 
zake, lazima asijiunganishe na amri takatifu tokea anapokuwa katika m: 
uanafunzi. Lakini kwa nini yeye asifanye hivyo, nani afanye? Yeye hawi mtumwa 
wa mawazo, yeye ambaye anajua uovu wa tamaa 7a mwili na faida ya wtakatifu, 
Nguvu zake zitangamia kama mafuta, kwa kusema, katika moto wa wangavu. 
Afya haina haja ya daktari na dawa, kama mgonjwa. Katika namna hii 
mwanamume au mwanamke hawezi kuoa, kitu chake cha maisha ni kuwa 
kuendeleza sababu za climu na dini tu, na mema ya watu wa dunia nzima, kwa 
mfano, amri ya wanaume ya Panch Shikha na Gargi na wanawake wengine wa 
kizamani. Kwa hivyo, watu waliofuzu vilivyo lazima wajiunganishe na amri ya 
ukarani, Ikiwa mtu asiye na hekima anakuwa askofu, yeye mwenyewe 
atajiangusha na kuwaangamiza wengine pia. Askofu aliyejitolea kabisa au 
‘parivrat’ Sannyasi ni kama bwana mkubwa katika dunia, si kama mfalme 
anaheshimiwa na wale anawo watawala tu, lakini askofu anaheshimiwa kila 
pahal 


Moja katika uadilifu wa Chanakya unasema kuwa mfalme na mtu aliye na 
elimu hawawezi kuwa sawa sawa; kwa sababu mfalme anaheshimiwa katika nchi 
yake, lakini mtu mtaalamu ana heshimiwa na kustahiwa kila pahali. 


Kwa hivyo, maisha ya mwanafunzi ni ya kujipatia elimu, mazoezi ya 
uadilifu, na kukua kwa mwili na mengineyo kama hayo yanayotakika, maisha ya 
ndoa i ‘0 ya bora zaidi; maisha ya kustaafu 
a akili timamu, habari za kuangalia san isha elimu, na kufanya 
ya kutubia; na kuencza mwangaza wa Vedas na maandishe mengine ya kweli, 
kufanya mazoezi ya kumcha Mungu na uadilifu safi, kuviwacha vitendo vyote 
‘vya nasi, kuhubiri ukweli na kuyakataa yenye shaka za watu katika ukweli 
Lakini wale wasiofanya sawa sawa wajibu wa amri takatifu wa kububiri ukweli na 
kuonyesha njia ya kweli, huanguka kwenye uwema na kustahiki kwenda 
jahanamu. Kwa hivyo, askofu lazima afanye mema ya dunia kwa kuhubiri 
ukweli, na kuyatatua matatizo ya waongo, asomeshe Vedas na maandishi 
mengine matakatifu, na kuziendeleza sababu za dini ya Vedic. 


139 


Q. Jee wale wale pia huhesabiwa kuwa ni maaskofu ambawo wanaitwa Sadhus, 
Vairagis, Gosains, Khakis & C.? (Kuna tabaka mbali mbali za waliojitenga na ya 
dunia au masikini wa Kil 


A. _La. Kwa sababu hakuna shahada hata moja ya amri ya roho unaweza kuiona 
katika hawa. Wao huenda kinyume cha mafundisho ya Vedas, na kuheshimo 
mafunzo ya watawa wao wenyewe au wavumbuzi wa madhehebu yao zaidi kuliko 
yale ya Vedas. Wao huipandisha dini yao mpaka mbinguni. 


Kwa kuolewa katika mipango ya uwongo wa madhahebu yao, wao 
huwavuta watu kwa werevu kufuata madhehebu yao kwa sababu za kujipendelea 
nafsi zao tu. Baada ya kutenda mema duniani, wao huwapoteza watu kupitia njia 
iliyo chini iliyohabirika na kujitosheleza wao wenyewe. Hapana shaka hata 
kidogo katika haya. Wao hawawezi kutambulikana katika midhamu ya dini. 
Wao peke yao ni wenye uadilifu, wanao jihini wenyewe na roho kubwa, ambawo 
wanajifanya wenyewe kuzifuata njia za uwema na kuwafanya wengine pia 
wafuate hayo; wao ambawo wanafurahia baraka za maisha ya sasa na kuifanya 
dunia pia ujifurahie, kwenda kwenye njia ya Mungu na kuwaonyesha wengine pia 
njia hiyo. Kwa ufupi kwaajili ya maelezo za amri ya jamii ya utakatifu, Sura 
inayofuata itaeleza kuhusu ami za ufalme. 


Muhtasari 


Schemu hii ya maisha inatolewa kwaajili ya climu, na ya pili kwaajili ya 
ulimwengu, ya tatu, kutoka mwaka wa 50, lazima utumika katika kustaafu, 
ambayo inahitaji kufanywa matukufu matano, ya dhana, kula mboga tu, kusoma 
na kusomesha climu, kuwa mwenye huruma kwa wote,usiwe mpokeaji wa 
sadaka, na kuendelea kuchugua katika mambo ya roho. Mtawa anaweza 
kumweka mkewe pamoja naye au kumwacha kwa watoto wake wa kiume. 
Sehemu ya nne ya maisha katika kusomesha dini na kustaafu na kumfiki 
Mungu kwa kutafakari, kuwa mbali na matamanio matatu, viz. kwaajili ya 
watoto, mali na ufahari. Mtu aliyestaafu lazima ende kutoka mahali pamoja na 
kwenda pahali pengine kusomesha ukweli, insafu, ukarimu, na amri nyinginezo 
za Mungu. Yeye mwanamke au mwanamume lazima aishi kwa chakula safi na 
vinywaji safi, na asimwumize kiumbe cho chote, asikasirike na mtu, bariki mtu 
hata akikulaani, funga nywele, vaa nguo ya zambarau, na kuweka vitu. Dini au 
uadilifu uzoezwe na kusomeshwa na unatiwa sahihi na tabia kumi viz. 
ustahmilivu, usamehevu, kujinyima, ukweli, usafi, kuwa bwana wa fikira, uwe 
mwenye busara, elimu, ukweli na bashasha. 

Maaskofu wa kidunia tu wanazuwia kutoa zawadi waliojistaafu, nayo si 
kweli, kwa sababu hawa waliostaafu wanajua njia bora ya kutumia pesa. 
Brahmins au watu walio wataalamu peke yao lazima wajiunge na amri takatifu 
lakini si wengine, ilivyokuwa wao wanawekufanya mema zaidi ya dunia. 


140 


SURA VI 
WAJIBU WA KIFALME 


Manu, mtoaji mkuu wa sheria za zamani, anasema kuwaambia maaskofu 
waliomwendea yeye kuuliza umuhimu wa sheria, kuwa, baada ya kueleza wajibu 
wa tabaka nne za watu na vyuo vinne vya jamii 1. Yeye ataendelea kufahamisha 
yale ya kifalme, ni kusema, shahada zipi ni za kifalme, ana uwezo gani, na anazo 
sababu zipi za kuweza kufanikiwa, VII, I. Yafuatayo ni njia ya 2. Vipi mpigana 
vita anasomeshwa na kufundishwa kama Brahmin aliyesoma vilivyo, lazima 
aiendeshe nchi kwa mujibu wa katiba kwa haki: ib. 2. Bwana anasema, Rig. III, 
38. 6. 

Mfalme na watu waungane na kuunga Baraza tatu kuhusu mambo ya Elimu, 
Dini, na Utendaji wa Kazi. Kwa ajili ya maslahi yao, kwa kuiendeleza elimu na 
kwa kulinda shirika la serekali na nchi, ambayo inaupamba ustaarabu wa watu 
kwa taalimu, uhuru, dini, uadilifu na mali. 


Ath. K. 15, Anu, 2. Varg. 9M. 2. 
Ath, K. 19, An 7, Varg. 55, M. 6. 


Halmashauri au Baraza tatu, katiba, pamoja na siasa ya serekali kuhusu vita 
na amani, na jeshi lazima walinde ustawi wa serekali, Kuhusu mfalme na wafuasi, 
mfalme lazima atake kuwa na kiongozi mkuu anayefuata sheria, za katiba 7a 
mahakama, na wafuasi wengine wafuata amri za serekali. Kwa maneno mengine, 
mtu mmoja peke yake tu asiwe na nguvu zote za serekali; Mfalme kuwa ni mkutt 
wa Baraza, lazima iwe chini yake; Mfalme na Baraza lazima zote mbili ziwe 
masuulia kwa watu, na watu lazima wawe chini ya Baraza. tkiwa haya 
hayafuatwi, kama Shalpath inasem: 


Kand 13, Prapathak 3, Barh 3, Kandika 7, 8, shirika linalotawala na kuwa 
huru kutokana na watu na lenye nguvu zote, na kuimiliki nchi, itawaangamiza 
watu. Kuwa mfalme wa peke yake na mwenye uhuru kamili huwa mwenye 
kudharau kazi zake na huwaangamiza watu. Yeye huwakandamiza watu na, 
kama ilivyo, huwala. Kwa hivyo, mtu ye yote asiwachiwe serekali peke yake. 
Mfalme wa pekee huwaangamiza watu kama simba na kama wanyama wengine 
wanavyo waangamiza viumbe wenye siha na nguvu. Yeye hawezi kumwachilia 
mtu anyanyuke na kuwa juu yake. Yeye atawaibia wenye mali, atawanyanganya 
na atawatia adabu bila ya kuwa na hatia yo yote ili atimize muradi wake. 


Atharvaveda, K. 6, Anu. 10, V.98, M. I. Mfalme amteuwe msimamizi mkuu, 
ambaye ni mwendelezaji mkubwa wa mambo ya jamii za watu, ambaye ataweza 
kuwashinda maadui, ambawo hawawezi kushindwa na adui, yeye ambaye 
anamshinda mfalme kwa uzuri, yeye ambaye anapendeka sana, yeye mwenye 
nguvu zaidi za kusimamia, yeye ambaye ni mkarimu na mwenye sifa njema, yeye 
ambaye anatenda vitendo vizuri, na mwenye tabia nzuri, mwenye kujihishimu, na 
mwenye uhakikisho ambaye anaweza kupata pakukubaliwa, na ambaye ni 
mashuhuri sana. 


141 


anaweza kupata pakukubaliwa, na ambaye ni mashuhuri sana. 


(Yaj, 9, 40.) Enyi watu na mfaime aliyesoma, ufunyeni ulimwengu huu uwe 
hauna maadui, fanyeni haki kwa kumchagua kwa pamoja msimamizi wa mfalme 
juu ya bwana, ambaye ni rafiki wa wote, aliye na elimu ya kutosha nahaki 
daima mbali na mapendeleo, kulinda mali za watu na serckali yenye ustawi ya 
utawala wa dunia nzima, yenye watu wengi wenye climu, ili kuendelesa sababu 


(Rig, I, 39, 2.) Bwana anasema; Ewe mwenye kutawala, fanya sili 
bunduki, mabomu, bunduki za mrao, mikuki, panga, jambia, ni 
nyinginezo ziwe zinye nguvu na zenye maana katika kuwaangamiza maadui na 
kujihami na mashambulio; na kuponya majeshi yako yawe yenye kusifiwa na 
yenye uwezo ili uwe mshindi wa daima. Lakini fanya hizo silaha na mavavi ya 
askari yasiwe ya maana sana kwa yule ambaye ni wakulaumika na asiye na 
vitendo vya haki. Kwa ufupi, utawala hustawi na kuendelea ikiwa wale watu wake 
ni waadilifu. Kuchaguliwa kwa watu wenye climu kuwa ni maafisa wa climu na 
watu wenye imafi na walio wataalamu kuwa ni wakuu wa baraza na watu 
majabari kweli na wenye sifa vitendo, na silika, Kuwa ni wasimamizi wa baraza 
lenye amri ambalo linaleta mafanikio ya namna zote na maendeleo. Watu wote 
lazima watii na wafuate sheria na mipango ya maongozi ya serikali kwa wote 
pamoja na baraza zake tatu. Wao wakubaliane katika kazi zote ambazo zinaleta 
faida kwa watu. Wao inawabidi kufanya yale yenye faida kwa jamii yote na yote 
yale yanayohusika na dini. Wao wanao uhuru wao wenyewe kutenda katika 
mambo yao ya ndani. 


Raisi au Msimamizi. 


Shahada au sifa za Raisi ni:- Yeye lazima awe mwenye kuendeleza utajiri, 
mwepesi kama umeme, mwenye mapenzi kwa wote kama hewa na maisha. Yeye 
afahamu nini watu, wanataka, asipendelee upande wo wote kama hakimu 
asiyependelea; awe mwenye kuendeleza haki dini, na elimu kama jua; adui wa 
kiza cha ujinga, yasio ya haki, mwangamizi wa maovu kama moto; mzuizi wa 
maovu kwa njia nyingi kama Varuna au mzuizi; mwenye kutoa faraji kwa watu 
walio wazuri kama mwezi; na mjazi wa mali kama bwana wa mali, Mtu mwenye 
kuwa na sifa hizi, lazima achaguliwe kuwa Raisi 


Mtu yule ni imara kuwa Raisi wa jamii au baraza, ambaye ni thakili kama 
jua, ambaye analeta khofu katika mioyo wote kwa nguvu zake na anawahukumu 
‘wao, na ambaye hawezi kutazamwa na mtu duniani kwa jicho la hasira, 


Mtu yule anafaa kufanya Raisi ambaye anaweza kuwashinda waovu, na 
anawo uwezo mwingi kama moto, hewa, jua, mwezi, dini, na ambaye 
anauendeleza utajiri 


Mfalme 
Nani ni mfalme wa kweli? Anasema Manu, VII, 17 - 19, 24 - 28, 30, 31.. 


142 


Yule ambaye ni malipo, ndiyo mtu hasa, kama ilivyo, ndiye mfalme. Pia 
(malipo ya sheria) ni mtoaji wa haki na mtawala wa wote; ni mwakilishi na 
mdhamini wa kazi za tabaka nne za watu na vyuo vyao vinne. Manu, VII, 17. 


Inawahukumu watu wote, na ni mlinzi wa raia wote. (sheria ya haki ya 
malipo) huamka watu wanapolala. Hivyo, watu wenye busara huiona sheria au 
malipo yake kuwa ni uwema au ni dini, ib. 18. 


Sheria inapofuatwa kwa mujibu wake hasa inawafurahisha watu wote; lakini 
inapatolewa bila ya kufikiria, inamwongamiza mfalme kutoka pandezote. ib. 19, 


Kutokuwapo kwa haki inawaharibu watu wa tabaka zote na huzivunja 
baraza na vyuo vyote. Kutokuwapo kwa haki huwafanya watu kuwa na uchungu. 


Wao huanza kuzidharau kazi zao na kufurahia amani na furaha ambapo 
ustadi wa haki kama mtu wakutisha mwenye rangi nycusi na macho mekundu 
anawinda miongoni mwa watu kuangamiza uhalifu, na ambapo mtoaji wa haki 
au anayetia adabu ni mwadilifu na mtaalamu. 


Wataalamu humhisabu yeye kuwa ni hakimu, ni mtu aliye sawa wakutia 
adabu, ambaye ni wa kusema kweli, anayetenda baada ya kufikiria, yeye ambaye 
ana busara, na yeye ambaye ni mfalme raisi mtaalamu katika kupata mafanikio 
ya vadilifu, mali na raha, ib. 26. 


Mfalme anayetawala kwa haki, anaendeleza dini, mali, na raha za maisha: 
Lakini mfalme anayekalia kiti cha uhakimu, ambaye ni mwenye anasa nyingi, 
mjanja, thakili, na mwenye akili fupi, anaangamia kwa haki ya kumlipizia kisasia, 
ib. 27. 


Kama haki ni mbaya sana 
asiye mwadilifu. Ina mwangamiza mfalme khai 


pia ni njema haiwezi kushikwa na mjinga, na 
i. ib. 28. 


Kwa sababu yeye aliyekuwa hasaidiwe na watu wenye busara, ambaye si 
mtaalamu, asickuwa na mazoezi, mwenye uchu, asiye na akili, hawezi kutoa amri 
ya adabu au kuweka sheria kwa haki. ib. 30. 

Lakini yeye peke yake ni msafi wa akili, tabia njema, anayekuwa na marafiki 
wazuri, anayetenda vitendo kwa mujibu wa sheria za uadilifu, na kusaidiwa na 
nasihia za watu hodari, na ambaye ni mwenye busara anauwezo wa kuweka sheria 
na haki kwa vilivyo. ib. 31. 


Wajumbe Wakuu. 


Kwa haya Manu, anasema, XII, 100, 110-115. Watu wanavyojua Vedas kwa 
vilivyo na maandishi mengine matakatifu, wenye ujuzi wa kutosha katika mambo 
yao, waadilifu, wenye uwezo wa kuweza kuziziwia fikira zao na wenye tabia 
njema, lazima wachaguliwe katika afisi nne (1) amiri jeshi na mwenye amri ya 
mazao yote (2) Mkuu wa polisi na uendeshaji wa sheria (3) mwenye nguvu juu ya 
wote (4) mwenye amri za kifalme, haya ni kusema, amiri jeshi, Mkuu wa 


143, 


kuendesha kazi, mkuu wa sheria, na mfalme lazima wawe wataalamu katika 
elimu za kubusu kazi zao. 


Baraza. 


Amri au hukumu ya baraza za watu kumi walio wataalamu, au ikiwa hawapo, 
basi watu wataalamu, lazima isiwe kuwa ni makosa au isibishaniwe na mtu ye 
yote. ib. 110. 

Wanachama wa baraza hili lazima wawe wataalamu wa Vedas nne. elimu 
halisi, Nirukta au mfuasi wa Vedic, sheria na maandishi mengine matakatifu. 
Lakini ikiwa wao m wanafunzi, wanaume wenye jamii, na mtu aliyejitenga na 
ulimwengu, hapo itakuwa baraza yenye sifa njema ambapo itakuwa haina watu 
jopungua kumi. ib. IIL. 


Maamuzi ya bunge iliyo na watu watatu waliisoma na kuijua vilivyo Rig, 
Yajur, na Sama, Vedas, hawawezi kukosewa na mtu ye yote, 


Pia, hata hukumu ya maslaha katika sheria na mtu mmoja wa dini au 
Sannyasi ambaye anaijua Vedas yote na wa kwanza kuliko wote wale waliozal 
tena, na ihesabiwe kuwa ni sheria bora zaidi; kwa sababu iliyofanywa na majlisi 
ya milioni na milioni tatu za wajinga basi isikubaliwe. 


Baraza lisifanyike kwa watu wale wanaoona kwa maelfu, ambawo ni wenye 
vilema vya elimu ya Vedas, mazoezi ya wanafunzi, uadilifu na uwema mwingine 
wa adabu, na fikira zilizo sahihi, na wale walio Brahmin kwa kuzaliwa lakini 
wanaishi kama Shudras. ib. 114, 


Sheria inayosomeshwa na wajinga wasio wataalamu, wajinga wa kutojua 
wasikubaliwe kabisa. Kwa sababu namna mia za dhambi 
zinawazonga wao, wale ambawo wanafuata mafunzo ya wajinga Manu, XI, 115, 


Kwa hivyo, watu w: 
climu, ya dini, na ya sheri 
zichukue watu walio wataalamu na waadilifu. 


ga wasichukuliwe katika baraza hizi tatu za juu, ya 
va kazi; lakini kinyume na haya 


Wanachama wa Mabaraza. 


Kwa sababu, watu tena hapo na hapo tu huwa wafalme, Ma-Raisi na 
wanachama wa baraza ya Watawala, wanapokuwa wamesoma matawi matatu ya 
climu ya Vedas nne, kwa majina ni, wajibu, ucha Mungu na falsafa, na kuzijua 
vilivyo; sheria za kiroho za haki na sheria, mantiki, uchunguzi wa tabia za 
Mungu viz, elimu iliyo sawa ya kujulia, vitendo, na asili ya Mungu, kwa maneno 
mengine, sayansi ya utakatifu, mila na tabia za watu, na kufanya uthabi 
maswali. 

Wana haraza wote na raisi lazima wazitiishe fikira zao na waweze 
kuzimiliki, daima waufuate uadilifu na kuuepuka uovu, na kuwa fanya wengine 
pia kuwa mbali nayo. Kuukazanisha miili yao, wao wajizoeze yoga ua taamuli; 
kwa'sababu, ycye ambaye hawezi kuziamrisha fikra zake, kama, matakwa, 


144 


tamaa, na mwili wa kihayawani, ni kuwa, kama ilivyo, raia zake mwenyewe, 
hataweza kuwa shinda raia zake yeye mwenyewe ataweza kuwadhibitika. 


Kwa azma thabiti, yeye lazima auepuke kwa vyema vovu namna kumi 
unaotakana na mapenzi ya raha na uovu namna nane za uovu zinazotokana na 
hasira, ambapo ni dhiki kwa mtu kuepukana nayo. Yeye pia awasaidie wengine 
watokane nayo, ib. 45. 


Uovu wa Hasira 


Kwa sababu, mfalme ambaye anajiangamiza katika maovu kumi yanayo 
zaliwa na raha za mapenzi hupoteza uadilifu na mali, ni kama, utawala, utajirina 
mambo mengineyo. Yeye ambaye anajiangamiza katika uovu wa namna nane 
unaotokana na hasira, huupoteza hata mwili wake. ib. 46. 


Uovu wa namna kumi unaotokana na mapenzi ya raha ni (1) kuwinda au 
riyadha; (2) kucheza kamari, chowpar (karata) na michezo kama hii; (3) kulala 
mehana; (4) kuzisikiliza hadithi za mapenzi; jambo la aibu au kuwasengenya 
wengine; (5) kuwaingilia wanawake; (6) kutumia vinavyolevya, - divai, afyuni, 
bhangi au kinywaji kinacho tengenezwa kwa majani ya bangi, au kuvuta majani 
ya bangi, kuvuta kasumba, na vyenginevyo vinavyo levya; (7) kuimba; (8) kupiga 
vyombo vya muziki; (9) kudansi au kutazama dansi, kwenda kwenye ngoma’ na 
(10) kuzurura ovyo ovyo tu, ib. 47. 


Uovu wa namna nane kutokana na ukali ni (1) Kusengenya (2) kuzi 
kumwingilia mke wa mtu kwa nguvu, (3) kuchukia (4) wivu, ni kama, kutowe7a 
kumwona mwenzako anapata, (5) kutafuta makosa kuonyesa sifa uzuri kuwa ni 
makosa na makosa kuwa sifa nzuri (6) kufuja, ni kama kusema kupoteza pesa na 
mali nyinginezo katika njia zisizo za uadilifu. (7) kusema kwa ukali, na (8) 
kuwatia adabu watu bila ya kuwa na makosa makubwa au kuwaita majina. ib. 48, 


Yeye lazima awache tamaa ya mali, naye ni fikra ya mtaalamu mzizi wa uove 
unaomwangukia mtu na inatokana na raha ya furaha na hasira za ghafla, ib. 49. 


Uovu mkubwa unaotokana na raha ya mapenzi ni - |. tabia ya kulewa au 
kutumia vitu vya kulevya, 2. kucheza kamari au kucheza dadu, 3. usuhuba 
mwingi wa wanawake, 4, kuwinda. Tabia hizi nne ni mbovu na chafu sana. ib. 50 


Uovu unaotokana na mapenzi ya furaha na hasira kali, wovu wa namna tatu 
unaoleta maumivu makubwa, kwa majina ni, 1. kuwatia adabu watu bila ya 
makosa, 2. kutumia maneno makali, na 3. kutumia pesa katika njia zisizo halali. 
ib. 51 


Uovu namna saba unaotokana na kujiingiza sana na raha za uchu na hasira 
nyingi zisizozuilika, huzidi kuchukiza kadi zinapoendelea mbele, viz. kutumia 
pesa bila ya madhumuni thabiti si mbaya sana kuliko maneno makali, maneno 
makali kuliko kutokuwapo kwa haki, kutokuwapo kwa haki kuliko kuwinda, 
kuwinda kuliko usuhuba na wanawake, ufisadi kuliko kucheza kamari, kucheza 
kamari na kulewa, ni uovu mkubwa kuliko uovu wote. ib. 52. 


14s, 


Kanuni katika kadhia 0 kushirika vituko viovu. Kwa 
sababu, ikiwa mtu mwenye vituko viovu ataishi maisha marefu, yeye atafanya 
dhambi zaidi na atazama chini zaidi katika shida, kuugua maumivu zaidi. Lakini 
ikiwa mtu hajazoea kufanya vitendo vya uovu anakufu, yeye atakuwa amefurahia 
raha. ib. 53. 


Kwa hivyo, mfalme hasa na raia zake kwa jumla lazima wajiepushe na 
kuwinda kulewa, na tabia nyingine mbaya; lakini, kinyume cha mambo ni haya, 
kuwacha yenye uovu na furaha ya uchu na kujipatia sifa zenye uadilifu, tabia, na 
taratibu za kazi, wao lazima wafanye kazi nzuri. 


Mawaziri 


Watu wa namna gani lazima wawe wanachama wa mahakama ya 
mawaziri wake, inaitaniwa na Manu, VII, 54 - 57. 60 - 64. 


ifalme na 


Mfalme awachague mawaziri saba au nane walio zaliwa katika mipaka yake 
na nchi yake, wajuzi wa Vedas na maandishi matakatifu, shujaa na hodari, na 


mwenye azimio yasiokubali kushindwa, waliotoka katika ukoo mzuri, mwenye 
climu, mkubwa au muhimu, mwadilifu, na mwenye hekima, (M. 7.54.) 

Kwa sababu, bila ya msaada maalum hata kitendo kidogo ni taabu 
kutendeka na mtu peke yake. Mambo kama yalivyo, vipi kazi kubwa ya serekali 
itaweza kufanyika na mtu peke yake? Kwa hivyo, ni mpango mbaya kumfanya 
mfalme peke yake kukadidhiwa na mambo yote ya serekali katika mikono yamtu 
mmoja peke yake. ib. 55. 

Maudhui ya Kushauriana. 


ib. 56. Raisi !9zima kila siku awashauri mawaziri wake walio hodari na 
wataalamu kuhusu mambo ya serekali, kama 1, kuleta amani na watu wengine, 2. 
vita, 3. kuweka nidhamu, 4. ustawi kumhujumu adui mwovu katika wakati 
mwafaka wa mtu, 5. kuhifadhi matumishi ya serekali, kuwaweka kwa nidhamu. 
jeshi, 6. kuweka amri katika majimbo yanayotakiwa na kuyafanye yawe na amani 
na mbali na hatari, kazi kama hizi lazima zifikiriwe na fikira zake ziwe wazi 


Uamuzi Kwa Watu Wengi. 


Yeye lazima aulize shauri za wana wa baraza kuhusu mambo ya serekali 
kwanza mmoja mmoja tena kwa pamoja na kukata shauri kwa kupiga kura za 
watu wengi kwa faida yake mwenyewe na wengine. ib. 57 


Mawaziri, Wenye M: 


Manu, 7, 60. Yeye awachague mawaziri wengine, walio imara, wenye hakima 
wenye tabia timamu, wenye asili kubwa, wenye uwezo kupata vitu vinavyo 
hitajiwa, na aliyejaribiwa vyema na maarifa. 

(M. 7.61). Yeye lazima awaajiri maafisa na wanaume wengi wenye nashati 


fa. 


146 


wenye nguvu, walio wenye akili na waliochaguliwa, kama inavyotakikana 
kwaajili ya kutekeleza kazi za nchi kwa ukamilifu. 


Mawaziri wa nehi za nje na Nyumbani. 


Yeye lazima awachague’ watu walio hodari, shujaa, wenye nguvu, watu 
waadilifu wa ukoo mzuri, kwenye wadhifa wa kazi muhimu; na wenye haya, na 
watu waoga kwaajili ya kazi za ndani za idara za nyumba. 


Balozi 


Yeye amchague mtu yule kuwa balozi wake anaye toka katika jamii ya 
kujulikana mwenye nia za ukweli na maana zake na mwenye tabia njema, 
mwadilifu wa moyo, mwenye uwezo wa kuyatckeleza matukio yatayokuja, 
mwenye uwezo wa maandi na bingwa katika kazi zake za ubalozi.- ib. 63. 


Balozi lazima awe mwenye kushikilia sana kaziza serekali, apende kazizake, 
awe hukhlisi, msawi wa moyo, awe hodari katika kazi za kukumbuka sawa sawa, 
bila ya kusahau mambo yaliyopita zamani, kutenda kwa mujibu anavyotakiwa 
na mji na wakati, mzuri wa sura, hodari na mlumbaji - ib. 46. Mtu mwenye sifa 
hizi anastahiki kuwa balozi wa mfalme. 


Maofisa na Majukumu Yao. 


Manu, VII, 65, 66, 68, 70, 74 - 78. imeeleza namna za watu na kazi ambazo 
wapewe wa 


Waziri mkuu lazima abakikishe kuwa haki inafanyika katika kutoa adabu, 
na kuwa isitolewe adabu isiyo ya haki. Idara ya fedha na kazi za juu za serekali 
lazima_ziwemo katika mikononi mwa mfalme. Baraza ya serckali lazima 
lirakibishe kazi zote. Nguvu za kuleta amani au urafiki na mji wo wote au 
kutangaza vita akabidhiwe balozi au waziri wa mambo ya nje. 65. 


Ni balozi ambaye huleta mwungano na kukata mwungano na kugawanya na 
kutengana waovu katika ululivu. Yeye 1a afanye mambo ambayo yataleta 
mtengamano miongoni mwa maadui. 66. 


mawaziri wote au wana wa baraza, balozi na mawaziri wengine lazima 
ahakikishe hila za mfalme mwenye hasama na watu wake, na kujihifadhi vyema 
wasije wakaleta dhara au shida kwenye nchi yao. 68. 


Yeye lazima awake watu wake katika nchi mandhari mazuri ya mwitu, mali 
wa namna nyingi, ilivyozungukwa 
iyozungukwa nalindi la maji na mwitu 
pande zote, iliyozungukwa na jeshi kote, na kuhifadhiwa na milima kote. Kati 
kati yao, yeye afanye mji wake, ambawo umezungukwa na boma. ib. 70. 


Kwa sababu, mtu mmoja tu aliye na mkuki hapo anaweza kuwapinga 
wanaoshambulia mia, na maaskari mia waliowekwa hapo wanaweza kupigana na 
maadui elfu. Kwa hivyo ni muhimu kujenga ngome. ib. 74. 


147 


Bora hilo lipewe silaha nyingi na makombora, pesa na vyakula, magari na 
vitu vya kusafiria na Bramins wataalamu wanaostahiki na kuhubiri mashine na 
namna mbali mbali za zana, majani, malisho, maji na mahitaji mengineyo. 75. 

Katikati ya ngome hilo, yeye ajenge nyumba ya kuishi inayopata maji, na 
kupambwa na miti, na maua na vitu vinavyo lindwa kwa njia zote, muafaka 
kuishi humu wakati wote, iliyo pakwa rangi, na iweze kuwa na ofisi zote za 
serekali. 76. 

Baada ya kumaliza masomo yake katika maisha ya uanafunzi, yeye lazima 
aoe mwanamke mmoja tu, mzuri, mkamilifu, wa kuvutia, aliye zaliwa katika 
jamii la kisharifu wa tabaka la kijeshi, mchangamfu wa tabia, anaye elekezana 
naye katika elimu, tabia na harakati. 77. 

Yeye lazima aweke kasisi na askofu, kwa sababu wao watafanya muhanga 
wa moto, kuabudu kila baada ya wiki mbili, na ibada nyinginezo za dini za hiyo 
nyumba; na yeye mwenye lazima awe ameshughulika na kazi za serekali, 
kuziendeleza kwake kwa ni kama ibada yake, kutafakari na vitendo 
vyengine bada, ambapo yeye atumic usiku na mchana wa maisha yake ili kazi 
yo yote isije ika haribika. 78. 


Ushuru au Mapato ya Serekali. 


Yeye apate ushuru wake wa mwaka kutokana na mkusanyaji mwadilifu, na 
Raisi - mfalme na machifu wa kubwa, na baraza lote kwa jumla wao wote lazima 
watende yale yaliyo sawa na nadhari ya Vedas na wao wawe wazuri kwa raia loco 


parentis. Manu, VII, 80. 
Baraza la serekali lazima liwachague maofisa wanao kagua kazi mbali mbali 
za serekali, Itakuwa wajibu wao kuona kuwa wafanya kazi wote wa serekali 


katika afisi mbali mbali wanafanya kazi zao na kutimiza wajibu wao kwa mujibu 
wa sheria na kanuni za nchi (serekali). Wao wa heshimu ikiwa wanafanya ka: 
vizuri na kwa bidii na wawatic adabu kwa haki ikiwa wao wanatenda kinyume 
cha amri. ib. 81. 


Kueneza mwangaza wa Vedas wakati wote, ni mali isiyoweza kwisha ya 
wafalme, mfalme na baraza lazima wamhishimy vyema yule anayetoka kutoka 
chuo kikuu (Gurukul) baada ya kumaliza masomo yake ya Vedas na maandishi 
matakatifu wakati anapokuwa mwanafunzi. Wao pia wawahishimu kua 
wataalamu wafunzi. ib. 82. 


Njia hii itaendeleza elimu katika utawala na kuleta mafanikio makubwa kwa 
watu. Wakati wo wote mfalme aliyekuwa chini ya himaya ya watu wake 
anapoitwa kupigana na mtu mwingine, sawa na yeye, aliye wa chini au wa juu 
kuliko yeye; yeye akuita wajibu wa kij asikatae kuingia vitani 
na yeye na lazima apigane kwa ushujaa ili ajipatie ushindi. ib. 87. 


Wafalme wanopigana katika vita kwa nguvu zao zote, bila ya kuogopa na 
kugeuza migogo yao, ili kuwa ua adui, hupata furaha. Wao wasirudi nyuma 
kutoka kwenye vita. Hata hivyo, kumshinda adui, ni sawa kujificha na alipo yeye; 


148 


kwa sababu, mtu lazima awe na hila kama hizo ili aweze kumshinda yeye. Wao 
wasishindwe upesi au kujiangamiza kwa upuuzi kama simba anapounguzwa na 
uchungu wa risasi ya silaha. ib. 86. 


Sheria za Ushuja: 


1. Wanajeshi, kakiviweka akilini mwao sheria za ushujaa au kanuni watu 


waadilifu, lazima wasipigane vitani, na mtu ambaye amesimama hapa au pale, 
kama mwoga, kama kuunganisha viganja wakati wa kusalim amri kama nywele 
zinavyoregea, kama kukaa, na kusema “Mimi ni ml i; (2) kama kulala, 
kama kuzimia, kama kuwa utupu, kama kuwa bila ya mikono, kama ni 
mtazamaji wa vita, kama ni sahibu wa adui; 3. kama kuumwa na maumivu ya 
majaraha; kama mwenye huzuni, kama yule aliyeumizwa vibaya, kama mwoga 
anavyotishika, na kukimbia, ib, 91, 92, 93. 


Lakini watu kama hawo wachukuliwe na kufanywa mahbusu, na wale 
ambawo hawajambo kidogo miongoni mwao, basi lazima watiwe jela. Wao 
wapewe chakula na nguo za kutosha. Walioumia wasichokozwe ili wasisikie 
maumivu. Wao wapewe kazi ambazo wataziweza. Lazima ifahamike kwamba 
kuwa katu wasiumizwe wanawake, watoto, wazee, wagonjwa, au waliopatwa na 
msiba, Watoto wao lazima watazamwa na kusaidiwa kama wako mwenyewe. 
Wanawake zao pia waangaliwe na kuwekwa kama dada na ndugu wa kike 
wanavyowekwa bila ya kuwatazama kwa jicho la uzinifu. Amani inapokuwa 
imesharudi vyema, wale watu ambawo hawatakiwi kunyanyua silaha tena, lazima 
waachiliwe huru kwa hishima na kupelekwa makwao na kwenye nchi zao. Lakini 
wale wanaofikiriwa wataleta matatizo ya amani, wao lazima wawekwe kuzuizini. 


ijili ya hofu vitani, lazima atiwe adabu 
anapopatikana na hatia ya uhalifu kwenda kinyume cha serekali; yeye 
atajichukulia matokeo yote ya vitendo viovu vya mtu mwenye amri zote za jeshi. 
ib. 94. 

Bwana wake an: 


hapa na baadaye pia. Ikiwa mkimbizi anauliwa, yeye hapati heri, 
matunda yote ya vitendo vyake vizuri. Yeye hapati sifa ambazo zinapatikana na 
yeye mwenye kupigana kwa hadhi kwa mujibu wa amri ya vita. ib. 95. 

Sheria lazima isivunjwe na amiri jeshi au askari ambaye ameyateka magari, 
farasi, tembo, miavuli, pesa, nafaka, ngombe na ngombe wa maziwa, wanawake, 
na vitu vyote vya namna nyingine, na chupa ya siagi safi, mafuta na maji mengine 
azipokee kuwa kama ni zawadi zake za sheria za vita. ib. 96. 


Lakini wanajeshi wampe mfalme sehemu moja katika kumi nasita ya zawadi 
Mfalme pia awape maamiri jeshi na maaskari sehemu moja ya sehemu kumi 
na.sita ya ngawira iliyotekwa kwa pamoja na majeshi. ib. 97. 


Wale waliouliwa vitani sehemu zao zipewe wale walio jamaa zake kama wake 
na watoto waco. Wake zao walio wajane na watoto wao maskini lazima 
watazamwe na kulipiwa na serekali. Watoto wanapo baleghe, wao wapewe kazi 


149 


kwa mujibu wa uwezo na nguvu za0. Yeye ambaye anapenda kuona nchi yake 
inaendclea, heshima, mafanikio, neema, na maendeleo ya ufalme, katu asizivunje 
sheria za vita. 


Wajibu wa Watawala. 


Mfalme na baraza la nchi fitake I. kupata yale waliokuwa hawana, 2. 
kukilinda vyema kile kilichopatikana 3. kuzidisha mapato. 4. kuzidisha utajiri 
kwa kuendeleza elimu na dini, kuwapo wanafunzi na wahubiri wa njia ya Vedic, 
na kuwasaidia mayatima wasiojiweza na maskini. (Manu, VII, 99.) 


Yeye lazima ajaribu daima bila ya uvivu kutimiza tabaka nne za kiapo au 
wahii watabaka la kijeshi. 


Yeye ajaribu kupata ki le ambacho hawezi kukipata, 
kukitunza alichokwisha kipata, kukizidisha kile kinachotunzwa kwa hamu na 
mzidisho wa namna nyingine wa kishe ia kulicho zidi katika mali 
hiyo daima kama ilivyoelezwa hapa juu. ib. 101 


Yeye asimfanyie mtu ye yote ujanja, bali atende mambo ya iklasi katika 
mambo yake na daima awe macho na ni hadhir, kuikamata uhalifu wa wengine 
kuipusha hatari zake hapo. ib. 104, 


Adui hata moja asijue udhaifu wake au mahali panapowera kupigwa, lakini 
yeye ajue sehemu zisizo za nguvu za maadui wake. Yeye azifiche sehemu zake 
ambazo zinaweza kutekwa na adui kama kasa anavyovificha viungo vyake 
kutokana na hatari. ib. 105. 


Kama korongo anapoangalia kwa makini apate fursa ya kukamata samaki, 
basi mwache yeye atafakari juu ya mali aliyoikushanya; baada ya kuizidisha hizo 

zake, mwache azijaribu nguvu zake kama simba anapotaka kumhi 
adui; wache awaangukie adui kama chui mafichoni, mwache awe mara mbili 
kuliko sungura anapokabiliwa na adui mkali, na tena amhujumu kwa ghafla. ib. 
106. 


Maongozi 


Kwa hivyo, raisi mwenye hamu ya kuendelea na kufuzu awahukumu wote 
wale waliofanya makosa makubwa, Wahalifu, wezi katika nchi kwa |. msamaha. 
2. zawadi, 3. mgawanyiko; na hata haya hayafaulu kuwafanya wakubali, basi 
waletwe kwenye hukumu ya 4. nguvu kwa silaha. ib. 107. 


Kama mkulima anapoondoa kapi na hawezi kuyaharibu mazao yake, basi 
mfalme pia awaangamive wahalifu na wezi na kuihami nchi. ib. 110. 


Mfalme ambaye bila ya kujalia anawaangamiza raia zake kw: 
kupenda raha, basi ataangamia upesi kabla ya kifo chake pamoja na jamaa zake 
na kutokuwa na nchi yake tena. ib. II. 


150 


Uangamiza wa Utawala. 


Kama udhaifu wa mwili huyakata maisha ya wenye roho, basi hata maisha 
ya wafalme pia, ni kusema kuwa nguvu zao na vitu vyao, pamoja na jamaa na 
mali zao, huangamizwa kwa kudhoofishwa na watu. ib. [12. 


Kwa hivyo, mfalme na watawala wa utawala wake lazima wajaribu kuifanya 
serekali yao ifaulu, na mambo ya utawala yafanywe kwa uangalifu, Furaha ya 
mfalme huyo huendelea kuzidi yeye ambaye amejishughulisha kwa njia zote 
kuihifadhi nchi yake na raia zake. ib. 113. 


Usimamizi 


K waajili hii, yeye awe na afisi ya serekali baina ya wawili, watatu, watano na 
vijiji mia, kuwa weka humo maafisa wake ambawo wana uwezo wakutosha wa 
kuiendesha kaziza serekali. ib. 114. 


ib, 115. Chifu mmoja achaguliwe kwa kila kij 
vyengine kumi, watatu juu ya vi 
wa tano kwaajili ya 


|. na mwingine kwaajili ya v 
20, wa nne kwaajili ya vijiji 100 vya mji, 
iiji 1,000 vya mji. 


Kama ilivyo sasa kuwa pana Patwari mmoja ki 
kituo cha polisi katika vijiji kumi kama hivyo, na thana kubwa kwenye vituo 
viwili vya polisi, na zaidi ya thana tano kama hizo thanas moja nitehsil au afisi ya 
kupokea kodi za serekali na zaidi ya tehsil 10 kuna afisi moja ya wilaya. Mpango 
huu wote wa namna ya kuiendesha serekali umetolewa katika Manu yetu na 
watoaji wa sheria wengine. 


Yeye afanye mpango wa kutawala kwa mujibu wa ilivyo elezwa hapa juu na 
kuamrisha kuwa mkuu wa kijiji kimoja kila siku lazima apelcke habari kwa siri 
kwa bwana wa vijiji kumi yote yale wa uhalifu na kuvunja sheria yaliyotokea ~ 
katika kijiji chake. 


Kwa njia hii hii, maafisa wa vijiji kumi wapeleke habari zao kwa maafisa wa 


vijiji 20 yale yaliyotokea katika vijiji kumi vilivyo chini yake yeye. ib. 116. 
Afisa aliyekuwa wa vijiji 20 lazima apeleke habari kila siku yaliyotokea 
katika vi 20 kwa mkuu wa vijiji 100. Mkuu wa miji 100 apeleke habari zake kila 


siku yanayotokea katika wilaya yake kwa mkuu wa miji 1000. ib. 117 


Maatisa watano wanaoangal 0 lazima wapeleke habari kwa mkuu wa 
100, na wakuu kumi wa vijiji 1000 kila mmoja alete habari ya yote 
otokea kila siku kwa mtawala wa vijiji 10,000 na kwa Baraza la serekali ya 

a wapeleke habari za dunia nzima 


i, basi 
wazi wa mfalme mwingine aziangalie, yeye ambaye ataathirika kwa vilivyo, na 
hawezi kuwa hatayaona. ib. 120. 


Ma raisi wa wili wa kila ki 


cha 10,000 achaguliwe hivyo kuwa mmoja wao 


15st 


awe msimamizi wa upande wa nyumba, awe na mahakama na matawi mengine 
yenye amri, na wengine wawe wanasafiri kwenda kuangalia wafanya kazi wa 
serckali. 


Mji mikubwa lazima iwe mizuri, iwe na majengo marefu na yenye nafasi 
yenye haiba kama mwezi wenye kuleta uhuru, ambapo watu wenye elimu. 
ambawo wanawo ujuzi wa kila namna katika elimu, lazima wakae ili kuyaangalia 
mambo ambayo yatamwendesha mbele mtawa na wanaotawaliwa, na 
kuchunguza amri na sheria za elimu. ib. 121. 


Wajumbe na wapelelezi wa wekwe chini ya msimamizi mkuu. Mfalme lazima 
ajifunze sifa na aibu za raia wake wote wa utawala wake kwa kuwatumia police 
wa siri, ambawo ni watabaka mbali mbali. Wahalifu lazima watiwe adabu na 
wenye kustahiki sifa waheshimiwe. ib. 122. 


Maafisa wa Amani. 


Watu wanaochaguliwa na mfalme kwaajili ya ulinzi wa watu lazima wawe 
wema, wenye ujuzi, wataalamu, na kutokana kwenye jamii nzuri; wahalifu, wezi, 
majambazi na wavunja amri wengineo wageuzwe upande mwingine wa kazi kwa 
kuwaajiri wao katika kazi za serekali na kuwaweka cl i 

hapo juu, na kuwageuza watu wahalifu hawo kuwa walinzi wa amani ili 
wawalinde watu. ib. 123. 


Ikiwa mtumishi wa serekali anapokea rushwa kutoka kwa mshitakiwa na 
mshitaki ili isifanye haki na apendelee na kuishinda sheria, mfalme azichukue 
mali zake zote, ampe adabu ya kutosha, na kumfukuza na kumpeleka katika nchi 
ambaye asiweze kurudi tena. [kiwa yeye hatiwi adabu, uovu wake utawafanya 
wengine kufanya hivyo kama alivyo fanya huyu. Lakini khofu ya adabu hiyo 
itawavusha kutokana na mazoezi ya uovu. ib. 124. 


Muumishi wa serekali lazima apewe sehemu kadha ya ardhi au pesa na 
serekali kila mwaka, kila mara, au mara moja kwa pamoja, ili waweze 
kujiweka wenyewe kwa heshima, ili wasije wakababaishwa kwa hongo. Wale 
waliwo wazee, pia wapate pesa kutoka kwenye malipo yao ya zamani. Lazima 
ifahamike kuwa malipo yao huendelea maisha yao yote, lakini si baada ya kufa 
kwao. Watoto wao watazamwe na wapewe kwa mujibu wao. Wadogo zao na 
wajane wao pia wapewe na serekali malipo maalum ili waweze Kujitazama 
wenyewe kwa mujibu wa sifa na urefu wa kazi zao. Lakini serekali wasimamishe 
malipo hayo ikiwa wao watajifanya kuwa waovu. Mpango huu ufuatwe vyema. 


Kodi. 


Katika kuwatoza watu kodi katika nchi, mfalme au serekali lazima ifahamu 
kuwa maafisa na watumishe wengine wa serekali, pamoja na raia wote wafurahic 
baraka na raha zake. Manu, VII, 128. 


Mfalme apokee kodi kidogo kila mwaka kutokana kwa raia wake kama 


152 


mdudu, ng’ombe mchanga au nyuki anavyo fyonza chakula kidogo kidogo. ib. 
129. 


Yeye asikate mizizi ya urahisi wake au ya wengine kutokana na tamaa; kwa 
sababu, yeye ambaye anaikata mzizi wa kazi na raha, hujiletea shida mwenyewe 
na huwaletea wenzake pia, ib. 139. 


aliye mkali na mwenye huruma katika kufanya kazi zake, 


Mtawal 
huheshimiwa 
walio wema. ii 


Hivyo ndivyo yeye awatawale watu wake. Yeye awalinde watu wake daima 
kwa kuwa mwadilifu katika kazi zake na asiwe mwenye kuidharau. ib. 142. 


Mfalme pamoja na mawaziri wake na watumishi wamekufa na hawaishi 
katika kuwepo kwake, maisha na mali za watu katika utawala wake wanalilia 
kutaka msaada wanachukuliwa na wezi. Mfalme kama huyu atapatwa na maafa 
ya maumivu makubwa. ib. 143. 


Wajibu mkubwa wa wafalme ni kuwa hifadhi raia zake. Mfalmic anayepokea 
ilivyowekwa na 


ushuru kama ulivyoelezwa katika sura ya 7 ya Manu au kama ili 
baraza linalotawala, ana a raha lakini hupata maumivu, 
ikiwa anafanya kinyume cha sheria zilizotajwa hapa juu. ib. 144, 
Kazi Za Kila Za Mfalme. 


Kuamka baada ya nusu ya usiku, kwenda msalani na kukoga, yeye lazima 
asali na kumwomba Mungu, toa sadaka ya moto, waheshimu wataalamu na watu 
waadilifu, kula chakula na kuingia kwenye sebule wa waliohudhuria. Manu, VII, 
145, 


Kwa kusimama hapo, yeye lazima aonyeshe mapenzi kwa raia zake 
waliokuja hapo na kuwaaga kwa mapenzi, aonane na waziri wake mkuu kuhusu 
mambo ya serekali. ib. 146, 


‘Tena hapo mfalme aende kutembea naye kwenye kiduta cha mlima, kwenye 
chumba cha siri, kwenye ukimyaa wa mwitu ambako hakuna hata majani ya 
kukera, au kwenye pahali ambapo hakuna watu, yeye aonane na waziri wake 
mkuu kwa utulivu, bila ya kuwa na hamaki. ib. 147. 


Mfalme yule anaweza kuitawala dunia nzima ijapokuwa hana mali, siti yake 
kubwa na mipango ya vitendo vyake kwaajili ya uzuri wa watu ambawo 
wamezama na kujificha kutoka kwenye elimu za wengine. Hivyo, yeye asifanye 
kazi hata moja mpaka ikubaliwe na wenye mabaraza yote. 


Maarifa ya Namna Sita. 


Mfalme, mawaziri na watumishi wengine wa serckali lazima wafahamu 
kuwa kazi zao ni za namna sita ambazo lazima zifanywe vyema baada ya 
kufikiriwa vizuri, viz. mpango kuhusu handaki au kuzungusha boma, isi 


153 


kuharibiwa kwa mashambulio, amani, kuanzisha vita na maadui 
kuligawa jeshi katika sehemu ml 
mwenye nguvu. Manu, VII. 161. 


Tabia Zao Mbil 


Mfalme lazima afahamu wazi tabia mbili za amani, na vita, mashambulio, 
ulinzi, namna mbili ya mgawanyiko wa mazao, na marafiki. ib. 162. 


Namna mbili za amani ni mkataba na adui au na rafiki pamoja na nafasi 
yake, lakini yeye aendelee na mpango wa kazi wa sasa na wa siku zijazo. ib. 163. 


Vita viko vya namna mbili, moja ni kutangaza kuwepo au kutokuwepo 
iii yake mtu mwenyewe; na vyengine ni vya kupigana na kwa kumwudhi 
adui au kwa kuanzisha urafiki. ib. 163. 


Namna mbili za mashambulio ni safari kinyume cha adui kwa sababu 
kutoweza kujiziwia pamoja na usuhuba au bila ya udugu. ib. 165. 


Namna mbili ya vitendo ni kurudi nyuma kwa mujibu wa saa au kutokana na 
sababu au kubaki kimya bila ya kutenda kitu cho chote kwako kwaajili ya 
kugombezwa na rafiki. ib. 166. 


Kugawanyika kwa jeshi na wakuu zake katika sehemu mbiti kwaajili ya 
kufaulu unaitwa mgawanyiko wa namna mbili. ib. 167. 

Namna mbili za mwungano wa kidugu ambapo mfalme anapoomba msaada 
wa mfalme mwenye nguvu zaidi au mtu mkubwa kwa kumwogopa adui au 
kutimiza mpango maalum wa kitendo. ib. 168. 


Vita. 


Yeye anapojua kuwa wakati kadha vita vitamlelea shida kidogo, lakini 
wakati mwingine hugeuka kuwa vya faida kwake na ushindi. Yeye lazima afanye 
mapatano na awe mwenye saburi mpaka wakati uwe muwafaka naye. ib. 169. 


Wakati ambapo watu wote wanafuraha sana na wamo katika hali nzuri, na 
yeye pia anafikiri hivyo kuwa yumo katika hali njema, basi ni wakati kuanza 
chuki au aanzisha vita dhidi ya adui. ib. 170. 


Yeye anapoona kuwa majeshi yake yana bashasha, nguvu na wako tayari, na 
jeshi la adui halina nguvu na haliko tayari, yeye lazima aanzishe kujiingiza naye. 
ib. 171. 

Jeshi linapokuwa limepungua nguvu na usafirishaji, yeye lazima kwa 
uangalifu na pole pole afanye urafiki na adui na abaki nyumbani. ib. 172, 


Mfalme anapoona kuwa adui ananguvu 


ingi, yeye lazima ayazidishe 
majeshi yake au aligawanye katika sehemu mbi 


ili apate mradi wake. ib. 173. 


Yeye anapajua kuwa maadui watamshambulia karibu, yeye lazima afanye 


154 


urafika kwa haraka na mfalme mwingine aliye mwadilifu na mwenye nguvu. ib. 
174, 


Yeye lazima afanye bidii kuwatumikia kama ni mkubwa watu wale na jeshi 
lake ambalo linapigana na kuwashinda adui. ib. 175. 


Ikiwa yeye atayaona makosa katika vitendo vya suhuba zake, yeye lazima 
bila ya kusita na kwa uwerevu ajiingize na kupigana vita nayc. 

Yeye asiwe mbaya kwa mfalme mwadilifu, lakini, kwa kinyume chake, yeye 
awe rafiki wa daima na yeye. Mipango iliyoelezwa hapo kwanza ni ya kumshinda 
mfalme mwovu na mwenye nguvu, ib. 176. 


Mwache mfalme mwenye siasa apange mipango yake yote na achukue hatua 
ambazo hapana usuhuba, nguvu zisizo upande wo wote, au maadui wanaweza 
kujipatia faida kwake. ib. 177. 

Mwache yeye azifikirie faida na hasara za mipango yake yote ya sasa ambayo 
zinafanyika au itafanyika hapo mbele. Tena hapo yeye ajaribu kuyamaliza yale 
ambayo hayataleta faida na kuyashika ya faida, ib. 178. 


Mfalme yule hawezi kushindwa na maaduizake ambaye anarifikiria faida na 
hasara ya mipango yake ya mbele, yeye ambaye anakata shauri anapoulizwa kitu, 
na yeye ambaye anajua kipi cha kufanywa vitendo vinapomalizika. ib. 179. 


Mtawala, hasa raisi wa utawala, lazima ajaribu awe na ushirikiano, nguvu 
zisizopendelea na adui wenye nguvu, na asiwaachilie kwaajili ya dharau tu, 
wafanye kinyume cha anavyotaka yeye. Hii inaitwa kwa ufupi hckima ya siasa au 
maongozi ya serekali. ib. 180. 


Uvamizi. 


Mfalme anapokwenda kinyume cha adui yake, yeye lazima afanye mipango 
ya kuwahami raia zake; achukue magari ya jeshi lake, awasafirishe wanyama, 
silaha, makombora na silaha nyinginezo kwa mpango; na awaweke wapelelezi wa 
siri wakumletea habari za nchi iliyo na uadui nawo na wao wanataka 
kuishambulia, Manu, VII, 184. 


Kuzifanya njia zake ziwe madhubuti zile za nchini-za maji-bahari na mito, 
za hewani, yeye lazima ayachukue magari yake ya vita, askari wapanda farasi, 
silaha, makombora, chakula, vinywaji na vitu vyenginevyo vya kutosha. Tembo 
wa kwenda kwenye ardhi, avuke maji kwa mashua: aruki hewani kwa mabofuna 
vyenginevyo. Yeye pia achukue askari zake. Baada ya kujiweka tayari na mambo 
yote na baadaye ya kutangaza mabishano, yeye aanze kwenda pole pole kufikia 
alipo adui. ib. 185. 


Yeye ajitahadhari katika maneno yake yote anapoongea na watu wa siri wa 
adui, na kujionyesha kuwa rafiki na yeye. Kuwaonya adui, kuhusu mipango yao; 
mtu aliye adui moyoni, lakini anajifanya kuwa ni rafiki, lazima ahisabiwe kuwa ni 
adui mkubwa. ib. 186. 


155 


Yeye lazima awazoeze wafanya kazi wote wa serekali katika sanaa ya jeshi, 
yeye mwenyewe pia ajifunze, na kuwafundisha raia wengine pia. Wale peke yao 
ambawo wameshapata ujuzi wa kutosha wa kiaskari, wanajua kupigana vyema 
na kuwaamrisha wengine kupigana. 


Maarifa ya Vita 


Wanapokuwa wameshapata mazoezi aliongoze jeshi kwa mpango wa kama 
wafanya kazi, wakubwa na wadogo na kujitayarisha kama kukokota g 
wakimbie kama nguruwe dume, wanapoanza kukimbia mmoja b: 
na wakati mwingine wakimbie wote kwa pamoj 
wanavyokwenda majini. Au, yeye aliweke jeshi lake kwa kulipanga kama 
shindano, ambayo ni kali huku mwanzoni na ni nene huku nyuma, na uzi uwe 
mnene kuliko shindano yenyewe. Au, aliweke jeshi lake wanapokwenda kupigana 
vitani kama kunguru ambaye anaclekea kwenda chini kutoka hewani. ib. 188. 


Yeye alizidishe jeshi 
Yeye mwenyewe ajiweke k 
yungi. ib. 181. 


ke upande ule ambawo hatari intafikiriwa kutokea. 
ati ya jeshi lote ambayo wamzunguke kama yungi 


Yeye lazima awaweke wakuu wa jeshi na maafisa wengine, ambawo 
watapigana pamoja na majeshi na kuamrisha kwenda kwao, pande zote nane. 
Yeye aliweke mbele jeshi lote kuelekea mapigano yalipo; lakini pia mipango 
madhubuti ifanywe pande nyingine zote; kwa sababu wanaweza kubujumiwa na 
askari wa adui upande mwingine. ib. 189. 


Kingojo cha askari ambawo ni madhubuti katika kazi zao za sanaa za vita, 
yakilifanya jeshi shupavu, amunifu, hodari wa kufanya usimamizi na kuendelea 
kupigana, na ambawo akili zao ziko huru na mbali kutokana na fikira za 
kutokuwa waminifu lazima wawekwe pande zote nne za jeshi. ib. 190. 


Zatiti za Vita. 


Maaskari lazima wasongamane wanapopigana na adui wanaohesabika 
kuwa wenye nguvu. Wakati wa hatari, wao wapanuliwe. Yeye anapohitaji 
kupigana anapoingia mjini, ngome au kulikata jeshi la advi, yeye avipange vikosi 
vyake kama shindano au kama neha za panga mbili, kisha apigane kote kiwili na 


kuendelea kuingia. Baada ya kuviweka vikosi vyake namna mbali mbali, tena 


vitambae chini kama nyoka juu ya ardhi kat 
bunduki, wao lazima wawachinje wapiganaji wa bunduki au wawateke na 
kwelekeza midomo ya bunduki kuwaelekea adui, askari walioko juu 
wawachambulie adui na bunduki hizo, kuwana na kusonga mbele. Kati kati 
pawepo na maaskari wa kupanda farasi. Wao wawashambulie adui mara moja na 
kuvivunja vyeo vyao na kuwafanya mahabusi au wawafanye wapigane upande 
wao. 


156 


Katika vita vya nchi kavu vikovi kwa magari ndiyo na farasi ndiyo 
wanapigana, kwenye maji mashua zinajazwa kwa askari, kwenye maji kidogo 
askari hupigana kwa kujiweka kwenye migongo ya tembo. Wao wapigane na 
mikuki na mishale katika misitu na nyika na kwenye mchanga wao wapigane kwa 
Panga na jambia. ib. 192. 


Wakati wa kupigana askari washangiriwe na kusifiwa. Wakati vita 
vinapomalizika, wao wote waburudishwe kwa maneno matamu, ya kuonyesha 
ushujaa na werevu, na watoshelezwe na mahitaji zaidi kama chakula, vinywaji, 
silaha, makombora, dawa, na misaada mengineyo. Yeye katu asi 
aamrishe vita bila ya kufuata sana ya kupigania vita. Yeye lazima aviangalie vita 
hivyo ili aweze kuona majeshi yake kama yanapigana kwa hia au yanamtia aibu 
tu. ib, 194, 


Wakati, ikiwa anaona anataka kuwaonya majeshi, yeye awazunguke adui na 
kuwa songa songa, na kupatisha taabu nchi, kubaribu, au kuviangamiza vyakula, 
maji, na moto. ib. 195. 


Mizinga yake, kuta zilizozunguka mji na shimo refu lenye maji nje ya boma 
lazima lichafuliwe na kubomolewa. Usiku adui watishiwe kwa mashambulio. 
Kila kitu kifanye ili kuweza kumtisha. ib. 196. 


Mapatano 


Yeye anaposhindwa basi mapatano yafanywe na kutiwa sabihi, Na 
ikiwa inafikiri kuwa bora, jamaa kidogo wa mfalme na waadilifu wafanywe kuwa 
mfalme, na yeye aambiwe kutia sahihi kwenye sharti, ya kuwa yeye atatii amri, 
kama kuwa, yeye atatenda yaliyo ya kweli, na atawatawala watu kwa haki, Haya 
yatiwe kwenye ubongo wake na watu wa namna maalum apewe yeye kumsaidia 
yeye katika mambo ambayo kwenda yakaleta ghasia tena katika siku za mbele 
‘Adui aliyeshindwa aheshimiwe kwenye baraza la machifu wakuu kwa kupewa 
vito na vitu vyenginevyo vya thamani. Lakini kisifanywe cho chote ambacho kina 
msaidia kujiendesha mwenyewe. Ikiwa atawekwa kizuizini, yeye awekwe kwa 
heshima ili huzuni za kushindwa ziweze kumwondoka na aweze kuishi tena kwa 
raha. ib. 203. 

Namna ya Kuwaweka Wafungwa. 


Hivyo, sababu ya uadui ni unyanganyi wa mali ya mtu na sababu ya 
urafiki ni kumrudishia mali yake mtu, na hasa kuwekwa vizuri wakati wa dhiki. 
Ni bora zaidi kumpa kila anachotaka. Katu asichokozwe au kuzomewa, au 
kutumiwa maneno kama haya “Wewe umeshindwa,” atumiwe kwenye 
mazungumzo yote pamoja naye. Lakini, kinyume cha haya, maneno kama haya 
yatumike “Wewe ni ndugu yetu” & C. yatumike kwaajili yake yeye, na daima 
aheshimiwe. ib. 204. 


Mwangano wa Kirafiki. 
Faida ya msaada wa rafiki ulioungana ni kuwa mfalme hapati nguvu 


157 


kutokana na mali na mipaka kama anavyopata kutokana na rafiki aliyeungana 
naye ambaye mapenzi yake ni ya daima na ambaye anauwezo wakupima mambo 
ya siku za mbele na kuzishinda sababu zilizopo sasa mbele yake, au hata 
kutokana na rafiki aliyeungana naye asiye na nguvu. Manu, VII. 208. 


Mfalme husifiwa ikiwa na rafiki aliye na ujuzi wa dini na mwenye hesani 
akifanyiwa uwema; mwenye bashasha na furaha na mpendwa, hata akiwa ni 
mdogo na si mwenye kujulikana sana. ib. 209. 


Yeye inataka afahamu vizuri kuwa asifanye uadi na mwenye busara, 
mtukufu, shujaa zaidi, mwerevu, mwenye hisani, na mtu mstamilivu kw: 
ye yote anaye fanya uadui na mtu kama huyu, atapatiwa na majonzi. ib. 210. 


Nguvu za Kati Kati 


Mwenye nguvu za kati kati, ni yeye anayestahiki sifa, tabia nzuri, elimu ya 
watu wazuri na wabaya, akili shujaa na mwenye moyo mpole, na anayeongea juu 
juu tu. 


Kazi za Kila Siku za Mfalme. 


Kama ilivyokwisha elezwa, mfalme lazima aamke mapema asubuhi, aende 
Jani, na kukoga, asali 
pia awaambie wengine pia wamfanyie hivyo, aonane na mawariri wake wote, 
acnde mahakamani, awaone watumishi wote na wakuu wa jeshi, awamkie, afanye 
mazoezi ya kijeshi yeye mwenyewe na wengine pia, awakague farasi wote, tembo, 
ng’ombe na wanyama wengine, pia akague ghala za zana za vita, hospi 
hazina kwa macho yake mwenyewe, aondoe hitilafu zo zote atakazo kuziona 
katika humu, aende kwenye viwanja vya mazoezi, afanye mazoezi hapo, akoge, 
na aende kwenye vyumba vya siri, nyumba ya jamii yake, na watumishi wake 
wapeleke chakula mchana. Yeye ale chakula ambacho kimekaguliwa vyema, 
kitacho mzidishi akili, nguvu na haiba, kitachaangamiza maradhi, chenye 
maakulati mbali mbali na vinywaji na vyenginevyo vya kuliwa, vyenye harufu 
nzuri, haluwa na vyakula vyengine vingi vizuri vyenye kujenga mwili na kuleta 
nguvu, ili yeye afurahie raha na furaha. Hapo ataweza kufanya kazi zake za 
serekali na kuweza kuyaendeza mambo yake. 


Daftari ya Ushuru 


Kwa ajili ya ushuru yeye achukue schemu moja ya 50 ya faida juu ya dhahabu 
na fedha kutoka kwa wafanyi biashara na wafanya kazi, 6th, 8th, au 12thsehemu 
kutoka kwenye mchele na nafaka nyinginezo. Manu, VII, 130. 


Ikiwa yeye anachukua pesa za ushuru, ycye achukue kwa kawaida ile 
ambayo wakulima na watu wengine wasipate taabu ili wasiweze kupat kula, 
kinywaji na pesa. Kwa sababu kufaulu kwake mfalme unazidi kwa utajiri, sihana 
chakula na vinywaji vingi. Mfalme lazima awape raia zake sababuza kupata raha 
kama watoto wake mwenyewe na raia wamwone mfalme na watumishi wa seril 
kama baba zao. Hii ni kweli kuwa wafalme wa wafalme ni wakulima na watu 


158 


wenginie wanaotafuta mkate na mfalme ni mlinzi wao. Atakuwa mfalme wa nan, 
ikiwa hawako raia? Na watu watakuwa raia wa nani ikiwa hayuko mfalme? Wote 
wawili wanao uhuru wao katika mambo yao lakini si hivyo katika jumuia yote, 
ambaye inahitaji mapenzi na kujitolea. Hivyo mfalme au mtumishi ye yote wa 
serikali anaweza kuchaguliwa bila ya idhini ya watu. Watumishi wa serikali na 
aia wasiende kinyume cha amri ya mfalme. Hiyo imeclezwa kwa ufupi sayansi ya 
siyasa ambayo ni somo lake mwenyewe mfalme mwenye serikali. Yeye ambaye 
anataka kujua kwa urefu lazima ajitosheleze mwenyewe Vedas nne Amriza Manu 
maongozi ya Shukra, Mahabharat na maandishi mengine matakatifu. 
Mipango Ya Hakimu 


Haki ifanywe kama ilivyoelezwa katiki 
Hata hivyo sisi tukupa kwa ufupi hapa chit 


Haki 18 Za Sheria 


sura ya 8 na 9 ya Amri za Manu, 


Baraza, mfaime, na hakimu lazima kila siku wafikiria sababu za kuridhisha 
ambazo zinaangukia haki hizi 18 za sheria kwa mujibu wa mabishano 
yanayotokana na matumizi ya kawaida na sheria 2a amri; wao wanapoziona 
sheria ambazo hazijatajwa katika amri na wanaona umuhimu wao, wao lazima 
wafanye sheria nzuri inayowezekana ambayo itaweza kuwasaidia wote mfalme na 
raia, Haki 18 ambazo matatizo yote yana\ a nayo ni, Manu, VIII, 4 - 7: 

1, Mapatano ya deni matatizo kuhusu kukopesha na kukopeshwa, 2. 
mtu anapokataa anapotakiwa kukitoa kitu au pesa zi 


tena zawadi. 6. upungufu au kul 
Kutofanya (ya kutenda kinyume) cha mkataba. 8. m: 
Matatizo baina ya mwenye ngombe na mchungaji. 10. ushindani wa mipaka. I. 
kumwumiza mtu kwa kumpiga sana. 12. Maneno mkali au uwongo, 13. Uwizi, 
unyanganyi, 14. halifu sheria au kitendo cha kuhujumu, 15. kuzini, 16. 
mabadilisho kuhusu kutoweza kufanya kazi kuwa kama mume na mke, 17. 
ubishano wa urithi, kucheza kamari au kusema uwongo au watu kwenye hatari ya 
mchezo. Hizi ni hekima 8 za kufahamiana. 


Katika kuzifikiria kesi 
wa watu wengi na pia kui 


Umuhimu wa Haki. 


zi mfalme afanye haki baada ya kufikiria ushahidi 
sheria ya zamani, ni kuwa, yeye asimpendelee mtu. 


_Wanachama wote wa mahakama wanahesabiwa kuwa wameumia, ambapo 
hal ina tafutwa na kutokuwa na usawa, na mahakimu hawatoe mshale wa 
kutokuwa sawa kwenye haki au kuondoa aibu yake na kuwangamiza 
kutokuwapo na usawa, kwa maneno mengine ni kuwa wasio na hatia 
hawaheshimiwi na wahalifu hawatiwi adabu. ib. 12. 

Mtu mwadilifu na mwenye haki katu haingii mahakamani na inaingia, yeye 
lazima aseme kweli; yeye anyeuziwia ulimi wake anapoona haki haifan: 
anasema kinyume cha ukweli na haki, ni mwenye dhambi mkubwa. 


159 


Watu wote katika mahakama hiyo wamekufa, kama ilivyo, na hata mmoja 
hana uhai, ambapo haki inauliwa kwa kutokuwapo na usawa na ukweli kwa 
uwongo mbele ya wanasheria wake. ib. 14. 


Haki iliyo aangamizwa, humwangamiza aliye iangamiza, na haki ikitunzwa 
humtunza mtunzaji wake. Hata hivyo, katu usiiangamize haki, bila ya 
kuangamizwa, ita kuangamiza wewe. ib. 15. 


Wataalamu humwona yeye kuwa ni watabaka la chini kabisa ambaye 
anaipinga haki ambayo inaleta mali na kunyunyiza baraka zote.Kwa hivyo, mtu 
ye yote katu asiiangamize haki. ib. 16. 


Katika dunia hii haki na uadilifu peke yao tu ndiyo rafiki wa mtu na ndiyo 
anayokwenda nayo baada ya kufa. Vitu vyote vyengine au marafiki huondok: 
mwili unapokuwa umekwisha na yeye anatengana na wenzake wote. Lakini 
usuhuba wa haki hauwezi kukatika. ib. 17. 


Dhambi Katika Haki. 

Pale ambapo haki haifanyiki kat 
kupendelea upande mmoj 
inagawanywa baina ya wahal 
na mahakimu, na ya nne na 


a mahakama ya serekali kwaajili ya 
nagawanyika katika sehemu nne ambapo moja 

au wasiofanya haki, ya pili na mashahidi, 
isi mfalme wa mahakama isiyokuwa na hak 


Mfalme na mahakimu wote wa mahakama wako mbali na dhambi na kuwa 
watakatifu ambapo wale wanaostahiki kutiwa adabu wana tiwa, anayestal 
kusifiwa anasifiwa, anayestahiki heshima anaheshimiwa; na mfanya wa dhambi 
peke yake tu anapata dhambi. ib. 19. Sasa sisi tutacleza sifa za mashahid 


Haki, wataalamu, watu walio wa kweli wa tabaka zote, wanaoijua sheria 
katika kila upande, wakd mbali na mapendeleo, na wenye ukweli, wachukuliwe 
kuwa mashahidi kwenye kesi, lakini si watu wenye tabia kinyume na hizi Manu, 
VIII, 63. 


Wanawake waje kuwa mashahidi kwaajili ya wanawake, wale walio zaliwa 
tena kwaajili ya walio zaliwa tena, watu wa tabaka 
watu wa tabaka lao,watu wa tabaka la chini kwa: 


watu wa tabaka lao. 64. 


Katika kesi zote za kutumia nguvu, wizi, zinaa, kumharibia mtu jin 
kumvunjia mtu heshima, hakimu inaweza asikague uwezo wa mashahidi. 
Mpango huu ni wa muhimu sana ilivyokuwa vitendo hivi hufanywa kwa siri. 65. 


Wacha yeye afikirie kesi hizo kwa mujibu wa wingi wa mashahidi pande zote 
mbili, kwa ushahidi wa mashahidi wa tabia njema kwenye usawa wa namba 7a0, 
na kwaajili ya uhakikisho wa Brahmin aliye bora kabisa yaani, mwaguzi waaguzi 
wakuu na anchorts au yatis. ib. 66. 

Mashahidi wako wa namna mbili, wale ambawo wameona kitendo 
kikifanyika na wale ambawo wamekisikia kutoka kwa wengine. Wanapoulizwa 
kutoa ushahidi wao mahakamani, mashahidi wanaosema kweli, wasije 


160 


wakahesabiwa kuwa hawana imani na kutiwa adabu; lakini wale mashahidi 
wanaosema uwongo watiwe adabu kama inavyotakiwa. ib. 67. 


Shahidi anayesema kinyume cha yale aliyo yaona au kuyasikia katika 
mahakama ya mfalme au kwenye baraza la watu wazuri, yeye lazima atapata 
maumivu kama ya jahanamu kwa kukatwa ulimi wake katika maisha yake, na 
atanyimwa raha baada ya kufa. 68. 


Maneno ya shahidi lazima yakubaliwe na hakimu, ambayo yeye atayafanya 
ya fanane na kesi ya kushakwa: lakini, kinyume cha haya, yeye ayakatae yale yeye 
anayo yasema kwa kusita sita. 72. 


Mashahidi wanapoletwa mahakamani hakimu, mawakili na wanaosihi, 
lazima wawasemeshe kwa utulivu mbele ya mshitakuwa na mshitaki. 73 


Enye mashahidi! tamkeni na ukweli yale nyinyi mnayoyajua yaliyotokea 
kuhusu jambo hilo mnaloulizwa baina ya vyama viwili; kwa sababu ushahidi 
wenu unatakiwa katika jambo hili 


Mashahidi wanaosema ukweli, wanapata furaha katika maisha mengine, 
anazaliwa katika jumbo jengine kufurahia utukufu, na anapata sifa katika maisha 
ya hapa na ya baada ya hapa; kwa sababu inatangaza kuwa maneno haya haya 
kuwa ni heshima na Yeye ambaye anasema kweli, anaheshimiwa; lakini 
shahidi mwongo analaamiwa. 75. 


Kwa ukweli ni ushahidi uliosafishwa kutokana kwenye dhambi, kwa ukweli 
ni haki iliyo endelezwa; ukweli lazima, kwa hivyo usemwe na mashahidi wa 
tabaka zote. 78. 

Roho ni shahidi wake mwenyewe, na roho ni yenye kujitegemea mwenyew 
kwa ujusi huu, enye mabwana, msiziaibishe roho zenu, mashahidi bora kuliko 
watu wote Kwa maneno mengine, ukweli umo katika akili zenu. nia na maneno; 
na kinachopinga haya yote ni uwongo. 79. 


Mitaalamu hamwoni mtu yo yote kuwa bora kuliko yeye mwenyewe, ila yule 
ambaye hana shaka katika akili yake naye anazijua fikira zake zote za ndani, 
anapotoa ushahidi wake. 


Enyi watu wakutaka uzuri! sikweli kuwanyinyi mseme uwongo mnao ufikiri 
akilini mwenu, “Mimi niko peke yangu,” mtu hanioni mimi; lakini mwogope 
anaye jua yote Mungu, ambaye anakaa katika moyo wako katika umbo la nguvu 
za ndani, na ambaye anaona vitendo zuri na viovu, wewe lazima daima useme 
kweli. 81. 


Ushahidi 
Ushahidi unaotolewa kwaaj ja tamaa, kuvutiwa kwa akili, khofu, urafikt 
mapenzi, majuto, ujinga, na utoto, lazima yote haya yasiwe ya maana. 


Mfalme atowe adabu za njia nyingi yatakayoelezwa, shahidi anayesema 
uwongo kwa sababu ya hayo yaliyosemwa hapa juu. ib. 119. 


161 


Adabu. 


Ikiwa yeye anatoa ushahidi wa uwongo kwaajili ya tamaa ya mali, yeye 
lazima atoe faini ya 1000 panas au Rs. 15-0-; ikiwa ni kutokana na mvutio wa 
akili, 250p. au Rs. 3-2-0; kwaajili ya khofu, Rs. 6-0-0, ikiwa ni kutokana na 
urafiki, Rs. 12-0-0; ikiwa ni kutokana mapenzi, Rs. 25; ikiwa ni kutokana na 
ghadhabu, Rs. 46-14-0; ikiwa ni kutokana ujinga Rs, 6; ikiwa ni kutokana na 
utoto, Rs. 1-9-0. ib. 120, 121. 


Kuna pahala 10 pa kutilia adabu, kwa majina ni kama viungu vya‘uzazi, 
. mikono, miguu, macho, pua, mashikio, mali na mwili, ambapo adabu 
fa, 125. 


Adabu ziliyoelezwa juu na zitakazo tajwa tena baada ya hapa tu ndiyo 
zitolewe; kama kwa mfano, ushal ’a uwongo kutokana na tamaa lazima, iwe 
na faini ya Rs. 15-10-0. 

Lakini kila mhalifu maskini apigwe faini ndogo, tajiri alipe mara mbili, mara 
tatu, na mara nne yake, hii ni kusema, hakimu atoe adabu kwa mujibu wa hali ya 
pahali hapo, wakati, mhalifu na namna ya uhalifu wenyewe. 126. 


Kwa sababu, adabu isiyo ya haki inaangamiza sifa njema za zamani, na ya 
siku zinazokuja wakati wa maisha duniani na huwa sababu ya dhiki baada ya 
maisha haya. Huwa ni sababu ya maumivu hata katika maisha mengine ya 
baadaye. Hivyo, adabu isiyo ya haki katu isitolewe kwa mtu ye yote. 127, 


Mfalme ambaye hatoi adabu yo yote kwa wenye kustahiki, na kutoa kwa 
wale wasio stabil huwa wachia wahalifu, na kuwatia adabu wale ambawo 
haitaki watiwe adabu; humletea jina baya sana anapoishi bado na hupatwa na 
adabu kubwa baada ya kufa. Kwa hivyo, yeye amtie adabu yule tu aliye tenda 
kosa, na katu si kwa asiyekosa. ib. 128. 


Namna Za Adhabu 

Adhabu ya kosa la kwanza ni kuambiwa, 
akaripiwe; kwaajili ya kosa la pili, akaripiwe zaidi, 
nini ukafanya jambo ovu kama 
mara ya nne, adabu ya kupigwa, 
129, 


i.e. ni kuwa mkosa lazima 
yeye akaripiwe tena - Kwa 
Kwa mara ya tatu anyanganywe mali yake; 
. kuchapwa na fimbo au akatwe kichwa. ib. 


. 


Kwa kiungo cho chote cha mwili ambacho mwizi alikitumia kutenda kosa 
kwa kinyume cha watu, hata kiongo hicho kitolewe na mfalme, i.e., akatwe ili 
kuzuia uhalifu miongoni mwa watu. Manu, VII, 334. 

Ikiwa mhalifu ni baba, mhisani, rafiki, mama, mke, mtoto wa kiume, au 
askofu wa nyumbani, hawezi kuachiliwa bila ya kutiwa adabu na mfalme ikiwa 
wao hawafanyi kazi zao vyema, i.e. mfalme anapochelewa kutoa hukumu, yeye 
asimpendelee mtu, lakini atoe adabu vyema. ib. 335. 

Katika uvunjaji wa sheria kama huo, ambapo mtu wa hivi hivi anatozwa 
faini pice moja, mfalme anatiwa adabu ya pice elfu, i.e. mfalme lazima atiwe 


162 


adabu mara elfu zaidi kuliko mtu wa kawaida; waziri, nikuwa msaidizi wake 
mfalme wa matumizi yake, mara 800; mtu aliye chini yake mara 700; mmoja chini 
ya mtu huyu mara 600; na kama hivyo kwendea chini ya cheo, mtu wa mwisho na 
hafifu ie. mtu wa chini apate adabu kasoro kwa mara nane, ikiwa watu walio 
katika kazi za serekali hawatiwi adabu zaidi ya raia tu, wao watawaangamiza 
raia, Kama simba anazuiliwa kwa kupigwa sana na mbuzi kwa kupigwa kidogo 
kwa hivyo hata wafanya kazi wa serckali kutoka mfalme kushukia chini kwa 
mfanya kazi wa kawaida watiwe adabu zaidi kuliko raia wa kawaida 
wanapofanya makosa. 

Katika njia hii hii, ikiwa Shudra akitumia akili kidogo na akifanya kosa yeye 
atiwe adabu mara nane zaidi kuliko mtu wa kawaida; ikiwa ni Vaishya mara 16, 
ikiwa ni Kshatriya mara 20; ikiwa ni Brahman, mara 64, au mara (00 au mara 128. 


Kwa maneno mengine, watu lazima wapate adabu zaidi na zaidi tena kwaaj 
ya makosa yao kwa kadiri ya elimu yao kuwa kubwa na kwa kadiri ya vyeo vyao 
kuwa vikubwa na vya juu katika jamii, ib. 337 - 338. 


Maafisa wa serekali na mfalme anayependa kufanya ya haki na kupata sifa 
asicheleweshe kutoa adabu kwa haraka kwa we7i, kuzuia ubalifu kwa kutumia 
nguvu. ib. 344. 


Sifa Ovu Mno Za Mtu. 


Yeye ni mbaya zaidi mwenye kutenda uovu wa kutumia nguvu kuliko, 
mwenye kuvunja heshima, mwizi, au mwenye kuleta uchokozi. ib. 345. 


Mfalme ambaye hamtii adabu mtu anayefanya uovu wa kupigana na 
anamstahimilia tu, basi huangamia haraka, na chuki huanza katika nchi 346. 


Si kwaajili ya urafiki, au kwaajili ya utajiri mwingi, mfalme amwachie 
mfanyaji wa uhalifu, na kuwaletea mashaka watu wote, bila ya kumfunga au 
kumkata viungo huyo mhalifu. 


Mwache aue bila ya kufikiria, i.e. fikiria baada ya kuua watu ambawo ni 
wahalifu, au watoto wa kiume na watu wengine, au baba na wazee wengine, au 
Brahmans au wale walio na ujuzi katika maandishi mengi kuhusu kazi zao, 
wanafanya upendeleo na kuua wengine bila ya kosa lolote. 350. 

Mtu huwa hajafanya kosa lo lote ikiwa atamchinja mtu mwovu na wauwaji, 
ama kwenye hadhara au kwa siri; kwa sababu kuua uchungu kwa uchungu ni, 
kama ilivyokuwa, ghadhabu inayojijenga juu ya ghadhabu. ib. 351. 


Mfalme yule ni bora zaidi ambaye katika utawala wake haishi mwizi, wala 
mzinifu, wala mvunja heshima, wala jabari, mwizi, wala mvunja sheria au 
asiycfuata amri za maamrisho ya mfalme. ib. 386. 


Adhabu Ya Kuzini. 


Endapo mwanamke, anapo mdharau mumewe kutokana na majivuno ya 
uzuri wa jamii, anazini; basi mwache mfalme aamrishe auliwe kwa kutafunwa na 


163 


mbwa mbele ya wanaume na wanawake wengi. Manu, VIII, 371. 


Katika njia hii hii, mwanamume ambaye ni thakili anampuuza mkewe, na 
zini na mke wa mtu mwingine, au anakwenda na malaya, lazima alazwe chini ya 
kitanda cha chuma kilichopashwa moto sawa sawa mpaka kikawa chekundu na 
achomwe yungali mzima mpaka awe majivu mbele ya wanaume wengi. ib. 372. 


Q. Nani awatie adabu mi 
watazini na mambo men; 


Ime au malikia, hakimu au mkewe, ikiwa wao 
e ya kuvunja sheria? 


A. Baraza la utawala. Wao lazima watiwe adabu kubwa zaidi kuliko watu wa 
kawaida. 


Q. Kwa 


A. Mfalme pia, ni mtu mwenye bahati na moyo safi, Ikiwa yeye hatiwi adabu 
kwa kosa na kama yeye hayakubali makosa yao, basi kwa nini watu wengine 
wafuate sheria na kupata adabu. Pale ambapo watu wote, maafisa wakuu wa 
serekali, na baraza la utawala linataka kutoa adabu kwa haki, mfalme peke yake 
tu atafanya nini? Tkiwa hapana sheria kama hiyo, mfalme, waziri mkuu, na watu 
wote wengine wenye nguvu, wanazama katika yasiyo ya haki,wanaizamisha haki 
na ukweli, kuwaangamiza watu wote, basi wao wenyewe wataangamia, Kwa nini, 
kumbuka maana ya ubeti ambawo unasema kuwa adabu inayotolewa kwa 
myjibu wa sheria inaitwa mfalme na haki, Nani ni dhaifu zaidi kuliko yule 
ambaye anaiangamiza? 


i mfalme na wengine waliotajwa hapo juu, wakubali makosa yao? 


si bara bara kwa sababu, mtu hawezi kukifanya au 
ngo cho chote. Adabu kama hivyo isitolewe. 


A. Wale wanaoiona kuwa ni kali sana hawafahamu madhmuni ya siasa; kuwa, 
adabu kali ya mtu mmoja itawafanya wengine wote wakimbie mbali na utendaji 
wa vitendo viovu, Wao watawacha kufanya vitendo viovu na watajiwcka kwenve 
njia ya kazi. Ukweli ni kuwa si shida ya adabu kali litawaangukia watu wengi, 
Ikiwa watatiwa adabu ndogo, uhalifu utazidi. le unayoiita wewe adabu ndogo 
huwa nzito mara millioni kumi zaidi kutokana na kutolewa kila mara uhalifu 
unapozidi. Kwa sababu, watu wengi wanapoufanya uhalifu, adabu japo ndogo 
itatolewa. Kwa mfano, ikiwa adabu ya mtu ‘lia kuwa ni ratili 80 naya 
mwingine ni chhataanks nne, au nusu ratili, hizi zote pamoja huwa | md. 4 ch. 
Hapo kwa ujumla na inapogawanywa kila mtu anapata 20 srs. na 2ch. ya adabu. 
Kitu gani wakosa wanafahamu kwa adabu isiyo kuwa ngumu? Pia, ikiwa adabu 
ya mtu mmoja inakuwa maund moja, na watu elfu wanapata 4 ch ya hiyo Adabu 
yao ya jumla huwa 6 md. na robo. Kwa kuwa si ya watu wote, huwa ni nzito na 
ngumu zaidi; na kuwa maund mdja ya adabu ni ndogo na rahisi. 


Ushuru Na Bima 


Mfal 
wa safari, 


¢ lazima aweke namna ya ushuru juu ya safari kwa mujibu wa urefu 
bandari za bahari, na uendelezi wa nchi ulio na maji ya mito na vijito. 


164 


Haiwezi kuhakikishwa na kuwa maalum kwa ajili ya bahari. Lakini yeye anaweza 
kufanya orodha za ushuru wa forodhani ili apate faida yeye na wenye meli kubwa 
kwenye bahari. ib. 406. 


Lazima ifahamike akilini kuwa wao ni waongo wanaosema kuwa ati 
hakukuwapo na meli kubwa hapo zamani. Mabaharia wanaosafiri katika nchina 
bahari za kigeni lazima wauhami whuru wa raia wenzao katika nchi zote na kuona 
wao hawapati shida yo yote kutokana na kutoji 


Mfalme lazima kila siku 
namna nyingine za usafi 


ague ufany: 
Kodi za d: 


mashimo yake ya madini na vito vya thama 


i wa kazi maofisini; tembo, farasi,na 
1a Na mapato na matumizi muhimu, 
na hazina zake. ib. 419. 


Kwa kuzisimamia na kujijulia mambo yote kwa vilivyo, yeye huwa anaiweka 
nchi yake huru kutokana na whalifu na fujikia kwenye la utulivu, ib 420. 


Siasa katika Sanskrit 


Q.. Sanskrit inayo siasa kamili au si kamili? 


A. Kamili, Kwa sababu, siasa yo yote iliyopo katika dunia, imechukuliwa 
kutokana na Sanskrit. Kuhusu haya hapana ushahidi vlioandikwa ua 
uhakikisho, Manu, VII.3. 


Baraza la utawala_lenye watu walio wajuzi vilivyo lazima wafanye amri 
ambazo zitamwendelea mbele mfalme na rai zinazo fuatana na ua lu. Wao 
lazima na daima waangalie kuwa wao wasiruhusu ndoa za watoto wadogo 
kufungika. Hata miongoni mwa vijana wao wasikubali kupanga au kuruhusu 
ndio bila ya masikilizano na idhit 
kuweza kuoa mke 2: 
uweza kuwa wa nguvu kami 


. Kwa hivyo, ikiwa nguvu za akili zitaendelezwa na 
nguvu za mwili kudharauliwa, mtu mmoja mwenyewe nguvu atawashinda watu 
mia wenye elimu. Lakiniikiwa nguvuza mwili zitaendelezwa, na si nguvu za roho, 
nzuri za serekali haziwezi kuwekwa bila ya elimu. Bila ya utawa ulio sawa 

yote huanza kutawanyika wenyewe; Chuki, ugomvi na ushindano 
huwaingia, na hufanya uangamivu wao. Kwa hivyo, daima jaribu kuzizidisha 
nguvu za akili na mwili. Hakuna nguvu ambaye inaangamiza upesi nguvu na 
akili, kuliko zinaa, na uchu. Hasa tabaka la wapiganaji vita lazima wawe wenye 
iwa wao ni watumwa wa fikirazao, 
basi serekali ya nchi itaangamia. Pia inat&ka ifahamike kuwa raia wafuatane naye 
mfalme-yatha raja tatha praja. Kwahivyo, mfalme na maafisa wa serekali katu 
wasifanye vitendo viovu, lakini kinyume cha haya wao waonyeshe mifano mema 
kwa kufuata sheria na kuwa wema 


165 


Haya ni wajibu wa ufalme kwa ufupi. Kwa ujuzi zaidi, Vedas, Amriza Manu, 
sura, VII, VIE, IX. Uadilifu wa Shukra, Vidur Prajagar, Shanti Parva ya 
Mahabharat kuhusu kazi za mfalme na kazi wakati wa shida na vitabu vyengine 
viangaliwe. Baada ya kuijua Sanysi ya siasa, watu wataweza na kufuzu 
kuiendeleza serekali ya majimbo na dunia nzima. Wao wajifanye kuwa niraia wa 
Mungu. 


Ni mafunzo ya Yajur Veda. Mungu ni mfalme wetu. Sisi ni watumishi wake 
na tunamtii. Naye kwa baraka zake atume serekali ya dunia, na atufanye sisi kuwa 
zana zake za kueneza ukweli na haki? Katika sura inayofuata sisi tutaandika 
kuhusu Mungu na Vedas. 


Muhtasari 


Rig. IM, XXXVII, 6 na Shat. XIII, I, 7 inasema kuwa mfalme na watu wake 
waunde Baraza tatu, Elimu, Dini na Ucndeshaji wa kazi. Mtu mmoja peke yake 
asiwe na nguvu zote za serekali, mfalme awe ni mkuu wa baraza zote, Sifa za raisi 
na maraisi wa baraza mbali mbali ni kuwa wao wa shughulikie kutaka kuendeleza 
ustawi wa nchi, uzuri wao wa elimu na ujuzi na tabia pia na mkabala wao na watu, 
Nchi huendelea na kufanikiwa endapo watu wake ni waadilifu. Pia ustawi wao 
unahitaji uchaguzi wa watu waliosoma na wenye elimu, kuchaguliwa kwa watu 
wataalamu kuwa ni wakuu wa baraza la dini, na watu waliosoma na wema kuwa 
waendesheji wa kazi, Utiifu wa sheria unatakikana kuwepo kote. 


Kwa mujibu wa Manu, Vil, 17-31. Sheria ya kutoa adabu ya haki basi ndiyo 
mtawala wa kweli wa serekali, kwa sababu kutokuwapo kwa haki huwaharibu 
watu wote. Mfalme anayekwenda kwa sheria ya haki huleta ustawi wa watu. Kwa 
hivyo watu, wanaoijua Vedas na Maamrisho kwa vilivyo mwema, hajipendelei 
nafsi yake, na mpole lazima achaguliwe kuliendesha jeshi, na kuendeleza mambo: 
ya uadilifu na ya juu kabisa, na kuendeleza amri za kifalme. Wanachama wa 
mabaraza pia wawe wataalamu wa maandishi yote matakatifu. Si watu kasoro 
kuliko kumi walifanye baraza, na hesabu ya kanuni yake kuwa tatu. Watu 

nga wasitiwe kwenye baraza, kwa sababu hukumu ya watu wa jinga hata 
ikiwa ni elfu huwa haina maana, na ambapo hukumu ya mtu mmoja tuambaye ni 
mtaalamu mwema ina hesabika kuwa ni sheria bora kabisa. 


Mfalme asiwe na (1) uovu kumi unaotokana na mapenzi na raha, na (2) 
hamaki za namna nane zinazotokana na ghadhabu. Nazo ni (1) kuwinda, kucheza 
kamari, mdako, kulala mchacha, kupenda hadithi, uhalifu, anasa, kulewa, bangi, 
kuvuta hashish, kuimba kupiga muziki, zurura zurura; (2) kusengenya, kuzini 
uovu, wivu, ubishano, asrafu, lugha kali, na adabu isiyo ya haki. 


Bunge lazima liwe na mawaziri saba au nane walio tokana katika ukoo 
mtukufu, elimu nyingi na tabia nzuri. Cho chote kisifanywe bila, idhini yao 
(Manu, VII. 54, 64). Mfalme awe amri ya hazina na kazi muhimu, amani. Mambo 


166 


yote yalikiriwe na kura za wingi. 


Miji ufanywe kati kati ya pahala, uhifadhiwe na tabia na sanaa. Nyumba ya 
Serekali uwe na ofisi zote kubwa, ngome madhubuti iwepo yenye silaha na 
vyakula, 


Kuendesha kazi za serekali vycma, ofisi za serekali ziwe mbili, tatu;tano au 

mia. Afisa aliye mwongozi wa kijiji kimoja apeleke habari kwa mkuu wa 
afisa wa vijiji kumi, na huyu kwa mkuu wa vi |, na kadhalika. Afisa wa 
vijiji elfu kumi apelcke habari za jimbo lake kwenye Baraza la utawala, ambalo 
lina wajibu wa kupelcka habari kwa Mfalme wa Dunia. 


Kutoza kodi au ushuru iliyowekwa katika Manu, VII, 130, imewekwa kuwa 
sehemu moja ya 50 ya faida ya vilivyotengenezwa, sehemu ya 6 ya mazaao ya 
kilimo. tkiwa « zinachukuliwa  kutozea ushuru, lazima we ili watu 
wasipate shida ya kutaka chakula. Kwa ufupi, ushuru uwe mdogo kama 
iwezakanavyo, kama maziwa yanayo nyonywa na ndama au damu ya mdudu 
mdogo. Ushuru pia unatozwa kwenye njia na safari za bahari. 


Watumishi wa serckali askari na jeshi wapate mishahara kila mwezi au 
vipande vya wao wapate penshan wanapostaafu, na jamii 7ao, na watoto wao 
wasaidiwe |i wao wakifa. Hongo, litiwe adabu kali kwa kunyanganywa 

mishwa kwenye nchi. 


Kazi va jeshi vimegawanyika katika amani, vita, mashambulio, kujihami, 
hila na urafiki. Kila mmoja imejigawa tena mara mbili. Kwa mfano, amani na 
adui au na mwingine na mwenzake, mgawanyiko wa jeshi katika sehemu mbili & 
C. (Manu, VII, 161 - 176.) Katika vit lazima wekwe, kama 
wasimpige aliye kuribu yake katika vita, askari waliojeruhiwa, waliolala, 
wakimbizi, & C. Adui aliyetekwa aheshimwe katika mahakama na inaonekana 
kuwa sawa arudishwe tena kwenye nchi yake, ambapo akifa apewe jamaa zake, 
kusaidiwa na washauri walio waaminifu. Mateka wa vita wa tazamwe vyema, 
kuhusu chakula, dawa na wawekwe kwa amai 


Mambo yanayo husu mahakama, (Manu, VIII, 3- 19.) inayo namna kumi na 
mane za matatizo viz. deni, amana, wuzaji, ushirika, mishahara, zawadi, 
mapatano, mabadilishano. ucnyeji, mipaka. kuvunja heshima, kuharibu jina, 
uwizi, zinaa, mabisano, urithi, kamari. Mahakama huja pale haki haitolewe 
kama inavyotakika. Kesi zisikilizwe na wanao zipigania, mawakili mbele ya 


hakimu na pamoia na ushahidi (Manu, VIII. 68 -91), ambaye mwenye tabia 
timamu. Ushahidi unaolelewa kwa ajili ya tamaa ya pesa, wazimu, khofu, urafiki, 


mapenzi, ujinga, kulipia kisasi na utoto, haihisabiwi. 


Faini hutozwa kwa mujibu wa uhalifu, ni kuwa mfalme hutozwa mara elfu 
zaidi ya mtu wa kawaida. Adabu itiwe kwa kupigwa kwenye utupu, tumbo, ulimi, 
mikono, miguu, macho, pua, masikio, mwili, na mali. Wala isije ikazuiliwa kwa 
mtu mwenye heshima, kama Brahmans, jamaa, baba mwalimu & C. 


167 


wanapopatikana na hatia. Zina inatiwa adabu ya kifo mwanamke akatwe katwe 
na kupasuliwa vipande vipande na mbwa na mwanamume aunguzwe libali yuko 
hai mpaka awe majivu jivu kwa kuwekwa kwenye kitanda cha chuma kilicho 
kimoto. Kutolewa adabu kali zaidi huwazuia maasi kufanyika. 


Mfalme azikague afisi kila siku pia akague, jeshi na hazina, ili kila kitu 
kiweze kuenda vizuri na kuzidisha furaha za watu. 


Mfano huu wa mazoezi ya kizamani ya mpango wa serekali nisifa ya kwanza 
iliyotokana na Manu, mtoaji mkuu wa sheria za zamani za kale za Bara hindi 


168 


SURA YA VIL 
MUNGU NA VEDAS. 
Ya Mungu. 


Rig. 1. 1/64. 39.) Tumetoa tafsiri ya beti hi joeleza elimu ya wanafunzi. 
Hata hivyo ina maana hii:- Watu wale wasiokubali kuwa Mungu yuko, 
wapumbavu, na daima wamezama katika bahari ya huzuni, yeye ambaye hajui, 
wala hajaribu kutafuta kupata kuyajua, wala hamfikirii Mungu, yeye ambaye 
tabia zake maumbile na elimu yake ni takatifu na ya ajabu ambamo dunia, juana 
dunia nyinginezo zimo humo, aliyeenea kama mbingu ilivyoenea kote; na ni 
Mwenye Enzi, Mungu wa miungu. Elimu Yake yeye tu huwapa binadamu furaha 
ya milele. 


Miungu 33. 
Q. Wewe unakubali na kuamini kuwa Vedas inasema kuhusu miungu mingi? 


A. La; hakuna hata mnongono wake katika veda zote nne ili kuhakikisha 
kuwepo kwa miungu mingi. Lakini, kinyume na haya imeandikwa wazi kuwa 
hapana ila Mungu mmoja tu. 


Q. Ni kitu gani cha miungu kimeelezwa katika Vedas? 


A. Vitu ambavyo ni vya ajabu na si vya kuwaida, vinaitwa devatas; mfano 
dunia, Lakini haipo po pote wala haiclezwe kuwa ni kitu cha ajabu kama Mungu. 
‘Tazama hapa, ubeti huu huu wa Vedic unasema kuwa. Miungu peke yao tu ndiyo 
waabudiwe ambamo miungu yoté Wamo humo. Ni makosa ya watu kulichukulia 
neno devata kuwa na maana ya Mungu, yeye ambaye ni mkubwa kuliko miungu 
yote, anaitwa Mahadeva au Mungu Mkuu; kwa sababu, Yeye peke yake ni 
Muumba, Mlinzi, Mwangamizi wa dunia; Yeye ni Hakimu na Mtawala mkubwa. 
Miungu 33 ubeti uliomo katika Vedas umeelezwa katika Shatapatha. Kuna Vasus 
8 au makao ya viumbe (uliyotokana na vas: kuishi,) i.c_udongo, maji, moto au 
mwangaza, hewa, mbingu, jua, mwezi na sayari; Rudras H au njia mul 
zilizotokana na ru: kulia, kama ni kupotea nguvu hizi muhimu kwenye mwili, 
ikiwacha kuishi, majamaa waliofiwa wanapo lia), i.e asili ya aliyo zaliwa (apana), 
kutoa puumzi (prana), nguvu (vyana) au nguvu za kujiendesha, nguvu za kumeza 
(udana) nguvu za kupumzika au kuponya, mzunguko (samana) piga mbweu, 
(naga) kupepesa (kurma) njaa (kirkala), piga miayo (devadatta) nguvu za kuoza 
(dhananjaya) na nafsi Givatma); Adityas 12 au alama za nyota, (zinazotokana na 
ada: kuchukua) ie ya jua (aditya’s) kwa njia hii ya ja nyota huchukua au 
hufupisha maisha ya viumbe; Indra ua nguvu za umeme. linatokana na sababu 
kubwa ya nguvu na maendeleo: Prajapati au bwana wa viumbe au Yajna (kazi) 
kujitolea; kwa sababu ni sababu ya kuitakasa hewa, maji, mvua, na sayari. Pia 
inatoa heshima kwa wenye elimu, na ni mama wa uvumbuzi na namna mbali wa 
vitu. Hawa ni miungu 33, wenye kuwa na sifa za ajabu waliotajwa juu. Sura ya 14 
ya Shatapatha inasema wazi kuwa Mwenyezi Mungu ni Bwana wa vitu vyote na 


169 


ni mkubwa wa wote. Yeye ni, kama ilivyokuwa, hali 34 za utakatifu, na ni peke 
yake wa kusifiwa. Maandishi mengine matakakifu yana hakikisha kuwa na sifa 
hizi hizi pia. Ingekuwa watu wameshaona maandishi haya, wao wasingepotea 
kwenye njia ya kweli na kuangukia kwenye shimo la upotovu, kuwa kuna uwingi 
wa miungu katika Vedas. 


Umoja wa Mungu Mkuu. 

Yaj. XL. 1. Ewe mtu, mwogope Mungu, ambaye yumo katika kila kitu 
katika dunia na anavizuia yeye; Yeye ni Bwana wa Kweli. Usitake utajiri wa 
wengine. Kuwa nd haki na wacha yasiyo ya haki. Furahia maisha kwa kufuata 
dini ya kutenda yaliyo ya kweli. 


Rig X. 48.1 


1 5. Mungu Mkubwa anawaambia wote: Enyi watu, Mimi ni 
Bwana, Mimi nilikuwapo kabla ya nyinyi wote, Mimi ni Bwana wa dunia yote. 
Mimi ni sababu ya vyote vilivyomo ndani ya dunia, Mimi ni mshindi wa wote ni 
mpaji na mshikaji wa mali yote. Watu wote lazima waniite Mimi Baba kama 
watoto wanavyowaita wazazi wao. K uwasaidia wotc. Mimi huwapa namna mbali 
mbali za chakula kwa wote duniani nzima na ni namna ya furaha zao. Kwa kuwa 
Mwenyezi, Mimi ni mwangaza wa dunia yote kama jua, Mimi katu sisumbuki. 
Mimi sifi, Mimi ni mfanyaji wa mali katika umbo la sayari. Nijue Mimi kuwa ni 
mfanyaji wa dunia zote. Enyi roho, niombeni Mimi kwaajili ya mali ya elimu na 
heshima nyinginezo kwa kutenda yaliyo mema kwa kupata nguvu na 
maaendeleo. Katu musiukate urafiki wenu na Mimi. 


Rig. X 49. 1. Enyi watu wangu, mimi humpa mali za milele za 
heshima nyinginezo kwa mtu anayenitukuza Mimi kwa mazoezi ya ukweli. Mimi 
ni Brahman, ni kuwa mwonyeshaji wa Vedas, ambayo inanienzi Mimi kwa 
ukweli, na kwa hiyo mimi huendeleza elimu ya wote. Mimi ni Mwongozi wa 
ukweli, Mbariki wa mfanyi kazi nzuri (yajna) na ni Mwuumba na Msimamizi wa 
dunia yote na mambo yake yanayoonekana. Kwa hivyo usijiondoshe kwangu 
Mimi, wala kuabudu au tambua nguvu za kitu chengine cho chote badala yangu 


watu, na 
mapenzi yote na kujitolea mpende Mungu na Rolo yenye furaha: ambaye 
alikuwapo kabla ya kuumbwa, ambaye ni Mwuumba, Mlinzi na Msimamizi wa 
yote jua na vyenginevyo vinavyo ngara. na ambaye ni roho ya ndani ya Bwana wa 
wote ambawo walikuwapo na waliokuwa wapo sasa, na pia ambawo 
watakuwapo baadaye. Yeye amefanya na Yeye ndiye anayewahifadhi viumbe 
vyote vya dunia kutoka duniani mpaka kwenye jua. 


Uhakil 


isho Wa Kuwapo Kwa Mungu. 


Q. Wewe unasema maneno mengi ya Mungu. Lakini vipi utahakikisha kuwepo 
kwake? 


A. Kwa namna nyingi, nazo ni uhakikisho wa akili, ufahamu, na kwa milihani 
mengineyo ya akili. 


170 


Q. Uhakikisho kama huu hauwezi kutumika kwenye kesi ya Mungu. 


A. Ny. L, 1,4. Nimithali ya Maharshi Gotama na Ufahamu au falsafa ya Nyaya. 
Ina maana ya kuwa: Ufahamu au ushahidi wa kuendelea ni elimu inayotokana na 
akili inayo ungana na nia, shikio, ngozi, jicho, ulimi, na pua pamoja na sauti, 
mguso, umbo, utamu, harufu, furaha, maumivu, ukweli, uwongo, na vitu 
vyenginevyo. Lakini ufahamu uwe uko mbali na shaka au makosa. Fahamu 
akilini kuwa akili na nia zikiungana na vitu, lakini si na vitu ambavyo sifa 2a0 
zimo. Ni kuwa, viungo vine, viz, ngozi, na vyenginevyo vinavyowekuguswa, 
umbo, mwonjo, na harufu; na nia iliyoungana na akili hufamisha kitu ambacho ni 
ulimwengu. Katika namna , ufahamu wa Mungu hutokana na ufahamisho 
wa ajabu katika dunia ya dhahiri na elimu pamoja na ua\ 
inapoichochea nia, na nia inaisaidia akili kwenye kitu cho chote, ikiwa ni wizi au 
uhalifu mwengineo wo wote au uadilifu mwingine, na inapoanza kukifanya 
kitendo hicho, matakwa yake na hukumu yake huwa kwenye hicho kitu 
chenyewe, Katika wakati kama huu wa hofu, wasi wasi nawibu huzidi katika 
moyo wa mtu kwa ajili ya kazi za uhalifu’ na whodari, uthibitisho, furaha, na 
faraja kwa ajili ya kazi nzuri. Sauti hii ya ndani au ufahamisho hautokani na 
haraka, lakini unatokana na Roho Isiyo na Mwisho. Akili inapojishughulisha 
kumjua Mungu katika utakatifu wake wote kwa nia, hufahamu yote mawili 
(Mungu na roho). Mungu anapodhihirika katika ushahidi kamili, shaka gani 
itakayo kuwapo hapo na ushahidi na mitihani mengine ya uhakikisho wa elimu ya 
Mungu? Kwa ajili elimu ya uhakikisho hudhahirisha sababu. 


Kuwepo Kote Kwa Mungu. 
Q. Jee Mungu yuko kote,au Yeye hukaa katika mwahala maalum? 


A. Yeye yuko kote. Kwasababu, ingekuwa Yeye yuko mahali kadhaa tu, Yeye 
asingeweza kuwa roho ya ndani ya wote, mjua yote, mwenye kuzuia yote, 
mwuumba yote, muweza yote, na mwangamizi wa yote. Kwa sababu, kitendo cha 
mtendaji hakiwezi kutendeka kwenye pahali mbali na uwezo wake, 

Mungu, Huruma na Haki. 

Q. Jee Mungu ni mwenye huruma na haki? 

A. Ndiyo. 

Q.. Sifa hizi, viz, huruma, na haki ni-kinyume cha mwenziwe. Kufanya haki 
hakuleti huruma, na vivyo hivyo kwa sababu, haki ni kutoa zawadi na adhabu 
kwa mujibu wa vitendo, si zaidi wala kasoro; na huruma ni kumwachia mhalifu 
bila ya adhabu. 


A. Tafauti baina ya haki na huruma ni ndogo kabisa; kwa sababu zote mbili 
zina kazi za namna mmoja. Sababu ya adabu ni kumzuia kufanya uhalifu na 
kupata maumivu. Huruma ni msamehe mtu kutokana na maumivu. Maana yako 
wewe ya haki na huruma haina ukweli. Kwa kuwa, haki, ni kumtia mtu adabu, 
mtu yule ambaye amefanya kitu kiovu basi kwa mijibu wa kosa lake na tabia ya 


71 


Kosa hilo. Ikiwa mhalifu hatiwe adabu basi huruma itaangamia, kwa sababu 
kumsamehe mtu aliye na hatia ni kuleta maumivu kwa maelfu ya watu waadilifu? 
Kusema sawa sawa, huruma huonyeshwa kwa kumtia jela mhalifu na kwa 
kumzuia kufanya mabaya. Ni huruma kwake pia. Na adhabu yake itakuwa ni 
Kitendo cha huruma kwa maelfu ya watu. 


Q. Basi kwa nini huruma na haki maneno mawili mbali mbali? Ikiwa yana 
maana moja, basi huwa haina maana kuwa mbali mbali. Ingekuwa bora, kama 
lingekuwapo neno moja tu. Kwa hivyo inaonyesha kuwa kitu cha hakina huruma 
si namna moja. 

A. Kwani hakuna maneno yenye maana moja, na hakuna neno lenye maana 
nyingi? 

Q._ Ndiyo yapo maneno kama hayo. 


‘A. Basi kwa nini wewe una shaka? 
Q. Kwa sababu sisi tuna sikia watu wanavyosema. 


A. Sisi tunayo sikia yote mawili ya uwongo na ya kweli duniai 
wetu kuya hakikisha baada ya kuyafikiria sana. Tazama hapa, ni huruma kubwa 
ya Mungu kuwa Yeye amewapa hawa viumbe vitu vya namna nyingi baada ya 
kuwaumba katika dunia kwa ajili ya matumizi y: Huruma ipi tena inaweza 
kuwa kubwa kuliko hii? Sasa, faida ya haki ni dhahiri kama ilivyo dhahiri raha na 
maumivu, 2% 1u haba, miongoni mwa watu wanaoonyesha vitendo vyao 
wenyewe. Tafauti baina yao ni kuwa huruma ni kutaka na kitendo cha kulcta 
nafuu na kuondoa maumivu ya wengine, na haki ni kitendo cha dhahiri au ni 
vitendo kama vya kutilia adabu kupiga, kuchana chana na adhabu nyinginezo. 
Sababu hasa za huruma na haki ni kuwa zuia watu wasifanye uovu na 
kuponyesha maumivu yao. 


Mungu Ni Roho. 
Q. Mungu ana mwili au hana mwili? 


A. Hana mwili; kwa sababu, ingekuwa Yeye anawo mwili, Yeye asingeweza 
kuenca na kuwepo kote, na ingekuwa sifa. Ya kujua yote na sifa nyinginezo kuwa 
isitimie. Kwa sababu vitu maalum vina sifa maalum, tabia na vitendo. Pia vitu 
hivyo maalum haviwezi kuepukarta na joto na baridi, njaa na kiu, maradhi, uovu, 
mtengamano, na namna nyinginezo za maymivu. Fikra hizi zinatufanya sisi 
kujua kuwa Mungu hana umbo wala hafanani na kitu cho chote. Ingekuwa Yeye 
nj kitu na ana umbo maalum basi pia angekuwapo aliye mkubwa kuliko Yeye 
ambaye alitengeneza Yeye na kumtia pua, mashikio, macho, na viungo vingine 
vyote ili kumpa Yeye umbo. Hailinganishi na cho chote kuwa vitu sisivyo fanana 
na vinapo ungana lazima vikubali pasipo na uthibitisho vitu vyake na akili za 
mwunganishaji, au, ikiwa itashindaniwa kuwa Mungu Amejuiumba Mwenyewe 
kutokana na kutaka Mwenyewe, basi inajibiwa kuwa inaonyesha dhahiri kuwa 
yeye hajakuwa na umbo kabla ya kuumba mwili wake. Hata hivyo, Mungu hana 


172 


mwili, lakini kwa kuwa hafanani na kitu Yeye hufanya na kuritia umbo vitu vyote 
vya dunia kwa sababu zisizo julikana. 


Mungu Ana Nguvu Zote. 


Q. Mungu ana nguvu zote? 


A. Ndiyo, Lakini sisi ni kama neno hili linavyosema na kuleta maana yake 
hasa kuwa ana nguvu zote. Maana yake ni kuwa Mungu hataki msaada hata 
mdogo wa mtu ye yote kwa kufanyia kazi yake ya kuumba, kulinda, na 
kuangamiza, na kuzifanyia roho haki kwa mujibu wa sifa za0. Kwa maneno 
mengine, Yeye anafanya kazi zake zote kwa uwezo wake Mwenyewe. 


Q. isi tunaamini ya kuwa Mungu hufanya yale anayotaka Mwenyewe, kwa 
sababu hapana aliye juu ya Yake Yeye. 


A. Yeye anapenda nini? Ikiwa wewe utasema kuwa Yeye anapenda yote na 
anaweza kufanya yote sisi tunakuwuliza wewe ikiwa Yeye anaweza kujiua 
Mwenyewe, umba Miungu Mingi, ajifanye mwenyewe mijinga, na aibe, azi 
afanye maovu mengine na aumwe na maumivu? Hivyokuwa vitu hivi ni kinyume 
na tabia yake havifanami na sifa zake na vitendo vyake, uhakikisho wako kuwa 
Yeye anaweza kufanya yote, unaanguka chini, na haufananishwe na yale yanayo 
mhusu Mungu. Basi maana ya mwenye nguvu zote iliyotolewa hapa, ni ya kweli 
tupu. 


Mungu ni Wa Milele. 
Q. Jee Mungu ana mwanzo? 


A. Ndiyo. Hana mwanzo ni moja kuwa hana sababu au wakati wa alioanza 
kuwapo. Vitu vyote hivi vimetolewa kwa urefu katika sura ya kwanza, ambayo 
inaweza kutazamwa. 


Matilaba Ya Mungu 
Q. Mungu anataka nini? 


A. _Yeye anawatakia mema wote na anataka kuwa wote wapate raha na faraja, 
lakini kwa urahisi. Yeye hamfanyi mtu awe muhitaji wa mwenzake 
kufanya dham! 


Sifa, Sala na Kuabudu. 
Q._ Ni sawa kuimba utakatifu wake, kusali 


a kumwabudu Mungu? 
A. Ndiyo ni sawa. 


Q._ Mungu atamwondolea au kumsamehe mtu yule anaye imba utakatifu wake, 
anasali na kumfikiria yeye, kwa kuziweka kando sheria zake? 


A. La. 
Q. Basi ina maana gani kuimba utakatifu wa Mola. 


173 


‘Ni mapenzi ya Mungu na kuendeleza mbele tabia ya yule anyeabudu, sifa na 
vitendo kwa nguvu za wale wenye utakatifu, Matunda ya sala ni unyenyckevu, 
bidii, na kujipalia msaada. Faida ya kuabudu ni mwungano na Mwenyezi Mungu 
na kuanza kumjua Yeye. (Kila mmoja wao, sifa, sala na ibada, niza namna mbili, 
viz, dhahiri, saguna na kinyume ni nirguna.) 

Stuti au Kuimba Sifa za Mungu. 


Q. Zicleze hizo wazi wazi 


A. Yaj. 40. 8. Kwa mfano, Mungu ameenea kote Roho Takatifu, mwepesi 
kuliko mwepesi zaidi, mwenye nguvu zote, mtakatifu, mwenye kujua yote, roho 
ya ndani mwenye kutawala ni wa milele, anayejitosheleza mwenyewe Mungu 
Muweza. Yeye ni mgawaji anayetufungulia wazi elimu ya kweli ya vitu kutokana 
Vedas, injia ya haki ya elimu, kwa watoto wake wa milele kutokana na kwa yote 
ya daima na milele. Haya ni maclezo halisi Mungu au Saguna Stuti, haya ni 
kusema, kutambua sifa halisi za Mungu. 2. Yeye hana mwili, ni kusema hivyo, 
Yeye hana umbo au kuwa alizaliwa na wanawake. Yeye hagawiki, wala hana 
mishipa na mambo mengine, na katu hafanyi maovu. Maumivu, adhabu na 
ujinga hana kabisa Yeye maclezo ya namna hii ya Mungu, ambayo yanapinga sifa 
za mwunganisho, chuki, na sifa nyinginezo za Mungy, inaitwa kuwa ni maelezo 
yaliyo kinyume na maelezo ya Mungu au Nirguna Stuti. 

Sifa nzuri lazima ziigwe katika tabia zake mtu mwenyewe na katika vitendo; 
katika maneno mengine, mtu lazima mwenye kufuata haki kama Mungu. Msemo 
wake wa Mungu huwa hauna maana, yeye ambaye anarudia sifa zake kama 
mjinga au kasuku bila ya kuyafuata na kuendeleza mbele tabia zake mwenyewe. 


Si 


Yaj. 32. 14. Ewe Mungu! mwenye utakatifu Mwenyezi Mungu, tufanye sisi 
tuwe na hekima katika maisha haya, tubariki sisi na hekima kwa madaha Yako 
ambayo wataalamu na wacha Mungu wakusalia Wewe. 

Yaj. 19. 9. Wewe ni Mwangaza, utue huo mwangazi katika mimi pia na 
kwa madaha yako. Wewe unao ushujaa usiokwisha, mimi pia nivike huo ushujaa 
kwa mwema wake! Wewe una nguvu za milele, mimi pia nipe nguvu. Wewe 
unawo uwezo usiokwisha, mimi pia ni uwezo kamili pia! Wewe huonyesha 
ushungu wa vitendo viovu na kwenye vitendo visivyo vya insafu, itengeneze tabia 
yangu ikufuate Wewe. Wewe kuvumilia masengenyo yote, kusifiwa na watu na 
pia kuwavumilia wenye dhambi kwako, nifanye niwe mvumilivu kama Wewe! 
Usafi wa Akil 

Yaj. 34. Ewe bahari ya huruma, iwe nia yangu ijitolec kwa wema kutokana na 
madaha Yako; i.e. madhumuni iwe kuendeleza faida za viumbe wenzangu na 
muwenyewe pia, na katu nisiingiliwe na kuwafanyia wenzangu madhara. 

ib.2.Ee mdani wa wote! weke nia yangu kwenye wafanyao wema na katu 
nisifanye ubaya na nishike pale ambapo penye kuwahifadhi wataalamu na 
kuwafanyia Kazi zao na kuchukua nafasi zao vitani na katika vitindo 
vyenginevyo, niwe wa namna mbali, mwenye nguvu nyingi, na mbaya na kukaa 
katika viumbe vyote. 


174 


Ifanye nia yangu (manas) ambayo ni elimu bora zaidi, inayo waamsha 
wengine, na kuwa katika hali ya kutojua, ambayo ni ta ya milele ya viumbe na 
bila ya kuwa na kifo, na bila hiyo hapa awezae kufanya hata kazi ndogo ya namna 
yo yote, iwe mbali na sifa za uhalifu na ijac utakatifu na uadilifu mwingine, 


ib. 4, Ewe Bwana wa dunia, ifanye nia yangu iwe sawa kama inavyow: 
limsha wanaojua yale yaliyokwisha pita na ujuzi wakujua yatakayokuja na 
yaliyopo sasa; kama vile akili ya milele ya mjuzi wa yote kwa kumweka yeye 
karibu na Mwenyezi Mungu; kama elimu inavyo rithiwa na kitendo kama 
kinavyofuatana na hisia tano za asili, akili na roho ya binadamu; na kama 
inavyokua inaweka akili yote; na itunul /e na mwungano na elimu ya dini, kwa 
kuwa huru na vizuizi vyote na shida. 


ib.5. Ewe Bwana wa wote mwenye elimu kubwa! ifanye nia yangu ipate elimu 
ya Rig. Yajur, Sama, na Atharva Vedas kama spoke za gurudumu zinavyoungana 
kwenye kitovu chake; na iwe kama inadhihirisha nafsi, mjuzi, aliyeenea kote, 
shahidi wa viumbe na mwondoshaji wa ujinga, daima ijitolee kwenye climu. 


ib. 6. Ewe mtawala wa yote Bwana! ifanye nia yangu ambayo ni kama nia za 
wote, ambazo zinawachukua watu sana huku na huku kama lijamu ya farasi kwa 
wingu au mpiganaji vita anavyo wapeleka farasi wake,na inajiweka katikaroho 
kwa hamu, na kwa wepesi sana, zizuie nia zangu zote kutokana na adabu mbaya 
na daima ziongoze kwenye njia iliyo ya ukweli. Nipe mimi baraka hizi, Ee Bwana! 


Yaj. 40. 16. Ee Mwenyezi Mungu! mtoaji wa furaha, unaye jiangaza 
mwenyewe, mjuaji wa yote! tubariki sisi na mpango kamili wa elimu kutoka 
kwenye njia nzuri, tuweke sisi mbali na vitendo viovu na tabia mbaya katika sisi. 
Kwa unyenyekevu wote, sisi tunaimba utakatifu wako mwingi sana, Ee Mungu 
tufanye sisi tuwe watakatifu. 

Ee Mshindi! (Rudra) Mungu Muweza ambaye anawatembelea waovu kwa 
dhuki kama ni natifa ya uovu wao, usiwake dhiki vijana wetu, vizeee, watoto. 
mababu, wamama, wapenzi wetu, na majamaa, kuangamia. Tuongoze si 
kwenye njia ambapo sisi hatutafanya, dhambi na tusitiwe adabu na wewe! 


Ee Mwalimu Mkubwa, Mwenyezi Mungu tuongore sisi kutoka kwenye nji 
ya uwongo na kuelekea kwenye ukweli, na tuhifadhi sisi kutokana na kiza cha 
ujinga na kutuweka kwenye mwangaza wa elimu, na tuhifadhi sisi kutokana na 
maradhi ya mauti na tupe sisi furaha ya uwokovu na ya milele. Kwa maneno 
mengine (saguna) iliyo ndio (nirguna) maombi yaliyo ya kinyume ni kuwa Mungu 
anatajwa kwa kufikiriwa Yeye na mwenyewe kuwa karimu au kuwa mbali nasifa 
nzuri au mbaya kama ni uthibitisho wa kujua matokeo ya ufungamano au 
udhihirisho. Shat XIV, 3, 1, 30. 

Matumizi ya Ibada 

Mtu lazima afanye yale anayoyaabudia. Kwa mfano, mtu anaye omba 
ufahamu mwema, lazima ajaribu sana kufuata huo ufahamu. Kwa maneno yaliyo 
rahisi, mtu lazima ajirejeshe kwenye ibada baada ya juhudi yake mwenyewe. Mtu 


Ws 


yo yote asiombe dua ambayo Mungu hawezi kuikubali, kama - Ee Mungu, 
waangamize adui zangu, nifanye niwe _mkubwa kuliko wote, mimi peke yangu 
nihishimiwe, wengine wote wanitegemee mimi na wewe chini yangu na 
mengineyo. Kwa sababu, ikiwa maadui wawili wanaomba uangamizo wa 
mmoja wao, basi jee Mungu atawaangamiza wote wawili? Ingekuwa ni bora dua 
zake zikubaliwe au kufaulu yule mwenye mapenzi zaidi, inaweza kuj 
adui wake atapata adhabu kidogo ambaye mapenzi yake ni haba. Dua kama hizo 
huwashajiisha watu kuomba wanapokuwa na makosa: Ee Mungu tupe mkate 
uliokwisha pikwa, ifagie nyamba yangu iwe safi, zifue nguo zangu, na nilimie 
mimi viwanja. Watu wanaotegemea msaada wa Mungu kufanyiwa yaliyoclezwa 
hapa na wanapoteza wakati wao bure na kuwa wavivu, wao ni majuha wakubwa. 
Kwa sababu, yule ambaye anavunja amri ya Mungu ya kujichokesha hawezi 
kuwa na furaha. Hii ni. 


Ygi XL. 2. Mungu anaamrisha kuwa mtu lazima atake kuishi miaka 100, i.e. 
‘maisha yake yote, na afanye kazi saa zote. Yeye asiwe mvivu. Aone wanyama 
wote na vitu visivyo na uhai vilivyoumbwa wanafanya kazi zao 7a kawaida na 
daima wanazifanya vilivyo. Mtu inambidi ajifunze na kutokana na ardhi na 
sayari ambazo daima vinakwenda na kuzunguka na kutokana na miti ambayo 
daima inaota. Mungu humsaidia mtu ambaye anafanya kazi za ibada kama mtu 
mmoja anavyomsaidia mwingine anaye fanya kazi. Mungu hukukalidua za 
mwenye huruma, lakini katu hawa saidii watu katika vitendo viovu, kama watu 
humwandika kazi yule anayefanya kazi na si yule aliye mvivu anaye jikalia tu, 
la, wao hawataki hata kuona uso wake; watu humwonyesha mtu njia kwa macho 
Jakini humwonyeshi kipofu na akaweza kuona. Ikiwa mtu anasema kuwa sukari 
ni tamu, lakini hajikeri nafsi yake kuitafuta, basi yeye hawezi kuipata sukari, wala 
hawezi kuipata ladha yake. Lakini mtu anayejihangaisha, huifikia sukari bila ya 
muda mrefu kupita. 


Upasana: Ibadi 


inayomfanya Mtu Kuwa Karibu sana na Mungu. 


beti wa Upanishat. Maana yake ni mwenye ujuzi wa kuwa na mwungano 
na Mungu na mtu, ambaye fikra zake zimezama katika kumfikiri Mungu, 
ambaye yeye ni mwenye Mungu, na yeye ambaye ujinga wake na uovu mwingine 
unaondoshwa kutokana na mwunganisho, hauwezi kuelezwa kwa maneno kwa 
sababu unahisiwa katika roho na fikra za ndani kabisa. Neno Upasana (ibada) 
maana yake ni kumjua Mungu. Maelezo yote ya namna naneza yoga au namna za 
kumfikiria Mungu, lazima ziendeshwe zote ili kutanabahi au kumwomba Mungu 
kwa roho yote, anayeenea kote. 


Yamas na Niyamas. 


Yoga. 1. 30. Mithali hii inatoka katika falsafa ya Yoga. Maana yake hasa ni 
kuwa yeye ambaye anataka kujua ibada, basi achukue hatua muhimu kama yeye 
asimchukie mtu yo yote, daima awapende wote, kusema kweli, katu asiseme 
uwongo , kutoiba kamwe, uwe mwaminifu katika mambo yake, awe mtakatifu au 
aweze kuzizuia hisia zake, kutokuwa mdanganyifu, kuwa mnyonge na si 


176 


mutakabir. Hizi sifa tano (yamas) pamoja huifanya kuwa ni sehemu ya kwanza ya 
Yoga au ibada. 

‘Yoga. 1. 32. Mtu lazima ajiweke msafi wa nafsi kwa kuyawacha yale yote ya 
chuki na ubaya na usafi wa nje kwa kutumia maji ya kukogea na usafi mwingine 
kama huu. Mtu lazima ajichokeshe kwa haki na ukweli. Yeye lazima asiwe na 
furaha nyingi au kujidai anapopata faida au bahati, wala asihuzunike akipata 
hasara. Yeye awe na bashasha, auwache uvivu, daima awe na nashati, avumilie 
raha na maumivu. Yeye afuate dini na sheria zake lakini katu asifuate kutokuwa 
na dini. Yeye lazima asome na asomeshe maandishi ya kweli na vitabu 
‘vyenginevyo na awe na marafi i a afikirie sana maana ya Om, 
jina takatifu ya Mungu, itamke kila siku. Yeye lazima ayatolee 
maisha yake kufanya na kuzitekeleza amri za Mungu. Hizi sifa tano (niyams) 
pamoja ndiyo inaitwa sehemu yapili ya Upasana au ibada. Schemu yingine sita au 
daraja za ibada zimetolewa katika “Utangulizi kwa Sharti juu ya Rig. na Vedas 
nyingine”. 

Mtu anapotaka kufanya ibada. yeye afuate intidhamu, na ajiweke pahali 
mbali, pahali safi, ajikalishe kwa raha. ajizoeze kuvuta pumzi za nguvu, 
azitazame fikra zake kuhusu vitu vinavyoweza kuonckana na asiweke fikra zake 
katika tumbo la dini, moyo, shingo. taji, kufuli, au po pote penye uti wa mgongo. 


Yeye ajifikirie mwenyewe na Roho Takatifu na wajishughulishe katika 
kumfikiri Mwenyezi Mungu, apate nguvu 7a Sanyama au ustadi. 


Matumizi Ya Ibada. 


Mtu anapofanya mambo haya, akili yake nahisia zake za ndani hutakasika 
na hujaa ukweli. Yeye kila siku huendelea katika elimu ya dini mpaka anafikia 
uokovu. Yeye ambaye anafanya mazoezi ya ibada kama ilivyoclezwa, hufaulu 
daima, Sasa ibada ya kweli ni kumfikiri Mungu kuwa ni mwenye uwezo wa kujua 
yote na mengine kama haya: na kinyume cha ibada ni, kujishughulisha na 
kumfikiria Mwenyezi Mungu aliyeenea ndani na nje ya roho, na kama kuwa yuko 
mbali na sifa za vitu, kama umbo, ladha, harufu, mguso na kadhalika. Matumizi 
ya ibada ni kitu ambacho kiko sawa na mtu anayetetemeka kwa baridi lakini 
anaanza kuona raha anapo ukaribia moto ambawo unamwondolea baridi. Kwa 
njia hii hii, kumkabili Mungy uovu na dhiki zote huondoka na tabia huta 
vitendo vya roho pia na huijaza hiyo roho kwa uadilifu sawa na ule wa Mungu. 
Kwa hivyo, ni lazima kufanya tena ibada ya Mungu, kumsalia yeye, na 
kumwabudu yeye. Lakini pia kuna faida nyingine inayopatikana unapofanya 
hivyo, nayo ni, roho itakuwa na nguvu na kuweza kuiweka akili iwetimamu hata 
katika milima ya dhiki na shida. Yeye ataweza kuyakabili yote haya. Jee ni faida 
ndogo hiyo? Yeye ambaye hafanyi tena ibada za Mungu, sala Zake na 
kumwabudu Yeye, huwa hawana hisani na ni mjinga mkubwa pia kwa hivyo, ni 
kutokuwa na hisani na dharau ya kijinga kuzisahau baraka zake, la, kuto 
kumwamini Mungu, ambaye ametupa vitu vyote hivi duniani ili roho zistarehe. 


Q_ Vipi Mungu anaweza kufanya kazi za al 
macho, mashikio, na mengineyo? 


i ilhali yeye mwenyewe hana 


177 


Ubeti huu ni wa 19 wa sura ya 3 ya Shwetashwatar Upanishat. Una maana 
kuwa, Mungu hana mikono, lakini Yeye anatengeneza na kuishika dunia uzima 
kwa mkono wake wa nguvu. Yeye hana miguu, lakini ilivyokuwa yuko kote, Yeye 
ni mwepesi wa wote katika mwendo wake Yeye hana kiungo cha kuonea lakini 
Yeye anawaona viumbe vyote katika mwangaza wao wa kweli. Yeye hana 
mashikio, lakini Yeye anasikia sauti za wote. Yeye hana ujuzi wa ndani, lakini 
Yeye anajua yote. Hapana hata mmoja duniani anaye mfahamu Yeye. Kwa kuwa 
Yeye ni wa milele, bora kuliko wote na ameenea pote, Yeye anaitwa Purusha au 
Mwenyezi Alicenea kote. Yeye anafanya kazi ya akili na ya moyo kwa Uwezo 
Wake. 

Q. Watu wengi wanamfikir 


kuwa hatendi wala hajui 


A. Ni ubeti wa 8 wa sura ya 6 ya Shwetashwatar Upanishat. Maana yake ni - 
Hapana tawi au uzazi wa Mungu, aliyefanana na tabia yake Yeye. Yeye hana haja 
ya mwingine amwendeshe au kitu cha kufanyia kazi yake. Hapana aliye sawa na 
Yeye au mkubwa kuliko Yeye. Nguvu zake hazina kifani, ni kusema kama, Yeye 
ana elimu isiyo na mwisho, nguvu zisizo na mwisho, na uwezo usio na mwisho. 
Vyote hivi ni kitu kimoja cha tabia Yake. Ingekuwa Mungu hana uwezo na 
nguvu, Yeye asingeweza kuifanya na kuiweka na kuiangamiza dunia. Hivyo yeye 
Yuko kote, na alivyo ana akili yeye ana nguvu na uwezo wa kutenda? 

Q. eye anapofanya kitu, ni cha maisha au si cha daima? 


A. llivyokuwa Yeye ni mwenye busara na mjuzi wa yote, Yeye vitendo vyake 
vina mpaka na wakati ulio sawa. Yeye hafanyi vitu zaidi au kasoro. 


Pasipo Mwisho wa Mungu. 


Q. Jee Mungu anajua mpaka wake mwenyewe? 


A. Mungu ni mjuzi wa kila kitu, na anawo ujuzi kamili ambawo unamfanya 
yeye ajue vitu katika mwangaza wao wa kweli au kama wao walivyo katika tabia 
zao. Mungu hana mpaka, hivyo ujuzi wake mwenyewe kama hauna mpaka ni wa 
tabia na wenye elimu ya kutosha. Kinyume chake itakuwa ni ujinga. Nielimu ya 
matatizo kufikiria kitu kisicho na mpaka kama chenye mpaka na hivyo. 
‘Yathartha darshanam jnanam -Elimu ya kweli inayo mkisio wa kitu kwa mujibu 
wa sifa, tabia na nguvu, na watumizi yake. Kinyume cha elimu hii ni ujinga. 


Kuwepo Kwa Mungu. 


Mungu ni wa pekee, naye yuko mbali na ujinga na upungufu mwingine wo 
wote; kutokana na matakwa maovu kuchukia na tamaa ya kufurahia matunda 
ya vitendo vya mchanganyiko. Yoga |, 24. 


Hapana uhakikisho wa kuwapo kwa Mungu ambawo unaweza kutazamiwa 
kuwa ni ushuhuda wa akili (pratyaksha) Hapo pasipo na uhakikisho wa hisia, 
mitihani mengineyo, kama kurejea kwa na kama sheria za mantiki zitumike. Pia, 
inaweza kuwapo kuhusu mantiki ili kutaka uhakikisho kama sifa unazozaliwa 


178 


nazo katika kitu. Kitakatifu. Tena hapo kutokuwapo kwa ushahidi wa akili na 
mantiki huondoka yote haya kwa satwa za maandishi matakatifu au watu wenye 
elimu. Hatahivyo kuwepo kwake Mungu hauwezi kuhakikishwa. Sankhya 1. 12. 
5. 10. 

A. Hapana ushahidi wa akili wa kuwepo kwa Mungu, 
mithali ya hapo juu, wala Mungu si sehemu ya kitu cha dunia. Mungu Muweza 
anaitwa Purusha kwa kunena aliyeenea kote duniani kwa kuwa Yeye ni tafauti na 
mtu haya ni kusema, kutokana na kuenea katika vitu vyote. Mtu (mimi) pia 
anaitwa Purusha kutokana na kuenea katika mwili wote. Kwa sababu, 
inasemekana kuhusiana na mambo haya. 


Sankhya. V. 8. 9. 12. Ikiwa hakuna mwungano wa Purasha (Mungu) na 
Pradhana (tabia) mwungano wa sehemu katika Mungu 7itakuwa hazi epukani au 
mchanganyiko huo utatokana na Mungu. Mchanganyiko huo unapatikana 
duniani, ambawo ni mazao ya mwungano wa tabia (kitu) na nguvu 
(zisizoonekana). Katika njia hii Mungu angekuwa mchanganyiko. Kwa hivyo, 
Mungu si sababu ya kitu cha dunia, lakini Yeye ni kitu au sababu muhimu yake. 
Ingekuwa dunia imezaliwa kutokana na akili, ingekuwa yenye nguvu zote kama 
Muweza, hiyo ni chemu chemu ya nguvu na mali zote. Lakini kama ilivyo si 
sababu ya vitu inayoifanya dunia, lakini kama inavyosemekana hapo juu.Yeye ni 
muhimu au sababu ya busara. Pia, Shwetashwatar Upanishat huifanya tabia 
(kitu) kuwa ni kitu cha kusababisha dunia. Hivyo:- 


Ni ubeti wa 5 kutoka kwenye su ambayo 
inaumbua na inafanywa sathwa (akili) raja (nguvu), tama (nguvu au kitu), 
zinatiwa katika kiumbe katika umbo lake na maumbile kwa maneno mengine, 
Tabia huchukua hali mbali mbali_ambazo zinaweza kugeuka na Mungu 
ilivyokuwa hawezi kugeuzwa, katu hageuzi. Hali yake na kuonekana katika 
umbo jengine. Yeye daima habadiliki na yuko kimya. Hata hivyo, yeye ambaye 
anaichukulia, Kapilacharya kuwa hana dini, yeye mwenyewe yuko hivyo Wali 
hakuwa mtu asiye mkubali Mungu: pia Mimansa si kama haimkubali Mungu 
kama vile inavyo ifanya dharma (sifa) na dharmi (kitu) Vaisheshika inasema wazi 
wazi kuhusu Ishwara (Mungu) Nyaya inamwita Mwenyezi Mungu Atma kwa 
hivyo yeye Muweza anaitwa, Ishwaro (Mungu) ambaye ana uwezo wa kuwepo. 
kote na sifa nyinginezo. 


Nani ameenea kote, na mwenye elimu isiyo na mpaka na sifa nyinginezo, na 
yeye ambaye ni mdani wa roho zote. Huyu ni Mungu kwa mujibu wa Mimansa 
Vaisheshika na Nyaya. 


Itikadi Ya Kuzaliwa Tena. 
Q. Jee Mungu ana nyama, au jee Mungu anazaliwa tena? 
A. La, Munga hazaliwi tena. Inasema Yajur Veda: 


Umoja au Upweke wa Mungu hauza ‘Yeye ni mtakatifu na si kama kitu 


179 


cho chote na mengineyo. Amri hizi zinahakikisha kuwa Mungu katu hazaliwi. 


Q. Bwana Krishna anasema (Gita, IV. 7) kuwa yeye anazaliwa pale dini au 
uadilifu unapodharaul 


A. Kuwa Kinyume cha Vedas, maneno haya hayawezi kukubaliwa kuwa kwel 
Lakini inawezekana kuwa Bwana Krishna alitaka kuihifadhi dini na mawalii na 
ndiyo akasema yeye atazaliwa tena katika umri wote ili kuwahifadhi waadilifu na 
kuwaangamiza waovu, haya ambayo hayawezi kupingwa: kwa sababu:- Mwili, 
roho na mali za watu wazuri yote haya ni kwa manufaa ya watu. Hata ‘hivyo 
haiwezi kuleta uhakikisho wa utakatifu wa Bwana Krishna. 


Q.__ Ikiwa ni hivyo, kwa nini watu huzungumza na kuamini kuzaliwatena mara 
24 kwa Mungu katika dunia? 


A. Wao hufanya hivyo, kwa sababu hawajui maana yake Vedas. Wao 
wanapotezwa na dini za0, wao wenyewe ni wajinga, na wanaangukia pale penye 
shaka na patupu. Kwa hivyo, wao husema na kuamini katika mambo mabaya 
kama haya. 


Q. tkiwa Mungu hazaliwi tena duniani vipi Kansa, Ravana, na majambazi 
wengine wataweza kuuliwa? 

A. Kwanza; yeye ambaye amezaliwa na mwanamke, lazima akionje kikombe 
kichungu cha mauti. Kansa, Ravana na majini wengine wao si kitu mbele ya 
Mungu, ambaye anaumba, kuhifadhi na kuiangamiza dunia bila ya kuzaliwa tena 
au bila ya kuwa na umbo la binadamu. Kuwapo kwake kote, Yeye huijaza miili ya 
Kansa, Ravana, na majini wengine. Yeye anaweza kuwaua wakati wo wote Yeye 
ariaopenda kwa kuangamiza umuhimu wao. Yeye anaweza kwenda kwa jina 
jengine, lakini mjinga anayesema kuwa Mungu mwenye sifa zisizo na kikomo, 
vitendo, na tabia, anazaliwa na anakufa ili amuue kiumbe kisicho kuwa na 
maana? Ya pili; ni uwongo kusema kuwa Yeye amezaliwa ili awahifadhi wenye 
dini na watiifu; kwa sababu kuwahifadhi mawalii wanaotenda kwa mujibu wa 
amri Zake, Mungu ana nguvu zote. Kwani vitendo vya kumua Kansa, Ravana na 
majini wengine, na kunyanyua Govardhana na milima mengine, ni vikubwa zaidi 
kuliko vile vya Mungu kuumba dunia jua, mwezi na sayari nyinginezo 
kuvihifadhi na kuiangamiza? Ikiwa mtu atafikiria kazi za Mungu katika 
kuumba, yeye atamalizia, bhuto na bhavishyati, kuwa hapana mwingine, wala 
hapata kuwapo mwingine kama Mungu. Ya tatu; sababu hazihakikishi kuzaliwa 
tena kwa Mungu. Ni kama kusema kuwa nafasi isiyoonekana inaletwa katika 
tumbo la uzazi au inashikwa katika ngumi ya mkono, ambayo ni uso usioelekea, 
na haiwezi kuwa kweli. Kwa sababu nafasi haiwezi kupimika na ipo kila pahala 
na kwa hivyo haiwezi kutiwa katika kitu au eneza nje ya kitu. Kwa namna hii 
Mungu kuwa yupo kote na ameenea kote, haiwezi kusemwa kuwa aje au aende 
pahali po pote. Mtu kuja kwake na kwenda kwake. Kuja kwa mtu na kwenda 
pahali kadha hufanyika tu pale yeye anapokuwa hayuko. Kwani Mungu 
hakuwapo katika tumbo la uzazi hata Yeye akatoka kutoka humo? Yeye 


180 


hakuwapo nje ili yeye ametoka kutoka ndani? Nani bali wajinga tu wanaweza 
kusema ya Mungu na kuyasadiki. Kwa hivyo, kuingia na kutoka kwa Mungu, 
kuzaliwa na kufa hakuwezi kuhakikishwa. 


Pia, lazima ufahamu kuwa Yesu na watu wengine kama yeye hawakuzaliwa 
tena kutokana na Mungu. Kuweza kutaka, kuchukua, kusikia njaa. kiu, khofu, 
huzuni, furaha, maumivu, kuzaliwa, kufa, na sifa nyinginezo za binadamu, wao 
walikuwa wanaume. 

Msamaha wa Dhambi 


Q. Jee Mungu huwasamehe dhambi za mawalii na watifu wake? 


‘A. La, kwa sababu, ikiwa Yeye atawasamehe dhambi zao, haki Yake itaondoka 
na watu wote watafanya dhambi, Wakijua kuwa dhambi zinasamehewa, wao 
watafanya zaidi na kupata nguvu za kuwa waasi. Kama mfalme anapousamehe 
uhalifu raia zake watakuwa hawana khofu kufanya zaidi, na vibaya zaidi na zaidi 
kuliko za kwanza. Kwa sababu, wao huamini kuwa mfalme atawasamehe na wao 
wanao uhakikisho wakupata msamaha kwa kumsujudia mbele yake. Tena hawa 
ambawo hawafanyi uhalifu, wataanza kufanya maasi ilivyokuwa hawana wasi 
wasi wa matokeo yake. Hivyo, ni wajibu wa Mungu awahukumie kwa vitendo 
vyao kwa mujibu wa sifa na aibu zao, na si kuwasamehe. 

Uhuru wa Roho 

Q. Jee roho inatawaliwa au iko huru kufanya, au yeye anavitegemea vitendo 
vyake kwa Mungu? 


A. Yeye yuko huru kufanya kazi zake, la 
Swatantrah karta - Mithali 
ambaye yuko huru, au hataw: 


azifuate sheria za Mungu, 
a Panini maana yake ni mfanya kitendo ni yule 
iwi 


Q.  Unakusudia nini kusema kama huru hatawaliwi? 


A. Mtu yule yuko huru ambaye mwili nguvu za utu, akili, hisia za ndani na: 
viungo vinginevyo ni muhimu. tkiwa yeye hayuko huru kufanya atakavyo, yeye 
hawezi kuwa mtiifu wa kuwa mwadilifu na adu wa vitendo vyake. Kwa mfano, 
maaskari wa jeshi lo lote wanawauwa watu wengi katika vita au kwa uchochezi 
wa bwana wao na kamanda, na wao hawashitakiwi kuwa wameua. Kwa njia hii 
hii, ikiwa watu watafanya cho chote kwa mujibu wa amri au kwa nguvu 
walizopewa na Mungu, sifa njema au mbaya haiwezi kuwatokea wao. Mungu 
atafurahia matunda ya vitendo vyao. Pepo au jahanam, ic raha au maumivu, 
yatakufa kwa ujumla kwa Mungu. Mtu anaye mwua mwenzake kwa silaha, 
anatiwa adabu peke yake, lakini si silaha yake. Kwa namna hii hii, roho 
inayojitegemea haiwezi kuwa na dhamana kwa uwema au uovu wa vitendo vyake 
yeye. Hivyo, roho ziko huru kufanya zinavyotaka kwa nguvu zao wenyewe. 
Lakini zinapofanya dhambi, wao wanapata shida za vitendo vyao kwa mujibuwa 
sheria za haki za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, roho inayo uhuru wake wa 
kutenda, lakini inamtegemea Mungu kuvuna matunda ya vitendo vyema au 
viovu. 


Q. Ingekuwa Mungu hakuzifanya roho na kuziipa nguvu, isingeweza kufanya 
itu. Kwa hivyo, roho hufanya kwa lazima au nguvu kutokana kwa Mungu. 


A. Roho haifanywi au haiumbwi. Hiyo haina mwanzo kama Mungu, na sababu 
za kitu duniani ni kama kuzitumikia kadhia tu. Makao ya roho, mwili na tundu za 
hisia zinatengenezwa na Mungu. Lakini vyote hivi vinavitegemea roho. Yeye 
ambaye anafanya dhambi kwa fikra, maneno, au vitendo, huadhibika peke yake 
kwa matokeo ya vitendo vyake, lakini si Mungu. Kwa mfano, mtu fulani 
kachimba chumba kutuka kwenye mlima, na akamwuzia mfanyi biashara, na 
kwake yeye mhunzi akainunua hiyo chuma na akatengenezea upanga. Askari 
akaununua huo upanga na akamwua mtu kwa upanga huo. Kwa njia hii hi 
Mungu mwumba wa mwili na ingo, hapati adhabu za matokeo ya vitendo 
vyake mwili, lakini huifanya roho iadhibishike. Ingekuwa Mungu alikuwa ni 
sababu au mchochozi wa vitendo, hapana mtu ambaye angekuwa ana dhambi; 
kwa sababu, Mungu alivyokuwa ni mtakatifu na ukweli, hawezi kumshawishi 
mtu kufanya uovu. Kwa hivyo, roho ike huru kutenda, Kwa njia hii hii, Mungu 
pia Yuko huru kutenda. 


Sifa za Mungu na Roho. 


Q. Aina gani za umbo, sita, tabia na asili walizonazo roho na Mungu? 


A. Zote mbili zina akili, naasili za zote mbili ni takatifu, haziwezi kufa, na zenye 
uadilifu. Lakini vitendo vya Mungu ni kuitengeneza dunia, kuitunza na, na 
kuiangamiza, kuviweka vitu vyote pahali pao na kuvifanya vifuate sheria, 
kuvitunza kwa zawadi na ku dabu kwa wema na vovu, na wajibu mtakatifu 
kama huu. Kazi za roho ni kueneza uzao, na kuvitunza vizazi vyao, kutengencza 
na kazi nyinginezo, kufanya wema au ubaya. Sifa za Mungu ni climu ya milele. 
furaha, mjuzi wa yote, na nguvu nyinginezo zisizo onekana. Sifa za roho 
Ny. 11. 10. 

Vai, 111, 11, 4. Ichha:.matamanio ya kupata vitu; dwesha: kuchukia maumivu 
na. maovu; prayatna: ushujaa na nguvu; sukha: furaha; dukha: masikitiko na 
majonzi; jnana: busara, elimu, makumbusho, ni sifa za roho mashuhuri kwa 
Nyaya na Vaishashika; lakini ya pili pia ina prana: kutoa puumzi; apana: vuta 
puumzi; nimesha: kufunga macho; umesha: kuyafungau; 
akumbusho, ufahamu; gati: mwendo; indriya: intidhamu ya aki 
njaa, kiu, furaha, huzuni na mapenzi mengineyo; ambazo sifa za roho ni mbalina 
za Mungu. Hizi ni tabia ya kujua kuwepo kwa roho: kwa hivyo, hiyo roho si yenye 
mwili. Sifa hizi huwepo hapo.roho inapokuwa ipo katika mwili tu. Lakini 
inapotoka katika mwili yote huondoka kutoka kwenye mwili. Kwa sababu, 
ambazo zinakuwapo kwenye kitu na inapokoma kuwapo, ni sifa zake muhimu. 
Hivyo, mwangaza unakuwa haupo ikiwa hapana jua au taa,lakinidaima huwepo 
ikiwa jua na taa zipo. Kwa njia hii hii, elimu ya Mungu na roho inawezekana 
kutokana na sifa zao tu. 


182 


Busara ya Mungu na Uhuru wa Mtu. 


Q. Mungu anaona yaliyopita, yaliyopo sasa na yatakayo kuja baadaye. Yeyc, 
kwa hivyo anajua kitatokea nini katika siku zijazo. Cho chote anachokusudia 
‘Yeye roho itafuata. Hivyo roho haipo huru, na Mungu hawezi kuitia adabu kwa 
haki; kwa sababu roho inafanya kadiri Mungu ameamua kwa wema wake na kwa 
climu yake ya kuona mbele. 


A. Kusema kama Mungu anaona sehemu tatu za wakati, ni kitendo cha ujinga. 
Kwasababu yaliyopita yalikuwapo na hayapo sasa, na ya baadaye ni yatakayo 
tokea hapo, hayapo bado. Kwani Mungu husahau yale aliyo yajua hapo zamani? 
Jee Yeye atajua yale ambayo hayajui hivi sasa? Hivyo climu ya Mungu iko sawa 
daima, bila ya mkato, ya daima na ya sasa. Yaliyo kwisha pita na ya sasa 
yanasemwa na mtu. Lakini ukui, elimu ya vitendo vya adamu, inaweza 
ikasemwa kuwa Mungu ni mwonaji wa sehemu tatu za wakati. Kumhusu Mungu 
mwenyewe, hayo haya mwathiri yeye. Mtu anayo ya fanya katika uhuru wake 
mwenyewe, Mungu anayajua kwa nguvu za hisia zake. Roho zinatenda kama 
Mungu anavyojua, kuwa, Mungu anaijua elimu yake ya zamani ya sasa na ya 
baadaye na katika kuzifanyia haki roho kwa mujibu wa sifa zao. Roho pia ziko 
huru kwa mujibu wake hivi sasa na ziko huru kabisa kutenda, Kwa uwema wa 
climu ya Mungu kuwa haina mwanzo, climu Yake kote kuwili kwa vitendo vya 
roho na kuzitia adabu zinapovunja sheria Zake pia haina mwanzo. Namna zote 
mbili za elimu zake ni kweli. Inawezekana kuwa ujuzi wake wa vitendo vya 
binadamu ni kweli na ule ufuzi wa kuwatia adabu ni uwongo? Hivyo hakuna 
ubadilifu katika hali zetu sisi. 


Pahali Pa Roho Katika Mwili. 


Q. Jee roho imeenea katika mwili mzima au iko pahali pamoja tu? 


A. Ipo pahali pamoja. ingekuwa ipo mwilini kote, basi mambo kama haya ya 
kwenda, kulala, usingizi bila ya kuota, kifo, Kuzaliwa, mwungano. mgawanyiko, 
mwingilio, matokeo katu yasengetokea. Hivyo, umbo la roho ni ndogo na 
haionekani, au bora zaidi, hafifu au yenye hila nyingi, na Mungu bado ana hila 
nyingi zaidi kuliko mwenye hila yo yote, asiye na mwisho, mjuzi wa yote, na 
ameenea kote. Ni kisa hichi ambacho uhusiano baina ya Mungu na mtu uhusiano 
wa aliyeenea kote na aliycenewa. 


Ubusiano Baina ya Mungu na Mtu. 


Q._ Kitu hakiwezi kuwapo pali penye kitu chengine ambacho kilikuwapo tokea 
hapo mwanzo. Kwa hivyo, uhusiano baina ya Mungu na mtu hauwezi kuwa 
mmoja wa kuenea na wa kuenewa, lakini mmoja wa mwungano au wa chama. 


A. Sheria hii ni kweli kwa kuhusu vitu na vinginevyo kama hivyo, lakini 
namna tafauti. Hivyo, kwa mfano, chuma ni kizito au ni kikubwa kwa umbo na 
moto ni mwepesi zaidi na hafifu. Kwa hivyo, moto huingia kwenye chuma na 
nguvu za umeme huenea kwenye mbingu. Kwa njia hii hii roho ni nzito zaidi 


183 


niya 


kuliko Mungu, na Mungu ni hafifu zaidi kuliko roho. Hatimae Mungu huenea 
katika roho. Juu ya hayo uhusiano baina ya aliyeenea na aliyenewa uhusiano 
mwingine baina ya Mungu na mtu kwa upande mwingine ni aliyeokolewa na 
mwokozi, anayeabudiwa na anayeabadu bwana na mtumishi wake, mfalme na 
raia, baba na mtoto, na mengincyo. 4 

Mafunzo Ya Vedant. 


Q. Tkiwa Mungu ni tafauti na binadamu nini maana ya“mafunzo makuu" haya 
(maha vakyas) ya Vedas?. 


‘A. Haya si mafunzo ya Vedas. Lakini ni vipande kutoka kwenye vitabu, 
Vinavyoitwa Brahmanas, Navyo haviitwa Mafunzo Makuu po pote katika 
inaandishi thabiti. Yana maana - aham: mimi brahma: katika Brahman au 
Mwenyezi Mungu, asmi amini, Hapa umbola kuzirai limetumika. Kuwa. 
Manchah Kroshanti-Viazi vinaita. Lakini kila mmoja anajua kuwa viazi havina 
roho na kwa hivyo havina nguvu za kusema. Kwa hivyo sentensi hii mana yake 
kuwa watu wanaovikalia hivo viazi vinaita. Kwa njia hii hii, mafunzo yaliyotajwa 
hapo juu lazima ya fasiriwe, Inawe kusemwa kuwa vitu vyote vinaishi na Mungu~ 
brahmstha (kuisha katika Brahman)? Inajibiwa kwa kukataliwa, kuwa 
ijapokuwa vitu vyote vinaishi katika Mungu na hapana kitu  kingine 
kilichofanana kwa sifa na kumkaribia Mungu kama roho, ambayo inayo elimu ya 
Mwenyezi Mungu na huwepo na Mungu wakati wa uwokovu. Kwa hivyo, 
mbusiano wa Mungu, sifa za roho ni kuwepo, ni kusema kama, roho hukaa na 
Mungu. Lakini haihakikishi kuwa imefanana na Mungu na roho ya binadamu, 
Hivyo, ikiwa mtu anasema kuwa yeye na mtu mwingine wako wamoja, yeye 
anakusudia wao hawakatawi, Kwa njia hii hii, roho ilivyokuwa imenyweya 
kabisa katika Mungu kutokana na mapenzi katika hali yake ya nguvu, inaweza, 
Kusema au kufikiria kuwa Mungu na hiyo roho ni mmoja i.e. hazipingani, lakini 
vimeungana na ziko karibu sana na wanaoishi nawo. Kuwa roho peke yake 
ambayo inatengeneza tabia zake, ghadhabu, na kitendo kwa pamoja na zile za 
Mungu inaweza kudai kuwa ni mwenzake au urafiki, au upungufu na Mungu. 


Q. Haya, utifasiri vipi hii: Brahmana au Mungu tram, wewe, roho,; (asi) ni i.e., 
Ee roho, (twam) wewe (asi) ni (tat) Mungu? 

A. Unakusudia nini kwa neno tat? Ikiwa unasema Brahma, hapo tena unatumia 
upungufu huu? Imesemwa wapi hata iletwe hapa? 

Q. Kutokana na maamrisho yaliyotajwa kabla, viz. 

‘A. Wewe hata hujaona hiyo Chhandogya Upanishat. Ikiwa wewe umeiona 
unegweza kuiona kuwa halipo kamwe neno kama brahma hapo. Wewe 
usingesema hivyo, ambayo ni uwongo. Kwa kinyume chake, Chhandogya 
Upanishat inayo, hapa neno kama hili brahma ndani yake. 

Q. Basi wewe unakusudia nini kwa kutumia neno tat? 


Kuwa Mungu inafaa kumjua, roho ya ndani kabisa, yeye ambaye nimwema 
184 


kabisa na roho wa dunia nzima na roho ya binadamu, nafsi, na anajiweka 
mwenyewe - ch. Pr. 6 Kh. 8 M, 6, 7. 


O Shwetaketo. Mtoto wangu mpenzi! 


Wewe umeungana na Mungu, roho ya ndani kabisa. Tafsiri hii nim 
ya Upanishats. Kwa sababu jumbo hili limetokana na Brihadaranyaka 
Upanishat. Shat. 14, 6, 7. 

Rekodi ambazo wakati mmoja zilikuwa ni za hekima nyingi Yajnavalkya 
alimwambia mkewe Maitreyi: “Ee mpenzi, roho iliyo pumbavu haijui kuwa 
mwenyezi Mungu Manani, ambaye yuko hadhir daima kwenye roho. na pia yuko 
mbali naye pia, ameienea hiyo roho. Mungu, msikili wake au mwili wake ni nafsi 
ameienea roho kama roho ilivyoenea katika mwili. Kwa kuwa tafauti au mbali na 
nafsi, Yeye anayashuhudia mema na mauvu yanayotendwa. hutoa zawadi au 
pafua na adhabu kwa mujibu wa amali na huwafanya wafuate sheria Zak 
Mungu huyo huyo wa milele ni roho ya ndani kabisa inayoamrisha, kwa maneno 
mengine amekuenea wewe, mjue yeye”. Nani ataweza kuyafasiri haya? 
Ayamatma Brahma. 


Mimi ni mwenyezi Mungu, hatamkwana na watu walio wachawi au 
samadhi, ni kuwama yeye anasema kuwa Muweza aliye kuwapo ndani yake yeye, 
yupo kila pahali. Kwa hivyo, wafuasi wa kisasa wa Vedanta wanao kuwa na 
uhakikisho wa Mungu na roho, hawajui falsafa ya Vedanta. 


Q. Mungu anasema: Baada ya kuiumba dunia na mwili wa bin 
nimecnea katika dunia na mwili kwa umbo la nal 
majina na umbo la vitu - ‘nama rupa,* dunia ya kupigiwa mia 
mwenyewe amecnea katika dunia baada ya kuiumba na mwili pi 
maamrisho kutokana na wahii. Vipi wewe utaweza kuyafasiri haya vyen; 
Pr. 6. Kh. 3. M. 2. Tait. An 6. 


A. Ikiwa wewe unayajua maneno, maana yao, na maana ya sentensi, wewe 
hutayafasiti vibaya hivyo. Kwa sababu lazima ifahamike akilini kuwa hapa 
pravesh Ist (inaingia) na unaprawesh 2nd (inaingia baadaye) zinatajwa. Mungu 
anaonyesha taalim ya dunia na namna nyinginezo za elimu kwa mujibu wa Veda 
kama ikiwa yeye alingia mwilini baada ya roho kuingia. Yeye amezitia roho 
kwenye mwili na Yeye mwenyewe akaingia ndani. [kiwa wewe unajua maana ya 
neno anu: baada, wewe katu hutaifasiri kinyume hivyo. 


damu, Mimi 


i mimi niwere kucleza 
0. Mungu 


Q. Mimi ninamwona Deva Datta hasa huko Mathura wakati wa mvua, ambaye 
nilimwona Kashi wakati wa siku za joto. Hapa mfano wa nji wa Kashi na wa 
wakati wa joto unawekwa upande mmoja, na fikra ya Deva Datta inapewa 
umuhimu wote. Ni mfano wa umbo la kinyume - ‘bhaga tyaga lakshana,” au 
madanganyo. Kwa_ nj hali_ ya hewa kuingia katika majimbo 
yaliyofishika, wakati, maya (nguvu) na sifa nyinginezo za Mungu; na pia mahali, 
wakati ujinga elimu haba na sifa nyinginezo, kutokana na roho kwa she1 


185 


madanganyo; na kwa kufikiria sita zao za akili peke yake, sisi tunaona lakini 
Brahman mmoja au Mungu tunatilia mkazo yote mawili. Hii ni lugha ya istiara, 
inayoitwa ‘bhaga tyaga lakshana’, ambapo mengine yaengezwa na mambo 
mengine yanatolewa. Hivyo kutukuwapo kwa sifa za Mungu za ujuzi wa yote na 
‘lizokuwa dhahiri na sifa za roho zenye mipaka ya ujuzi na nguvu, na 
ili tu inahakikisha madhehebu ya kutokuwepo kwa miungu wawil 
*Adwaita’. Utaipa jawabu ga 


A. Wewe unaamini kuwa Mungu na roho kuwa ni ya daima? 


Q tuaamini kuwa zote mbili hufa, kwa kuwa zenye shuruti zenye kuwaza 
au _kuwapo kutokana na upadhi - Matakwa, hisia, maisha. 


A. Wewe unaamini upadhi (sifa zisizo muhimu) kuwa ni za milele, na daima? 


Q. Kwa mujibu imani yetu 


Hii ni kitu cha Shariraka na mistari yake ni hii maclezo yake. Sisi wafuasi wa 
Vedanta, huamini schemu sita za zisizona mwanzo, kwa majina ni 1. roho. 2 
Mungu, 3. Brahman au Mwenyezi Mungu, 4. tafauti dhahiriri kati ya Mungu na 
nafsi, 5. ujinga, 6. mwungano wa ujinga na roho. Za hizi Brahman peke yake tu 
ndiye hana mwanzo na mwisho, na hizo tano zilizo bakia hasa tu ndiyo hazina 
mwanzo na mwisho; kama ‘pragabhava’. Hizi tano huendelea zaidi endapo pana 
jinga. Mwanzo wake haujulikani, kwa hivyo havina mwanzo. Hivyo huangamia 
climu ya kweli inapopatikana, kwa hivyo yana mwisho na ni vya kupita njia tu. 


A. Beti hizi mbili 7a Ki-Sanskrit zako si za kweli, Kwa sababu, kuwepo kwake 
Mungu hakuwezi kuhakikishwa kwa kuamini kwako bila ya mwungano wa 
madanganyo (maya) na (Mwenyezi Mungu) Brahman: Kuwepo kwa roho, bila ya 
mwungano wa ujinga na Brahman. Hivyo. ‘tachichoteryogah’, ambayo wewe 
unaihesabu kuwa ni kitu chenyewe hasa cha sita, hakipo; na kwa hivyo, imetiwa 

na vitu vitano hasa, viz. taalima: avidya, madanganyo: maya, nafsi: jiva 
na Mungu: ishwara. Basi Mungu hajafanywa bila ya Brahman, madanganyo na 
climu, Kwa hivyo, kumweka Mungu mbali na taalima na Brahman, ni ujinga, 
Hivyo, mambo mawili hasa tu yanaweza kuhakikishwa hasa katika mpango 
wako wakuamini, viz. Brahman na si sita kama yalivyotiwiwa mkazo mbeleni, 


Pia. wewe unaweza kumhakikisha Mungu na roho kuwa wamestahikisha 
sababu na athari, pale wewe unapo hakikisha ujinga upo katika kisicho kuwa na 
kikomo, cha milele, takatifu chenye busara, huru, aliye kuwa yupo kote 
Mwenyezi Mungu (Brahman). Mungu kamili hawezi kuwa mtakatifu, ikiwa 
wewe unaamini ujinga upo katika schemu ya Brahman au Mwenyezi Mungu. 
itakuwa inatembea sehemu zote zake (Mungu), kwa kutengana na si ya asili, 

aifanya schemu ile ya Brahman kuwa ujinga, pale panapokwenda, na sehemu 
ile itangara kwa elimu pale palipoondoka. Katika hali hii wewe huwezi kuiita 
sehemu yo yoteya Brahman kuwa haina mwanvo. takatifu, na mjuzi wa kila kitu, 
Sehemu ya Brahman ambayo imo katika mpaka ya ujinga, itaweza kuuhisi 


186 


ujinga. Nje na ndani Brahman atagawanyika. Ikiwa wewe utasema hapana 
madhara ikiwa Brahman amegawika, hapo itakuwa haijagawanyika. Ikiwa yeye 
hajagawanyika, Yeye hawezi kuwa mjinga. Ujinga au maarifa yanayo kwenda 
kombo kuwa ni sifa, Yeye atakuwa na mwungano wa daima na baadhi ya vitu. 
Ikiwa hivyo, uhusiano wake au ujamaa kuwa muhimu inangeweza kuwa ni ya 
kupita au ya kupigiwa mfano wa ajabu. Kama muwili mzima huhisi maumivu 
ukiwa na jipu upande wo wote wake, basi pia Mungu mzima hupambana na 
ujinga, (uraha, maumivu, na madhara mengineyo ikiwepo katika sehemu moja 
yake yo yote. Ikiwa wewe unadhania Brahman kuwa ni nafsi kutokana na sifa 
zinavo athiri na kutokana na mwungano wake na hisia zake za ndani, mimi 
ninakuuliza wewe ikiwa Brahman ameenea kote, yeye yupo kwenye sehemu 
maalum tu? [kiwa wewe utasema ameenea kote na sifa ni (upadhi) ni halisi au za 
sadfa, haya ni kusema, ipo kwenye sehemu moja tu na mbali, kwani hisiaza ndani 
huondoka au ipo hapa daima bila ya kusogea? 


Hakuna Ujinga Katika Mungu. 
A. Inasogea. 
Q. Brahman anasogea kwa hisia za ndani, au iko upande mmoja na haisogei? 


A. Haisogei. 
Q.  Hisia ya ndani inapoiwacha sehemu moja ya Brahman, inajitoa kwenye 
ujinga, na sehemu ile ya Brahman ambayo imebayo imeshikana nayo, itageuka 
kuwa na ujinga. Pia, mambo yatakapo kuwa hivyo, uokovu na ya dunia au 
adhabu ya kutengwa na Mungu pia itakuwa ni ya muda. Hapata kuwapo na 
ukumbusho wa vitu vilivyoonekana au sikika jana, kama vile mtu hawe: 
fale aliyoyaona mwenzake; kwa sababu, ilipoonekana au sil 


‘wakati mwingine na pahali pengine. Ikiwa itasemwa kuwa Mwenyezi Mungu ni 
mmoja na hajagawanyika na kwa nini yeye si mjuzi wa yote? I 


mbali mbali na alitafautishwa, kwa hivyo hana roho, na kwa hivyo itakuwa hana 


climu au ujuzi. Ikiwa wewe utasema kuwa si Brahman wala hisia ya ndani 
inafikiria au inauwezo wa kuwa na elimu nyingi; lakini mwangaza wa ufahamu 

i ishi katika hisia ya ndani (antah karana) huwa ufahamu au 
kwa hivyo, kwa mwenye ufahamu huwa ni mpokeaji kutokana na hi 
za ndani. Kwa nini basi haina nguvu na haba katika elimu ya jicho? Hivyo wewe 
umfanya Mungu au kuanzisha ufafanuzi wa kuwepo kwake Muweza, 
Brahman na nafsi kwa mwungano wa sifa za vitendo na sababu zake. Lakini 
Ishwara; Mungu ni jina la Brahman, na nafsi; jiva ni dhahiri kutokana na 
Brahman asiye na mwanzo, asiyeumbwa, na asiyekufa. Ikiwa wewe utasema nafsi 
ni jina la mwangaza wa ufahamu - Chidabhasa, basi itaweza kuangamia kwa 
kuwa ya kupita tu. Nani basi atafurahia uokovu? Kwa hivyo, Brahman hajawa 
nafsi na wala nafsi haijawo Brahman, na pia katu hazitakuwa hivyo. 


187 


Maelezo Ya Vedantic. 

Q. Chhandogya Upanishat, Basi kutokuwapo _ wawi we? 
Namna zetu za kuamini huhakikisha kuwa ni Mungu mmoja tu (Brahman) 
kutokana na kutokuwapo na mwingine, isipokuwa Brahman, mbali, kama, 
asiyefanana na haonekani. Ikiwa nafsi ni nyingine kama hiyo, vipi kutokuwapo 
nafsi nyingine ibakikishwe?. 


A. Kwa nini wewe unaogopa, kwa kuangukia kwenye madanganyo? Fikiri 
sheria za uwingi wa majina na sifa. Yanaleta faida gani? Ikiwa wewe utasema 
kuwa sifa zinasifu, lazima inataka ufahamu kuwa sifa huyasifu na kuyacleza 
majina, Katika neno lakuzingatiwa ni adwaita (si-mbili) inaisifu jina Brahman. 
Sifa yake ni kuwa inamgawanya Brahman, yeye ambaye hana wa pili wake, 
kutokana na roho nyingi na vitu vingi, na sifa yake ya kueleza ni kuwa ina 
hakikisha umoja wa Mwenyezi Mungu mkubwa. - Brahman. 


Hivyo, mtu alimwambia mwenzake kuwa Deva Datta alikuwa wa pili katika 
matajiri baina yao, na Vikram Singh alikuwa wa pili kwa yo yote baina ya watu 
mashujaa katika jeshi lile. Jee hii inahakikisha kuwa hakuna aliye tajiri isipokuwa 
Deva Datta mjini, na hapana aliye shujaa isipokuwa Vikram Singh katika jeshi 
lile? Hakika wako watu walio hafifu kuliko wao. Pana miviringo, sayari na vitu 
vyenginevyo kama hivi, Kuwepo kwao hakuwezi kukataliwa kwa kuwa ni wapili 
kwa visivyo kuwapo. Kwa njia hii hii, roho na tabia si kama Brahman, lakini 
hivyo ni hafifu kuliko Brahman. 

Kwa hivyo imesha hakikishwa kuwa Brahman ni mmoja daima, na roho na 
vitu vipo katika mzingira navyo ni vingi. 


Kuitenga mbali na mchanganyiko huo wote na kuhakikisha umoja wake, sifa 
adwaita au geni inatumika ya Brahman. Kwa vyo vyote ina hakikisha 
kutokuwapo kwa nafsi, tabia, na dunia ya ajabu, wala haikatai kuwepo kwao. 
Lakini, kinyume na haya, vyote hivi vipo, ijapokuwa si sawa na Brahman. Haileti 
madhara yo yote uthibitisho wa kutokuwa wawili au kuwapo wawili. Usibabaike. 
Fikiri na jaribu kuyafahamu hay: 


Q.  Sifaza kuwepo, akili nafuraha ya Brahman, na sifa za maisha, dhahirisho, na 
ukunjufu wa nafsi hudhahirisha mfanano wao. Kwa nini wewe unayapinga haya? 


A. Mfanano wao hauw kuhakikishwa kwa kufanana na sifa zao kidogo. 

Hivyo, kwa mfano, vilivyomo na visivyomo vya dunia, maji, moto na 
vyenginevyo haviwezi kufanyika kuwa namna moja. Hivyosi vimoja na pia hivyo 
hivyo kama ilivyo hakikishwa na heshima zao na sifa zao zisizofanana, kama, 
harufu, maparuzo, ugumu, na sifa nyinginezo za dunia; na umaji maji, uwepesi, 
ulainifu, na sifa nyinginezo za maji; mwangaza, joto, na sifa nyinginezo za moto 
haviwezi kuhakikisha mfanano wa vitu hivi. Chukua mfano mwingine. Mtu na 
nyuki wanaona kwa macho yao, wanakula kwa midomo, wanakwenda kwa 
miguu, na hata hivyo wao si namna moja. Mtu anayo miguu miwili na nyuki 
anayo miguu mingi. Hizi sifa za kutofanana zinaonyesha kutofanana kwao. Kwa 


188 


njia hii hii, elimu isiyo na mwisho, furaha, nguvu, harakati, kiwa huru na 
madanganyo, na kuenea pote kwa Mungu ina heshimu. Yeye kutoka na nafsi, 
ambayo sifa zake si nyingi za climu, nguvu, mwili, makosa, na mengineyc ambazo 
zina mweka mbali na Muweza. Hizi zinahakikisha kuwa hivi si vimoja. Pia sifa 
zao ziko mbali mbali. Mungu ni mwepesi zaidi na ni mwenye busara kuliko roho. 
Hata hivyo wao wako tafauti. 


Q. Ni ubeti wa Brihadaranyaka Upanishat. Yeye huingiwa na hofu ambaye 


huonyesha tofauti baina ya Brahman na roho; kwa sababu, hofu huja kutoka 
kwenye roho. 


A. Hiyo haisemi vile unavyofikiria wewe. Maana yake sahihi ni kuwa mtu 
anaweza kuwa na hofu ambaye anakataa kuwepo kwa Mungu, anayeamini kuwa 
Mungu anakikomo mahali kadha tu na ni mbali na undani wa mtu, na kutenda 
yaliyo ya kinyume na Maamrisho yake, sifa, khulka na tabia, au anakisasi na mtu 
ine. Hivyo, mtu huingiwa na khofu ambaye anajiweka mbali na Mungu, au 
anagombana na watu na kusema: “Mimi ninakuona wewe si kitu na huwezi 
mimi,” au huwaumiza wenzake na kuwagandamiza wengine. Pia watu 
‘hi kwa umoja kwa hali zote, wao huhesabika kuwa wamoja. Hivyo watu 
wanasema kuwa Deva Datta, Yajna Datta, na Vishnu Mitra wote hawa ni 
wamoja, ic. wao ni marafiki.Kutokuwapo na chuki huleta furaha, na kuwepo 
kwake huleta maumivu. 


Tofauti Ya Mungu Na Roho. 


Q. Jee mwungano au mtengamano wa Mungu na roho ni wa daima, Wao 
hungana au hawaungani na kuwa wamoja na kitu kimoja? 


A. Nusu ya swali hili limejibiwa hapa juu. Hata hivyo, umoja wao au 
mchanganyiko wao unafanyika kwa sifa zao 7a namna moja - Sadharmya na 
uhusiano wa lazima - anvaya bhava; kama vitu vya mwili ni vinioja pamoja na 
mbingu kutokana na kitu kimoja na kutokana na kutokuwa wao mbali mbali. 
Lakini wao ni tofauti kutokana na jambo la kweli, kuwa mbingu iko kote, hafifu, 
haina umbo, haina mwisho na ina sifa myinginezo zilizo za ajabu; maumbo ya 
vitu ni mbali, yanaonekana na yanayo sifa nyinginezo zilizotafauti. Dunia, na vitu 
vyenginevyo haviwezi kuwa mbali na mbigu kwa sababu ya uhusiano wao 
maalum; i.e., kuwepo kwao unategemeana, lakii ia hivyo ni mbali mbali kwa 
mujibu wa tofauti katika tabia zao. Kwa njia hii hii, roho, dunia, na vitu 
vyenginevyo vyenye umbo haviwezi kuwapo zaidi ya Mwenyezi Mungu kutokana 
na kuwepo kwake kote; lakini wao hawako sawa kwa umbo na tabia. Kwa 
kuutazama mfano wa kila siku. Udongo, mbao, chuma na vitu vyengine vya jengo 
vilikuwapo mbinguni kwenye pahali tafauti kabla ya kujengwa nyumba. inapo 
jengwa,“hivyo bado vinakuwapo mbinguni; na vinapovunjwa na kuangushwa 
chini ie., pale ambapo vitu vyake vyote vimeshakwenda kwenye asili zao, bado 
huwa vipo katika mbingu. Kwa maneno mengine, haviwezi kuwa mbali na 
mbingu saa zote. Kwa kuwa na umbo tafauti na tabia kutokana na mbingu, katu 
haikuwa namna moja nayo wala haiko hivyo sasa, wala haitakuwa hivyo kamwe. 


Kwa njia hii hii roho na dunia nzima na vitu vyake visivyo na hesabu ijapokuwa 
vimeenewa na Muweza, viko dhahiri katika nyakati zote kutokana kwa 
Mwenyezi Mungu; na kwa kuwa tafauti na Yeye kwa umbo na tabia, wao katu 
hawako namna moja na Yeye. Siku hizi uwerevu wa wafuasi wa Vedanta 
unapoongozwa vibaya kama ule wa mtu mwenye miwani ya jicho moja kama 
wao hawajali sifa zinazotafautisha - vyatirekabhava na kutilia mkazo yale ya 
namna moja - anvaya au tabia za namna moja. Hapa kitu ambacho hakina sifa za 
kweli (saguna) na za uwongo (nirguna), muhimu au sifa za asili (anvaya), vinavyo 

‘a (abia (vyatireka), kama hiyo (sadharmya) na si sawa na (vaidharmya) 
uadilifu, na sifa za kutafautisha (visheshana bhava.) 


Jambo Lisilociekea 


Q.  Vipi ala moja itakuwa na panga mbili? Vipi sifa nzuri na mbaya, sifa.na si 
sifa, kuwa ni moja na kuwa kitu kimoja? 

‘A. Tazama hapa, sifa za kitu ni umbo, kuonekand na mengineyo; sifa za 
binadamu ni climu na mengineyo kama haya, ambayo hayamo katika vitu. Kwa 
njia tui hii, akili ina sifa za kutaka, nia na kama haya. na haina mambo yale, kwa 
majina ni, umbo na kama haya, Nazo zinaelezwa zaidi! Saguna ni nani mwenye 
sifa na nirguna nani asiye na sifa, Wanazo sifa zao za asi 
zilizo kinyume na wao, vitu vyote inasemekai 
pia, Kitu kinaweza kutolewa na sifa tu, lakini daima kinajulikana kwa wingi wa 
tabia zake kutokana na kinyume na sifa zake. Kwa njia hii hii, Mungu 
inasemekana kuwa ni saguna au anazo sifa kwa kuwa Yeye anayo elimu isiyo na 
kikomo, nguvu, na sifa nyinginezo kama hizo. Yeye pia ni nirguna au bila sifa kwa 
kuwa Yeye kuwa mbali na vitu kama kwamba Yeye hana umbo na mengineyo, na 
kutokana na sifa za binadamu, kama, chuki na mengineyo kama haya. 


Q. Watu huwaita wale wasiona umbo kuwa hawana tabia na kuwa na umbo 
huwa na tabia ic. Mungu anapokuwa hana nyama Yeye huwa hana tabia; lakini 
Yeye anaumbo jengine, Yeye inasemekana kuwa ana tabia, 


A. Nidhana ya mjinga, mtu asiye na climu tu. Wale ambawo hawana namna ya 
elimu yo yote, hupayuka payuka kama wanyama, kama wagonjwa wazimu 
wanaposema, kwa hivyo yale yanayosemwa na wajinga huwa hayana maana, 


Mungu ana Ngoa Au hana. 


Q. Mungu ana ngoa au Yeye hana? 


A. Yeye hana, Kwa sababu, mtu huwa ana ngoa kwa kutaka kupata kitu bora 
zaidi nje yake. Lakini Mungu hana kitu nje Yake yeye wala hapana kitu ambacho 
ni bora kuliko Yeye. Kwa hivyo, yeye hawezi kuwa na ngoa. Virakta au mtu 
anayejitolea ni yule ambaye huyawacha yale aliyokuwa nayo, Mungu kuwa yupo 
kote, hawezi kukiwacha kitu. Kwa hivyo Yeye si mtawa. 


190 


Q. Mungu anayo matamanio? 


A. La, si kama mtu. Kwa sababu mtu huwa na matamanio ya kitu ambacho 
hana au kitu bora zaidi, na kukipata kitu hicho humletea furaha maalum. Sasa, 
Mungu hana matamanio yo yote, kwa sababu hapana kitu ambacho Yeye hawezi 
kukimiliki au kukipata, na ambacho ni bora kuliko Yeye. Pia, kwa kuwa ana 
furaha ya kutosha, Yeye hana matamanio ya kitu cho chote. Hivyo, hakuna 
uweza wa matamanio katika Mungu. Lakini yeye ana ikshana: ujuzi wa ndani wa 
namna zote za elimu - darshana ambayo ni uwezo na nguvu za kila kilichoumbwa. 
Mengi kubusu elimu ya Mungu ijapokuwa ni kwa ufupi, hata hivyo watu wazuri 
wanawera kuyashika kwa urefu wao wenyewe. 


Ya Veda. 


Q. Mungu ni nini kuwa ni nani ameiteremsha Rig Veda, Yajur Veda, Sama 
Veda, nit Atharua Veda? Ath, K. 10 Pr. 23, An 4. M 20. 


A. Yeye ambaye amefanya yote, anasaidia vyote, huyo ni Mungu, Mwenyezi 
Mung. 


‘aj, X1.. 80, Bwana Mungu anajitosheleza mwenyewe, mtakatifu, wa milele, 
na si mwenye mwili, anawafundisha watoto wake wa milele, roho za binadamu, 
mipingo yote ya elimu kutokana na Vedas kwa intidhamu katika mwangaza wa 
kweli wa bali za0 njema. 


Q. Wewe unaamini kuwa Mungu ana mwi 
A 
Q 


vipi_m 


au hana mwili? 


wu bila ya kitu. 


a Yeye hana mwili, vipi yeye angeweza kusomesha elimu ya Vedas, na 
amshi ya herufi iliwezekana bila ya kuwa na mdomo? Kwa sababu, 


matamshi ya herufi lazima huhitaji ulimi na viungo vya mdomo, na jubudi ya 
ulimi. 


A. Ilivyokuwa Mungu Mkubwa ni mwenye nguvu zote na ameenea kote, Yeye 
hana haja ya kuwa na mdomo na viungu vya kusemea ili kuisomesha climu ya 
Vedic: kwa sababu herufi zinatamkwa kwa mdomo na ulimi ili kuwapasha habari 
watu wengine kutoka kwa msemaji, lakini si kujiambia mwenyewe. Kuna mambo 
mengi hufanyika akilini bila ya matamshi ya maneno. Yafunge mashikio kwa 
vidole na tena sikiliza namna ngapi ya sauti zinafanyika hapo bila ya kutumia 
ulimi na mdomo. Kwa njia hii hii, Mungu amedhihirisha elimu kwa roho kwa 
uadilivu wake yeye kuwa wa roho yenye utawala wote. Umuhimu wa matamshi ni 
kuzieleza fikra zako kwa wengine. llivyokuwa Mungu hana mwili, ameenea kote, 
‘Yeye anadhihirisha Elimu Yake ya Vedic kwa roho kwa uadilifu Wake kwa kuwa 
dhahiri katika undani wao. 


Mtu aliyeangazwa na udhihirisho. huitoa elimu yake kuwa wenzake kwa 
matamshi ya mdomo. Kwa hivyo kutokuwa na mdomo wa kuhutubia hauwezi 


191 


kusimama katika jambo hili la Mungu. 


Wakati Na Mwenye Kupokea Mdhihirisho wa Vedic 


Q. Kwenfe akili ya nani na wakati gani Mungu alidhihirisha Vedas? 


A. Mwanzoni alipoanza kuumba Mungu aliidhihirisha Veda kwa roho ya kila 
mmoja wa wataalamu wanne, wanaoitwa Agni, Vayu, Aditya, na Angira. 
(Shat 11, 4, 2, 3,.) 

Q._ Ni ubeti kutoka kwenye Shwetashwatar Upanishat VI. 18. Kwa mujibu 


wake, Mungu alidhahirisha Vedas kwenye akili ya Brahma. Tena kwa nini 
inasemwa kuwa ilidhihirishwa kwenye roho za wataalamu, Agni & C.? 


A. Mungu aliifanya iwafikie kutoka kwa Agni na wenginco kufikia kwenye akili 
ya Brahma. Tazama Manu anasema nini, |. 23. 


Mwanzoni Mwa Mungu Mkuu, baada ya kuwatengeneza watu, alimbariki 
Brahma na Vedas one kutokana na wataalamu wanne, wanaoitwa Agni na 
wenginewo, Brahma alipokea Rig, Yajur, Sama, na Atharva Vedas kutoka kwa 
Agni, Vayu, Aditya na Angira. 


Q. Kama Mungu aliidhihirisha Vedas kwa wataalamu hawa wanne tu,na si kwa 
wengine, Yeye inahakikisha kuwa yeye anapendelea upande mmoja. 


A. Wataalamu hawo wanne 
hawakuwa kama hawa. Hivyo, 


kuwa takatifu kuliko roho zote. Wengine 
1 takatifu iliangazwa humo mwao. 


Kwa nini Vedas ziko katika Sanskrit. 


Q. Kwa nini Mungu aliidhihirisha Vedas katika lugha ya Sansk 
lugha nyinginezo za nchi? 


A. Ange thihirisha Yeye katika lugha nyingi, Yeye angekuwa mpedeleaji wa 
upande mmoja au zaidi. Kwa sababu, watu wa nchi ambazo Vedas ilidhihirishwa, 
wao watapata fursa za kusoma na kuzisomesha, lakini watu wengine wataona ni 
vigumu sana. Hivyo, udhahirisho ulifanywa kwa lugha ya Sanskrit, ambayo si 
ulimi wa nchi yo yote,. Lugha ya elimu ya Mungu lazima iwe namna moja na sare 
kwa wote, kama vitu ya kawaida, kama ardhi na mengineye ni ya namna moja 
katika nchi zote na wakaazi wa hapo pia ni sababu ya sanaa na ujenzi. ili watu wa 
nchi zote wawe na kazi sawa sawa 7a kuisoma na kuisomesha Vedas, ambayo 
inahakikisha kuwa Mungu hapendelei ko kote. Pia ni asili ya ndimi nyingine7o. 


na si katik; 


Q. Kuna uhakikisho gani kusema kama Vedas zimefanywa na Mungu. ni 
wengine? 


Uhal 


ho Wa Uthihirisho Wa Vedic. 


A. (1) Kuwa kitabu kimetengenezwa na Mungu na si na wengine, ambapo 
maadishi yake yako kamili pamoja na sifa, tabia na asili ya Bwana, ambaye ni 
mtakatifu, mjuzi wa yote, mwenye haki, mwenye huruma, na mwenye situ 


192 


takatifu, tabia na asili. 


(2) Kuwa kitabu kimcongozwa na Mungu na hakina mambo yaliyo kinyume 
na tabia, ushahidi wa hisia, na kanuni halisi za sheria, na vilivyoelezwa na mawalii 


(3) Kuwa kitabu kimeongoswa na Mungu am 
climu bila ya makosa na madanganyo kama ilivyo she 


ho kinacteva mpango wa 
ia ya elimu ya Mungu. 


(4) Kitabu kimeandikwa chini ya uongozi wa Mungu Mkuu, ambacho 
Mungu, dunia, sababu; athari, na nafsi kama Mungu Mkuu alivyo 
mipango mengine kama yalivyo. 


(5) Vedas ndivyo zilivyo kama itakiwavyo kuwa, kuwa ziko sawa na ukweli 
hidi wa hisia na Kanuni nginginezo za sheria na tabia za watu waliye 
watakatifu wa kweli. Vitabu vyenginevyo vya dini kama vile Biblia, Korani, na 
vyengine kama hivi, si vya Mungu. Mambo haya yamesungumzwa kwa urefu 
katika sura za 13 - 14 za kitabu hiki 

Umuhimu Wa Mdhihirisho. 


Q.  Hakuna umuhimu wa Vedas kuwa vimetokana na Mungu, kwa sababu watu 
nawera kutengeneza vitabu kwa kuendeleza elimu a0 pole pole. 


A 
Wat wasiostaarabika hawa kuwa wanavyuoni mpaka walipopata waalimu 


wao hawawezi; kwa sababu ni muhali kupata athari bila ya sababu, 


si kwa kufuata tabia tu, Hata sasa hapana mtu anayekuwa mtaalamu bila ya 
kuongoswa na mwenzake — mwingine. Kwa njia hii nti, ikiwa Mungu 
hakuwaamrishi watu wenye hekima mwanzoni mwa kuumbwa na ingekuwa wao 
hawajaitoa hiyo elimu yao kwa wenzao; watu wote wangebakia wajinga. Kwa 
mfano, ikiwa mtoto atalelewa kwenye pahali pa ukiwa au kwenye watu walio 
wajinga au wanyama, yeye pia atakuwa kama wao atapokuwa mkubwa. Jambo 
hili limetolewa mfano katika Bhils wasiostaarabika na washenzi wa Bara Hindi. 
‘Watu wa Egypt, Greece, Europe, na nchi nyingine zilikuwa wajinga na hazikuwa 
a climu, mpaka mwangaza wa climu ulipokwenda kwao kutoka kwa Aryavarta. 
Wakaazi wa Amerika walikuwa wajinga na bila elimu kwa muda wa miaka 
mamia, maelfu na milioni, mpaka Columbus na watu wengine walipokwenda 
huko, ambapo wao walikuwa wataalamu na wastaarabu-kwa kupata climu 
kutoka kwa hawa. Hivyo hivyo, binadamu walipewa elimu na ustaarabu na 
Mwenyezi Mungu mwanzoni mwa kuumbwa, na wao waliiendeleza elimu kwa 
kuwapa wanao kuja baada yao bizazi mpaka kizazi chengine. 


Yoga 11, 26. Bwana Mungu alikuwa mwalimu wa Agni na mawalii wengine 
alipoanza kuumba kama sisi watu tu tunakuwa wataalamu na kuclimishwa sasa 
tunaposomeshwa na waalimu wetu. Mungu hazirai kamwe na awe hana akili 
kama binadamu anavyozi katika hali ya kuota ndoto na katika mafuriko ya 
dunia. Elimu yake ni ya milcle, na kwa hivyo lazima iendelezwe kama ni ukweli 
usio na shaka kuwa elimu au maarifa aliyowapa yasingepatikana kama ingckuwa 
hapa kuwa na mpaaji. 


193 


Q. Vedas zilidhihirishwa katika lugha ya Sanskrit ambayo Agni na mawalii 
wengine walikuwa hawaijui. Vipi basi tena waliweza kujua maana za Vedas? 


Asili Ya Brahmanas (vitabu) 


A. Mungu aliwafanya wafahamu maana ya Vedas. Hapo mawalii, wajuzi 
wakuu waliabudu utakatifu wa Mungu katika hali nzito ili wajue maana ya ubeti 
wa Vedic, Bwana Mungu, aliiangaza maana yake katika akili zao. Pale maana ya 
Vedas ilipoangazwa katika akili za mawalii wengi na wataalamu wa falsafa, wao 
waliandika vitabu kuhusu haya na maisha ya wanajimu. Vitabu hivyo vinaitwa 
Brahmanas, kama ni, maelezo ya (Vedas) pia yaitwa Brahma. Zaidi ya haya, jina 
ta mnajibu daima linatolewa kwa ajili ya ukumbusho wake pamoja na ubeti wa 
Vedic wenye maana dhahiri, ambawo haukufanywa hapo mbele na 
haukufundishwa mpako hapo. Hawo wanaowaita wanajiimu kuwa waandishi 
wa beti za Vedic hawasemi kweli. Wao wanafahamisha wazi maana ya beti za 
Vedic. 


Tafauti baina ya Vedas na Brahmanas. 


Q.  Vitabu vipi vinaitwa Vedas? 


A. Mkusanyiko wa Rig, Yajur, Sama, na beti za Atharva na mashairi, lakini si 
vyenginevyo. 

Q. Vipi wewe utayafasiri mashairi na misemo na maandishi mengineyo ya 
hekima kama haya:- Majina ya Mantras (beti) na Brahmanas Veda. 


A. Tazama (1) Neno Veda daima linaandikwa mwanzoni na mwishoni mwa kila 
sura ya Samhita, ambayo ni mwungano wa maneno kajtika beti za Veda. Lakini 
haijatolewa mwanzoni wala mwishoni mwa sura ya maandishi ya Brahmana. (2) 
Katika Nirukta, sura. 5. sec. 3, 4, sisi tunaona. 


Ni misemo ya Panini, IV, I, 66. Inaonyesha wazi kuwa Veda ni sehemu ya 
mashairi na Brahmana ni sehemu ya maelezo. Kwa habari zaidi kuhusu haya, 
utangulizi_ wangu wa Maclezo ya Rig na Vedas nyingine ziangaliwe. Humo 
imehakikishwa kuwa (3) haiwezi kuwa ni mawazo ya Katyayana, kuwa yenye 
uhasama kwa serekali au watu wenye satwa. [kiwa itakubaliwa, Veda katu haiwi 
ni ya kale; kwa sababu Brahmanas wanaweka habari za wanajimu wengi, wenye 
hekima na wafalme. Na ni dhahiri kuwa habari za mtu daima huandikwa baada 
ya kuzaliwa kwake, na kitabu chenyewe pia huandikwa baada ya kuzaliwa kwake. 
(4) Vedas havina historia ya mtu, lakini hasa maneno haya yanaelezwa ambayo 
yanafahamisha mpango maalum wa climu. Havina majina ya mtu ye yote au 
maelezo ya hadithi yo yote ile maalum. 

Maelezo ya Vedas. 
Q.  Matawi mangapi au sehemu ngapi zimo katika Vedas? 


A. Kuna 1, 127. 
Q. Unakusudia nini ukisema “matawi™ au sehemu? 


194 


A. Maelezo au maclezo wazi wazi yanaitwa “matawi” (shakhas) au schemu? 


Q. Watu walio wataalamu wa dunia huyahesabu sehemu zinazohusu Veda 
kuwa ni matawi. 
A. Ikiwa utafikiri kidogo wewe utauona ukweli. Kwa sababu (1) “matawi” yote 
au sehemu zinajulikana kwa majina ya Ashwalayana na wenye hekima wengine. 
Lakini ubcti au sehemu ya mantra inajulikana kwa jina la Mwenyezi Mungu. (2) 
zinaaminiwa kwa zimefanywa na Mungu na Ashwalayani na 
-inengine yanaitwa kwa jina ya wenye hekima wengine ambawo 
haya. Matawi yote au schemu ya maelezo kwa mujibu wa mashairi 
ya Veda; kwa mfano, tawi la Taitteriya linaeleza maelezo ya “Ishe 
tworj twaiti” na mengineyo. | ‘Vedas hasa (sehemu muhimu) haieleze kwa 
bu wala kwa mstari wa kichwa. Kwa hivyo Veda nne ni mizizi ya “mtu wa 
11” uliopandwa na Mungu, na Ashwalayani na maelezo mengine yako mengi, 
iliyolclowa au kutengenezwa na wenye hekima na wenye falsafa, lakini si na 
Mungu. Kwa maelezo zaidi kuhusu haya “Utangulizi wa Maclezo ya Vedas, 
yanaweza kuangaliwa. Kama watu wanayo moyoni hali njema ya watoto wao 
kutokana na mapenzi ya wazazi na mahaba kwa watoto wao, basi pia Mwenyezi 
Mungu, kutokana na mapenzi Yake yasiyo na kikomo kwa binadamu, 
aliwadhihirisha Vedas wao, ili wao wapate kutoka kwenye kiza cha ujinga na waji 
hadhari wasije waka nasa kwenye utando wa madanganyo, wao wanaweza 
kulifikia jua la sayansi na climu ya kiroho na kuishi katika raha kamili na furaha, 
waendeleze mbele elimu na raha daima. 


Udaima wa Vedas. 
Q. Vedas ni za daima au ni za kupit 


A. Vedas ni za daima. Kwa sababu Mungu ilivyokua ni wa 
kuwa ana ujuzi wa yote na mengineyo pia ni ya daima. 
vya daima pia ni vy milele, na vile vya kupita, hupit: 


ilele, sifa Zake ni 
if, athari na tabia za 


Q. Kitabu hiki (vitabu vya Vedas) pia ni cha milele? 


‘A. La, kwa sababu kimetengenezwa kwa karatasi na kuandikwa kwa wino. Vipi 
kita kuwa cha milele au kisoweza kuangamia? Lakini maneno yake, umuhimu 
‘wao na uhusiano wao ni wa milele na wa daima. 


Q. Inaweza kuwa Mungu aliwapa wenye hekima fikra zenye maarifa mengi na 
tena wao wakayatengencza kuwa Vedas. 

‘A. Hapana elimu bila ya kitu cha kujulishwa. I. lla ujuzi wa Mungu, mtu hana 
nguvu kufanya gayatri na beti nyinginezo kwa mujibu wa sheria za Gayatri na beti 
nyinginezo, shadja na mambo, mengineyo kuhusu muziki na kinanda, udatta 
(kali), anudatta (ya chini) na swarita (sisimua) tamko la sauti; kasoro kwa 
maandishi ya kuandika kitabu chenye kuenea pote. Hapana shaka kuwa mawalii 
na wenye kujua falsafa baada ya kuisoma Vedas, waliandika Vyakarana (nahau) 
Nirukta (elimu ya lugha), Chanda (kanuni za kutunga mashairi) na makala 


195 


mengine ya kueleza namna mbali mbali za elimu. Ikiwa Mungu asingeithihirisha 
Vedas, hapana mtu ye yote angeweza kufanya kitu. Kwa hivyo, Vedas ni hotuba 
za Mungu. Watu wote lazima wafuate mafundisho yake Ye yote anapoulizwa 
yeye anafuata dini ipi, yeye ajibu kuwa dini yake ni Vedic, hii ni kusema, yeye 
anakubali mafunzo ya Vedas. Kwa ufupi kwaajili ya Mungu na Vedas. Sasa tuna 
kwenda kwenye maelezo ya muumba. 


Muhtasari. 


Vedas zinatangaza umoja wa Mungu mkubwa. Mungu alikuwapo kabla ya 
yote, Yeye ni sababu ya ndani kabisa ya dunia, na huwapatia viumbe wote 
chakula, Yeye amedhahirisha Vedas, anawaongoza waadilifu, anaibariki kazi 
nzuri, na ni muumba, mlinzi, na mwangamizi wa dunia iliyo dhahiri. Yaj. XL. 1. 
XIIL, 4. Rig. XX, VIIL 1, 5. Yeye yupo kote mwenye huruma na mwenye haki 
Yeye ni Roho ya nda ‘ena kiwili wili, Mwenye enzi'zote, wa milele na mjuzi 
wa yote. Yeye anawatakia kheri wote. 


Ushahidi wa kuwepo kwa Mungu umeonyeshwa katika mafundisho ya 
umbo la dunia, na katika climu na uadilifu. Hofu, akili inavyo hisi inapofanya 
uovu na inapoona raha inapowafanya wema wengine, ni kutokana na Mungu na 
kwa hivyo ni uhakikisho dhahiri wa kuwepo kwake Mungu. 


Yeye peke yake tu aabudiwe kwa kuimba sifa Zake, kwa kumsalia Yeye, na 
kwa kumwabudu Yeye. Kumwabudu Yeye wakati mwingine huitwa saguna na 
nirguna, - kukubali na kupinga. Ni kukubali kuwa saguna, pale wanaoabudu 
wanakubali au wazisema tena sifa za Mungu; kama, Mungu ni mtakatifu, 
mwenye haki, na mwenye huruma. Ni kinyume au nirguna, pale yeye 
anapozipinga sifa nyinginezo za Mungu; kama Mungu hajazaliwa, si 
wakuonekana na wakuleta kifo. Sababu za kumsifu Mungu ni kuziingiza sana 
akilini sifa za kuigiza tabia; kwa sababu Mungu ni mwenye huruma, sisi tusimuue 
mtu mwenye akili na wenginewo. 


Sala lazima ziwe kama zilivyotolewa kama katika Yaj, XIX. 9 - Wewe ni 
Mwangaza, nipe mwangaza kutokana na Rehema Zako! Wewe ni mwenye 
huruma nifanye mimi niweze kuwashinda adui zangu! Ifanye nia yangu iwe mbali 
na uovu na ijaze usafi na uadilifu Yaj. XXXIV, 3. Mtu afuate yale anayoyasalia, 
na ayaombe yale yaliyo ya uadilifi na wema. 


Sala huzirahisisha akili na kuzijaza furaha isiyoelezcka. Lazima mazoezi 
yafanywa kwa mujibu wa sheria za Yoga au tafakara, ambayo inayo daraja nane 
ambazo zinakupeleka kuiangaza akili, viz, mazoezi ya sheria za adabu, kufuata 
sheria za dini, sneria za kuvuta puumzi, kuweza kuziziwia hisi ambawo 


ia hisia, mwi 
unaelekezana na akili, kuweza kufuata sheria, kumfikiria Mungu, na usingizi wa 
furaha. 


Wao hawasemi kweli wanaposema kama kuna miungu 33 katika Vedas. 
Kuna namna 33 za kuwapo, viz 8 Vasus - jua, mwezi, dunia, maji, mwangaza, 
hewa, na mbingu; 11 rudras - kuvuta pumzi, kutoa puumzi, kuweza kusaga 


196 


chakula tumboni, kutafuna, mzunguko wa damu, kupona baada ya ugonjwa, 
kuoza, njaa, kwenda mbweu, na kupiga miyao: 12 adityas, jamii ya nyota za 
Zodiac 1. moto wa umeme; I. kazi za kuleta afya. 

Si kweli kuamini kuzaliwa tena kwa Mungu ili kumwua jini na kuwahifadhi 
mawalii; kwa sababu Mungu anaweza kuzifanya kazi hizi bila ya kuwa na nyama. 
Ni kinyume cha Vedas kuamini kuwa Krishna alikuwa Mungu. Yeye alikuwa 
roho adilifu na mwenye nia njema. 


Ni imani ya uwongo kuwa Mungu anasamehe dhambi. Ikiwa yeye anafanya 
hivyo, Haki Yake itapotea. Roho iko huru, hujivunia matunda ya vitendo vyake. 
‘Tafauti baina ya Mungu na roho ni ile kuwa Mungu hana mwisho, anaifanya 
dunia, anaisimamisha haki, roho ina mwisho na imo katika kuendeleza insia, na 
inafanya vitendo vyema na viovu. Inadhihirisha, hisia, matakwa, busara, kuvuta 
puumzi, makumbusho, njaa, kiu, & C. vyote hivi havipo katika Mungu. 
Uhusiano wa Mungu na roho ni kuwa Mungu ameenea katika Roho, Mungu 
baba na roho ni mtoto wa kiume & C. Baadhi wanasema kuwa Vedas ini i 
katika mfananisho wa Mungu na roho. Tattwamsi - wewe Mungu. Elimu hiipo 
katika maandishi halisi ya dini, Maana yake ni kuwa wewe katika Mungu 
Muweza, Inasemwa na Shwetketu. Shatapatha inasema. Ya amani ‘tishthati’, 
‘Mungu anakaa katika akili_ Wale wanawo dbihii mbulisho, zinaondoa 
sifa za kutafautisha na hushil ia sawa ya kuhakikisha 
vitu. Hivyo, miti inaota na wanyama wanakua hivyo miti ni wanyama, huu ni 
upuuzi. 

Mungu aliyeitengeneza dunia, ameidhihirisha Vedas, Rig, Yajur, Sama na 
Atharva, iliiwailimishi binadamu kwa elimu kwaajili yao. Mawalii wale 
walioonyeshwa mwangaza wa Vedas wanaitwa Agni, Vayu, Ravi na Angira. 
Manu, 1.23. 

Uhakikisho wa Veda unatengenezwa na Mungu dhahiri pamoja na sifazake, 
tabia na asili, Wala hau tengani na sheria za mazingira. Elimu yake iko mbali na 
kitisho. Inamweleza Mungu, dunia, kama zilivyo hasa. Imehakikishwa na 
mawalii na wataalamu. Ikiwa itasemwa kuwa hakuna lazima ya mdhihirisho kwa 
sababu mtu anaweza kuendeleza elimu yake ya kawaida; inajibiwa kuwa 
ingekuwa hivyo, wahuni wa nchi nyingi wangekuwa wastaarabi 
hivyo, wao walionyeshwa mwangaza wa elimu kutoka India. Hivyo Mungu 
alileta mdhihirisho wa Vedic mwanzoni mwa mwuumbo. 


Inasema falsafa ya Yoga, Mungu ni mwalimu wa zamani wa mwuumba wa 
tokea zamani. I. 26. 


Si sawa kuwaita Brahmans kuwa ni Vedas,ambayo ni sehemu ya kitu tu; kwa 
sababu, Brahmanas ni maelezo, vipande vyao vinaanzia na Vedas - Panini, 1V. Il 
66. Vedas ina fikira na dhana, na si karatasi na wino tu, ni za milele, na kuishi 
katika akili ya Mungu. Hapana binadamu anaweza kufanya ulinganifu, hati, na 
matamshi kama zilivyotolewa katika Vedas, iliyo ya hekima kuu. 


197 


SURA VIII 
MUUMBO, UTUNZAJI NA UANGAMIZI. 


Rig. 10. 129. 7. Ee mtu, Yeye ni Mwenyezi Mtakatifu, kutoka kwenye 
mikono yake Yeye dunia hii ya vitu vingi ilitokana, Yeye huiwcka na pia 
kuangamiza, Yeye ambaye ni Bwana wa dunia, na katika Yeye dunia hii huishi, 
huenda na hufa. Mjue yeye na‘usiamini kuwa kuna mwumba mwingine wa dunia, 


Rig. 10. 129.4, Dunia hii yote ilifunikwa na kiza kabla ya kuumbw: 
katika tofani, isiyojulikana, na kama ya mbingu. Iikuwa haina maana yo yote 
kabla ya ukubwa wa Mungu, i.e. ililala bila ya kuwa na maana yo yote mbcle ya 
Mungu muweza. Baadaye Munga alitoa gizani na kwenye hali isiyo ya faida ye 
yote na kuifanya kuwa ionekane na iwe yenye maana kwa uwezo wake Mkuu, 


Rig. 10. 129. 1. Ee mtu, mtumikie Mungu, Roho ya Milele, kwa upendo 
wako, ambaye ni mzuizi wa jua na vitu vingaravyo vyote, yeye ambaye 
amekamilika na asiye na wa pili wake bwana wa dunia hii, Bwana huyu 

ia mwenyewe alikuwa kabla ya dunia kuumbwa na amcitengeneza 
dunia yote na sayari nyinginezo kama jua pia zimeumbwa na Yeyc. 


Yaj. 31. 2. Ee mtu, Yeye ni mfanyaji haya yote yaliyokwisha pita, ya sasa na 
yatakayo kuja ya mbele ya dunia, ameenea kote, yeye ambaye ni sababu ya kuto 
kufa, ambaye ni bwana wa roho zote, na yeye yuko dhahiri kwenye dunia na 
kwenye vitu vyote, na katika akili 


Tait Briguvall An. 1. Yeye ni Brahma au Mwenyezi Muawala na kazi rake 
Yeye ndizo zilizoleta sayari hizi zote na vitu vyenginevyo, ambamo viumbe huishi 
na kufa, Tamani kumjua Yeye. 


(Vedant,) I. 1. 3. Mwenyezi Mungu ni wakujulikana, ambaye ni 
mwuumbo, Utunzji, na uangamizi wa duni: 


abu ya 


Q. Dunia hii ilizaliwa na Mungu Mkuu au na mwingine? 


A. Imetokana na Mtakatifu, au na sababu yenye akili, lakini vitu vilivyomo 
humu ni vya asilia (pra kriti 


Q. Kwani Mungu akuyaumba mazingira au Prakriti? 
‘A. La, hayo hayana mwanzo. 
Vitu Vitatu Vya Milele. 


Q. Wewe unakusudia nini ukisema havina mwanzo? Na vitu vingapi havina 
mwanzo? 


A. Mungu, robo, na sababu ya dunia (sababu). Hivi vitatu havina mwanzo. 
Q. Nini uhakikisho wake? 
A. Brahm Mwenyezi Mungu) na nafsizote mbili ni (dwa) sawa kwa uadilifu wa 


198 


nafsi zao na zinajilinda na sifa nyinginezo (suparna) Zime husiana kama iliyoenea 
na iliyoenewa. (sayuja). Wana urafiki baina yao (sakhaya) wao ni wa milele na 
hawana mwanzo. Hivyo (samanam) pia ni mti (Vriksha) ambayo ni sababu 
hasa matawi yake ni vitendo ya dunia yenye vit, na imeendelezwa mpaka kufikia 
uinamizi na mwangamio. Ni kitu cha tatu kisicho na mwanzo. Sifa, tabia ni 

mazingira ya vitu vitatu hivi pia havina mwanzo. Ya vi 
ya pili huyaonja matunda ya uwema na uadui, yanayozaliwa na mtu wa dunia 
(swadwatti) kwa matokeo ya kazi, zinazongara kila pahali ndani na nije. 
Mungu yuko dhahiri na orho, na tabia (desturi au prakriti) iko dhahiri baina ya 
Mungu na roho. Lakini vyote vitatu ni vya milele na havina mwanzo, Kwa 
maneno mengine, Mungu ameamrisha kutokuwa na mwanzo na mtakatifu wa 


milele kwa watoto, roho, na climu kutokana na mdhihirisho wa Vedas. Rig. 1. 64. 
20, Yaj. 40. 8. 


Kutoka Shwetashwatara, IV, 5. ambayo inasema kuwa mazingira(prakriti), 
roho, (jiva) na Roho Takatifu (paramatma) hazijaumbwa, kuwa, wao 
hawajazaliwa, wala havina umbo na ayama, Hizi sababu tatu 7a dunia nzima, 
ambazo ziko wao wenyewe bila ya sababu nyinginezo. Nafsi isiyo na mwanzo. 
inaathirika kwa sababu zake za kujifurahisha mazingira yasiyo na mwanzo au 
utawala wa sababu. Lakini Roho Takatifu haiathirki kwa hayo, wala haina faida, 


Ya Asili au Prakriti. 


Sifa za Mungu na roho zimetolewa, Sasa tunakuja kwenye asifi au kawaida 
(prakriti.). 


Sankhya 1, 61. Prakriti au kawaida ni schemu ya tatu au mchanganyiko wa 
sifa tatu, kwa majina. (sattwa) safi (raja) kati kati na (tama) janja ya kuendelea 
milele, na kuwa katika hali ya ulevi. Ikatengeneza kitu cha akili (budhi) ambaye 
huleta fikira na mawazo (ahankara). Hii huumba asili tano (panch tanmatras) 
zinaelekeza namna tano ya vitu, hisia kumi, na nia au nguvu za fikra. Asil 
huzaa vitu vitano. Hizi zote huifanya nambari ya arki kuwa 24. Ya 25 ni mtu au 
akili (purusha), utu au takatifu. Ya arki hizi prakriti au kitu katika hali yake hal 
haiozi, na akili au kitu kilicho juu kabisa hisia au maisha na asili tano au vitu 
no ni mazao ya prakriti au ugeuzi wa kitu na sababu ya hisia, nia (mana) na 
vitu kwa jumla. Mtu au akili si tabia, vitu, wa si mazao ya kitu cho chote. 


Q. Mafumbo ya pia ni ya Upanishats. Kwa hakika ulimwengu huu wote ni 
Brahma. Vitu mbali mbali na yeye si cho chote. Wote wao ni maumbile ya 
Brahman. 


A. Kwa nini wewe unafasiri vibaya vipande hivi? Kwa sababu Upanishats hiyo 
hiyo ina: 
O Shwetaketu, maji yaliyotukuzwa kuwa ni sababu halisi ya kutoka kwa 


dunia ya furaha, matokeo yake kutokana na joto; na joto kuwa matokeo kutoka 


199 


sat; halisi, kuwa ni sababu, ambayo ni ya milele, na au, ya jina prakriti au kitucha 
kwanza, mzizi na nguzo ya dunia yote. 

Dunia hii yote inayoonekana ilikuwa kama kitu kisicho cha kweli kabla ya 
mwaumbo, na ilikuwapo katika umbo lisiloonckana pamoja na nafsi katika 
Brahman na Prakriti si kama haikuwapo. Kwa mujibu wa maneno “sarvam” 
khalu hata yote, inaonyesha dalili ya asili ya jumbo. Mfanya kiini macho 
anajenga nyumba kwa kuchukua tufali kutoka hapa na changarawe kutoka pale, 
Kwa sababu imetolewa katika. 

Maneno fulani ya Katha Upanishat. Neno au fungu Ja maneno ni muhimu 
yanapowekwa mahali pao katika sentensi au masimulizi; lakini huwa ya upuzi 
yanapowe kwa mbali mbali na kuwekwa kwa ulinganifu na menginc: kama vile 
viungo vya mwili huwa vyenye maana vinapokuwa pamoja, lakini huwa havina 
maana vinapogawanyika kutoka kwenye mwili, Nisikilize mimi, Maana yake ni 
Ee roho, mfikiri Mungu, ambaye ni sababu ya mwumbo, mtunzaji na 
muwanga: ia; ambayo ipo katika uwema wa maumbile yake na mtunzo 
na nguvu za kutunza, na zipo na Yeye. Usimsifu mtu ila Yeye. Hakuna 
mchanganyiko wa vitu mbali mbali katika Yeye, ambaye yuko na habadiliki na 


Asili za dunia 
Q. Kuna a 


A. Tatu, kwa majina 1, Nimitta: yeye asili ya ustadi 2. Upadana: yeye asi 
: ya asili ya kutendea kazi 

1. yenye ustadi ni ile ambayo inafanya kitu na bila ya ustadi 
hakifanyiki cho chote; wenyewe haijafanywa, lakini inafanya nyingine yenye 
umbo tafauti na yenyewe. 2. Yenye asili ya kitu ni kuwa bila ya hicho kitu hapana 
cho chote kinachoweza kufanywa, ambacho kinageuzwa kuwa na umbo tafauti 
na ambacho kinaoza. 3. Asili ya kutendea kazi ni ile ambayo ni msaada kwa 
kufanya kitu na ni njia ya wote. Sababu muhimu na kubwa ni Mwenyezi Mungu 
ambaye anaifanya dunia yote kutokana na kitu, kuilinda, na kuiangamiza, paa, 
na kuwaweka wote katika sheria zao. 2. Roho ni ya asili ya kawaida, ambayo. 
inaleta matokeo tafauti kutokana na vitu vya kawaida katika dunia. Asili ya kitu 
ni prakriti: kitu cha kwanza au chembe ndogo kabisa, inayoitwa kitu cha 
kujengea dunia zote. Kuwa kama kifu au si kifu, hakiwezi kujitengeneza kuwa 
cho chote, wala kujiozesha wenyewe. Lakini kinasimamia kwa haja ya kingine 
kwaajili ya kujitengeneza au kujiozesha wenyewe. Wakati mwingine kitu kimoja 
kifu na tepetevu, hugeuka na kuangamiza chengine. Kwa mfano, mbegu ambazo 
zimetengenezwa na Mungu, zinatoa mizizi zinapofikiwa katika ardhi na 
kunyunyuziwa maji, na kua mi ‘ini inapokaribiwa na moto 
na vitu vyengine vinavyoangamiza, miti hiyo buangama. Hata hivyo intidhamu 
ya kukua kwao, kugeuka na kuangamia imo ononi mwa Mungu na 
binadamu: Kitu kinapotengenzwa, asili zake ni climu, sanaa, nguvu, mikono na 
asili nyinginezo za namna mbali mbali; majira na saa ni asili zake 7a kawaida. 


200 


ngapi za dunia? 


Kwa mfano, mfinyanzi anapofinyanga chungy, yeye nt sababu wa ufinyanzi huo, 
udongo ni kitu cha asili yake; gurudumu, mkono, na zana nyinginezo ni asili ya 
ira, wakati, anga mwangaza, macho, mkono, ujuzi, kitendo, na 
mengineyo ni ya kitu na ya kuendea cho chote hakiwezi kufanyika au 
kuangamizika bila ya asili hizi tatu:- asili ya ustadi, kitu na kazi ya kutendea. 


Kusadiki kuwa Ulimwengu Wote ni Mungu. 


Q. Vedantins wa kisasa au wafuasi wa falsafa ya Vedant wanamhesabu 
Mtawala Mkuu kuwa ni asili ya pekee, ambamo asili ya, kutendea na asili ya 
ili isiyogawanyika 
kutokana na kazi ya kutendea na asili ya kitu. Kwa mfano, Mundaka Upanishat 
inasema; 1. I. 7. 


Buibui hutengeneza utando wake mwenyewe kwa nyuzi zilizotoka mwilini 
mwake mwenyewe na hachukui kitu cho chote kutoka nje. Hapo tena yeye huis! 
na kucheza cheza humo. Kama njia hii hii, Brahman (Mwenyezi Mungu) 
ameitengeneza dunia kutokana naye mwenyewe na kujigeuza Yeye Mwenyewe 
kuwa katika umbo la dunia hucheza na Mwenyewe. Ni nia ya Mungu Na tumainio 
ya kuwa wengi japokuwa ni mmoja ya haya ni kuwa, umbo la dunia. Yeye 


lamekuwa ulimwengu, kwa nguvu za fikira zake tu. Kwa sababu, maelezo juu ya 
Mandookyopanishat yanasema. 


Gourhpad, 31. Kile ambacho hakina mwanzo wala mwisho, pia hakina 
katikati wala wakati huu wa sasa, Dunia haikuwapo katika mwanzo wa 
mwuumbo; lakini Mungu peke yake alikuwapo, Hapatakuwa na dunia hapo 
muwishoni au uangamizi wa mwisho utapofika wa duhia, Kwa nini basi, Mwenyezi 
Mungu si dunia nzima? 


Tafauti baina Ya Mungu na Kitu. 


A. Ukiwa Brahman ni asili ya kitu cha dunia kama wewe unavyo kubali, yeye 
ataweza kugeuzika na kuweza kuoza; kwa sababu sifa, tabia, na asili ya kitu 
huendelea na sababu zake, ambazo huoza. 


Vaisheshik, 1. I. 24. Ni mithali ya falsafa ya Vaisheshik. Maana yake ni: 
matokeo yana sifa kama zile za asili ya kitu. Sasa, 1. Mungu Muweza ni wa kweli, 
mwenye akili, mwenye furaha, dunia kuwa ni sababu ya asili ya kitu, si ya kweli, 
haina uhai au ni mfu na haina furaha. Yeye hajazaliwa, lakini imeubwa. Yeye 
haonekani, lakini inaonekana. Yeye hajagawanyika, lakini imegawanyika. 2. 
Ikiwa dunia imezaliwa na Mwenyezi Mungu, basi sifa za vitu vilivyo humo pia 
vitapatikana katika Yeye. Kwa maneno mengine. Yeye atakuwa kitu kama dunia. 
3. Pia dunia, i.e. ulimwengu na maumbo ya peponi lazima yawe yenye akili kama. 
Yeye. Mfano wa buibui hausaidii mithali yako, bali inaikanusha. Asili ya kitu 
kama cha nyuzi za mtando ni kitu cha mwili wa buibui, na roho inayoishi ya 
buibui ni kitu chenye athari ya utando. Nidhahiri katika za ajabu za Mungu; kwa 
sababu, roho haiwezi kuzalisha nyuzi kutoka kwenye mwili wo wote lakini ila ule 
wa buibui. Kwa hali hii hii, Mungu aliyeenea kote (Brahm) ameitengeneza umbo. 


201 


la dunia au prakriti (kitu cha kwanza)na tofani zilizomo katika yeye katika umbo 
lisiloonekana na kutoa mwili na kuweza kuonekana juu yake. Yeye ameenea 
humo, na anafuraha kuwepo kama shahidi wa dunia. Kuhusu kuamini kuwa 
Bwana ameona, amefikiri na kutaka kuwa Yeye lazima aitengeneze dunia na 
atukuzwe, maana yake ni kuwa dunia inapotengenezwa, Mungu atukuzwe kama 
roho inavyofikiri; jua, amuni, kuhutubu na kusikiliza, yale yanayodhihishwa 
Mwenyezi Mungu, ambaye amejiweka katika maumbo makubwa, lakini dunia 
takapo angamia, hapana atakaye mjua Yeye ila Mungu mwenyewe na wale 
waliojipatia uokovu. Kwa maelezo ya Upanishat, ni ya uwongo na ya kubabaisha. 
Kwa sababu dunia haikuwa ikionekana na kujulikana na itaendelea kutoonekana 
na kutojulikana kutoka mwanzo wa vangamizi mpaka wakati wa kuumbwa tena. 
Kwa sababu inasemwa katika Rig. Veda, 10, 129, 3. Manu inasema, 1, 5. 


Maana yake ni: dunia hi yote ilifunikwa na kufichwa kwa kiza wakati wa 
na kabla ya muumbo. Hikuwa hivyo wakati wa mwanzo wa vangami 
Wakati ule ilikuwa haijulikani, kwa sababu hapana aliyefikiri cho chote ju yake 
na haikuwa akiijua kwa akili kutokana na tal zake. Haitaweza kujulikana 
wakati wa hali hiyo. Daima inajulikana kama ilivyo sasa, ambapo tabia zake 
zinajulikana kwa akili, na zinafaa kutumika. Tena, mwandishi anaandika, kuwa 
dunia haipo hivi sasa, haya hayana maana; kwa sababu, yale yanayojulikana na 
kufahamika kwa sababu ya ujuzi na ubakikisho thabiti haiwezi kuwa ila yale 
yaliyo ya kweli. 


Nia ya Muumbo. 


Q. Nini nia ya Mungu ya kuiumba dunia? 


itakuwa nia yake kama hakuiumba? 


Q. Ingekuwa Yeye hakuitengeneza yeye angekuwa na furaha na roho 
zisingeweza kuona raha na maumivu. 


A. Ni maneno ya wavivu na masikini au watu wenye shida, lakini si ya mashujaa 
na majasiri. Raha gani au maumivu yanasikika na roho wakati wa uangamizi? 
Ikiwa raha na maumivu ya wakati wa muumbo yanaendelea, kufikiriwa na 
kulinganishwa, basi raha inaishinda maumivu zaidi kwa mara nyingi, Roho 
nyingi zilizo safi na zienye uadilifu zinapata raha za uokovu kwa ki 
mipango ya kuwa mbali na raha za duni 


Wao hukaa bure wakati wa mchafuko kama wanavyo lala wanapokuwa 
katika usingizi usiokuwa na ndoto. 2. Vipi Mungu angeweza kabla ya uangamizi 
kuziipa roho zawadi au adhabu kuwa ni matunda ya uwema na vitendo viovu 
vilivyofanyika wakati wa muumbo? 3. Vipi roho zingeweza kufurahia matunda 
hayo? 4. Ikiwa wewe utaulizwa sababu gani zipo kwa kuwepo kwa macho shaka 
bila shaka wewe utajibu kuwa nuru inapatikana kwa kuwepo kwa macho. Kuna 
faida gani kwa Mungu kuwa na elimu, nguvu na vitendo vya kuitengeneza dunia? 
Kwa swali hili huwezi kutoa jawabu nyengine ila ile sifa hizi Zake zipo ili 


202 


kutengeneza dunia. Pia, 5. Mungu ana haki, huruma na sifa nyinginezo, hapo tu 
itazaa matunda hapo Yeye anapoitengeneza dunia. 6. Nguvu Zake zisizo na 
mwisho inaanza kutumika kwa kadiri Yeye anapotengencza, kusaidia, 
kuangamiza na kuirekibisha dunia. Kuchukulia mfano. Sifa muhimu ya jicho ni 
kuona. Hivi hivi sifa muhimu ya Mungu ni ukarimu, kwa sababu Yeye daima 
anatupa au anatoa, rehema na baraka zisizoweza kuhesabika kwa roho kwa 
kuiumba dunia. 


Q. Kipi ni cha mwanzo au ki 


cuwapo kwanza, mbegu au mti? 


A. Mbegu; kwa sababu mbegu, asili, asili ya kwanza, asili ya nguvu, asili ya 
kawaida, na maneno kama haya yenye maana moja, Aassi inaitwa mbegu 
yafuatayo kuwa ni mwisho. 


Uwezo Mkuu Wa Mungu. 


Q._livyokuwa Mungu ana uwezo mkuu, Yeye anaweza kutengeneza asili na 
nafsi. Ikiwa Yeye hawezi basi, Yeye hawezi kuwa mwenye uwezo Mkuu. 


A. Maana ya Uwezo Mkuu imetolewa hapa juu. Lakini ni mwenye Uwezo 
Mkuu na anaweza kufanya yali yasiyoweza kufanyika? Ikiwa Yeye anaweza 
kufanya yasiyoweza kufanyika, kwa mfano, kutengeneza matokco ya asili, basi 
Yeye bila ya sababu anaweza kumtengeneza Mungu mwingine, Yeye afe, awe si 
Kitu, aadhibike kwa maumivu Yeye mwenyewe, asifanye haki, asiwe mtakatifu, 
ageuke kuwa mwovu na mengincyo! Mungu hawezi kugeuza sheria za asili kama 
moto una moto, maji ni baridi, ardhi ni mfu, na kama haya. Sheriaza Mungu ni za 
kweli, hazipunguki na zimekamilika. Hivyo Yeye hazidalishi. Kwa hivyo, neno 
uwezo mkuu linamweleza Mungu tu ambaye anaweza kufanya kazi Zake zote bila 
ya msaada wa mwingine ye yote. 


Mwili Wa Mungu. 


Q. Mungu ana mwili? Ikiwa Yeye hana mwili, Yeye hawezi kuitengeneza_ dunia 
dila ya mikono, miguu na vyenginevyo. Lakini ikiwa Yeye anawo mwili basi 
hapatakuwapo na pingamizi. 


A. Mungu hana mwili wa kitu cho chote. Yeye mwenye mwilisi Mungu kamwe. 
Kwa sababu, kuwa na mwili, Yeye lazima hataweza kuwa na nguvu zote, mbali 
mbali na akiwa na mpaka wa vitu, bila ya wakati na mahali pa kutosha. Yeye 
atashikwa na njaa, kiu, ataoza, mbadiliko, joto, baridi, homa na maradhi 
mengineyo. Hizi ni sifa za mtu na ziko mbali na sifa za Mungu. Wewe unajua 
vilivyo kuwa wewe na sisi tuna miili na hatuwezi kuizuia kuoza chembe ndogo 
ndogo kabisa zilizojiweka pamoja na vitu vyenginevyo. Kwa njia hii hii, Mungu 
kuwa na mwili wa kitu asingeweza kuutengeneza umbo la dunia kwa vitu 
visivyoonekana na vitu vinavyoonekana. Ijapokuwa Mungu hana viungo vya 
mwili vya kuhisia kama mikono, miguu na vyenginevyo; hata hivyo nguvu Zake, 
uwezo, na utakatifu wake ni wa milele. Yeye anaitumia haya katika kazi zake, 
ambazo haziwezi kufanywa na roho na asili. Ilivyokuwa Yeye ni mpole zaidi 


203 


kuliko tabia au kitu na roho, Yeye amevienea vyote 
kiviunda kuwa na umbo la dunia yenye vitu. 


i, na hivyo anaweza 


Q. Kwani wewe hujui kuwa watu wanayo milli, kwa sababu wazazi wao 
walikuwa na mili? Ingekuwa wao walikuwa hawana milli basi watoto wao pia 
wangekuwa hivyo pia. Kwa hivyo hivyo, ikiwa Mungu hana mwili, basi dunia 
iliyo umbwa na Yeye pia haitakuwa na mwili. 


A. Suali hili lako ni la kitoto. Kwa hivyo, mimi nimesema sasa hivi kuwa 
Mungu si mwenye asili ya kitu cha dunia; lakini Yeye ni wa asili ya matokeo, 
ambayo haina umbo lo lote; lakini wao ni wengi zaidi na ni mstadi zaidi kuliko 
vitu vyenginevyo. 


Hakuna kitu bila Ya Sababu. 
Q. Mungu hawezi kufanya kitu bila ya sababu? 


A. La; kwa sababu haiwezekani kukileta kitu ambacho hakina maana. Ni kama 
mazungumzo ya mtu ambaye anasema kuwa yeye ameona harusi ya mtoto wa 
kiume na wa kike wa mwanamke tasa. Wao walikuwa na mkuki wa pembe za 
mtu, na wote walivaa mashada ya maua ambayo yalichanua mbinguni. Wao 
walikoga kwenye mto wa madanganyo ya macho, wi katika mji wa 
madanganyo. Huko wao wana mua bila ya kuwa na mawingu, mavuno ya 
nafaka bila ya kuliima ardhi, na vitu vyengine visivyoweza kufanyika. Hivyo 
hapana matokeo bila ya kuwa na asili. Kwa mfano mtu anasema, Mimi ikuwa 
sina wazee, sikuzaliwa na ye yote. Mimi sina ulimi mdomoni lakini, ninasema. 
Iikuwa hapana nyoka katika shimolakini alitoka kutoka humo. Mimi sikuwapo 
po pote, wala wao hawakuwapo po pote; lakini sisi tumekuja hapa. Maneno 
kama haya yanawaelekea walevi au wenda wazimu tu, 


Sababu au Monad haina Sababu 
Q._Ikiwa haiwezi kuwapo kwa kitu bila ya sababu, nini sababu ya sababu? 


A. Nini ni sababu au mifano tu; isiyokuwa matokeo ya mengine. Ikiwa kitu ni 
sababu ya nyingine na matokeo ya kitu kilichofuata, haiitwa sababu safi au 
mrahisisho au monad. Hivyo, kwa mfano, ardhi ni sababu ya nyumba na vitu 
vyenginevyo. Pia ni matokeo au mazao ya maji na vitu vyenginevyo. Lakini asili 
sababu ya mwanzo, haina mwanzo. Inasema falsafa ya Sankhya 1. 67. 


Hapana mzizi wa mizizi, hapana sababu ya sababu. Hivyo sababu ya vitu 
vyote yenyewe haina sababu. Hivyo, kuna sababu tatu za lazima mwanzoni mwa 
matokeo yo yote au kitu. Kwa mfano, kutengeneza kitambaa inahitaji nyuzi za 
pamba, mashine ya kufumia nguo na vitu vyenginevyo vya kufumia, Kwa njia hii 
hii, muumbo wa dunia ina sababu zake za kuwapo kwake Mwenyezi Mungu, kitu 
kwanza kabisa, wakati, anga na roho, haya ni kuwa, hivi havina mwanzo na 
vilikuwapo kabla ya muumbo, Ikiwa kimoja katika hivi 
havitakuwapo. 


Pingamizi za Kutokuwapo Kwa Mungu Zinajibiwa. 


Q.1, Wasioamini kuwa Mungu yuko wanasema kuwa hapa kitu cho chote kile 
ambacho ni kitu kilikuwapo kabla ya muumbo. Kitakuwapo wakati wa mwisho 
wa dunia. Kwa sababu kuwepo ambayo ipo sasa, ita punguzwa na kuwa 
kutokuwepo, i.e. itakuja kuwa si kitu. 


A. Anga, mbingu, isiyoonekana, na sifuri au sifuri, pia zinaitwa kuwa si kitv. Ni 
kitu kisichokuwa na uhai. Vitu vyote havionekani, kama kuwa ni mstari wa ncha 
moja. Mistari ya chembe ndogo kabisa kupindwa kufanywa umbo la duara kwa 
nakshi ya Bwana, kwenda kutengeneza ardhi, milima, na maumbo mengineyo. 
Asiyefahamu kitu si kitu chenyewe hasa. 


Wakiristo na Waisilamu. 
Q.2. Kutokuwapo huzaa kuwapo; kama kuangamizwa kwa mbegu huzaa mche. 
Tkiwa mbegu itakatwa, huoni ishara ya mchee humo ndani. Nivyokuwa mche 
haukuwapo katika mbegu, ni dhahiri kuwa inazaliwa kutoka cho chote. 


A. Nguvu ambayo inaangamiza mbegu, ilikuwapo humo ndani. Ingekuwa 
haipo, vipi ingeweza kuoza? Isingeweza kuwa mche. 


Q.3. Mtu haathirki na matokeo ya vitendo vyake, kwa sababu vitendo vingi 
vinaonekana kama havizai matunda. Hivyo inaonekana kuwa hiyo imo katika 
nguvu za Mungu kuwa mtu apate msuko suko wa vitendo vyake mwenyewe. 
Mungu huvifanya vitendo vi zae matunda ambawo Yeye anayapenda, na kuwa 
Yeye. hayapendi, basi havizae matunda. Hivyo, ni dhahiri kuwa matundo 
ya vitendo yamo katika mikono ya Mungu. 


A. Ikiwa natija za vitendo vyote viko katika mkono wa Mungu, kwa nini Yeye 
haziwafikii watu bila ya kufanya kitendo? Kwa hivyo, Mungu anawapelcka natija 
za vitendo kwa mujibu umwafaka wao Yeye hawezi kumjazi au kumwadhibisha 
mtu ambaye hajakifanya kitendo. Lakini kwa mujibu wa sheria ya Mungu, mtu 
huvuna kile alicho panda. 


Asadikiye 


Q.4, Vitu vinazaliwa bila ya sababu muhimu; kuwa, miiba ya mchogoma ni 
mikali na yenye ncha, lakini mili mingine haina miiba. Hata hivyo, inaelewekana 
kuwa muumbo unapofanyika, na vitu vyengine vinazaliwa bila ya sababu 


muhimu. 
A. Sababu muhimu ni kuwa ile inamozaliwa. Kwa nini mchongoma hauzaliwi 
bila ya mti usiona miiba? 


‘Wafuasi wa Vedanta 


Q.5. Vitu vyote lazima vizaliwe na viangamie, hivyo vyote ni vya muda na si 
vya daima. Huu ni ubeti kutoka katika kitabu kadha. Maana yake ni kuwa kwa 
mujibu wa wafuasi wapya wa Veda ambawo wamewekwa kuwa ni wa namna 
yatano ya wasiokumbali Mungu, Hesabu na maandishi ya vitabu bilioni ni ile 


205 


Brahm au Mwenyezi Mungu ni ukweli wa pekee au kuwepo kwa hakika; na dunia 
iliyobaki ni ya madanganyo tu. Nafsi haiko tafauti na Brahm. 


A. Tkiwa uimarisho wa yote uko thabiti, yote hayawezi kuwa ya muda mfupi. 


Q._ Ikiwa uimarisho wa yote pia ni wa muda mfupi, kama moto unapozimwa 
baada ya kuziangamiza kuni, 


A. Hiwezi kusemwa kuwa kile kinachoweza kuonekana sawa sawa, 
uwongo, na kuwa sababu muhimu isiyoonekana ni kuwa si ya daima. Skuli ya 
kisasa ya Veda inaamini muumbo wa dunia kutokana na Mwenyezi Mungu 
(Brahman.). Haya, Mwenyezi Mungu au Brahman kuwa ni wa milele, matokeo 
yake au zao inaweva kuwa si ya daima au ya uwongo . Haiwezi kupatikana 
kuhakikisha kuwa dunia si ya kweli na ni ya kuwazwa tu kama ndoto, au mawazo 
ya nyoka katika kamba inapokuwa kizani; kwa sababu mawazo au uwongo ni 
sifa. Sasa, sifa haiwezi kuwa nyoka kutokana na mchezaji wake wa mawazo ni wa 
daima, nafasi yake lazima iwe ya daima. Ikiwa si hivyo, mchezaji lazima 
ahesabiwe kuwa si madhubuti na si imara. Pia, ndoto haiwezi kuotwa bila ya 
kuviona au kivisikia vitu hivyo unavyoviota pale unapokuwa umacho. Vitu vya 
kweli vinavyoviona unapokuwa macho vinawacha alama katika akili kwa kuwa 
na mungano na akil i 

kuonekana na akili unapokuwa unaota. Sababu ya kitu inakuwapo wakati wa 
kuota, kuwa vitu vya ndani vinaendelea kuwapo wakati wa kutokuwapo kwa 
climu katika usingizi mkali. tkiwa ndoto inaweza kuotwa bila ya alama zozote za 
hapo mwanzo, mtu aliyefanywa kipofu wakati wa kuzaliwa kwake lazima auote 
mwangaza. Kwa hivyo, pana alama tu katika ndoto, na vitu vyake vya kweli vipo 
katika asili yake ya nje. 


Kwa sababu, ni ujinga wa vitu vya kweli wa vitu vya dunia katika usingizi 
mito, lakini si katika mzimiko wake wa kabisa. Ni kama vile vitu vilivyo nyuma 
ya mgongo wa mtu. Hivyo haviwezi kuoondoshwa kabisa. Basi haya haya 
yanafuatwa na ndoto na usingizi mzito. Hivyo, yaliyosemwa hapa ju, kuwa, 
Mwenyezi Mungu, roho, na kitu au sababu za duni 
ni kweli. 


Wafuasi wa Budha na Jain. 
Q.6. Hivyokuwa sababu tano ni za daima, dunia nzima ni thabiti na ya daima. 
A. Haya si kweli, ikiwa vitu vyote ni vya daima, sababu ambazo mazao yake na 
uangamizi unajulikana vilivyo: umbo lote la dunia na vilivyomo, vitu na 


vyenginevyo vyote, ambavyc vinazaliwa na kuangamia, lazima viwe vya daima; 
ivyo, mazao au matokeo hayawezi kuwa ya daima na 


Q.7. Yote yako dhahiri, Hapana kitu kimoja. Cho chote kile sisi 
tunachokiangalia, sisi hatuwezi kuona kuwa kuna kitu chengine kiko ndani yake. 


206 


A. Kitu cha vitu, 


kati, pahali, roho ya ndani kabisa, jinsi na maumbile ni ya 
thabiti na hayabadiliki. Hawezi kwa na cho chote mbali kutoka na wao. Hivyo 
vitu haviko dhahiri na mbali mbali. Huonekana kuwa hivyo. Kuna kitu kimoja 
kinachopiga mstari yote. 


Q.8._ Kitu hakiwezi kuwapo katika chengine, kama vile ng’ombe hayumo katika 
farasi au farasi hayumo katika ng’ombe, lakini ng’ombe yumo kwenye ng’ombe 
na farasi kwenye farasi? Hivyo wao hawawezi kuwa hawapo. Ikiwa hakuna vitu, 
vipi kuwepo kwao katika wao kwa wao uhakikishwe? 


Wanaoamini. 


Q.9, Asili inazaa.dunii inatoka kwa ghafla; kama mchanganyiko wa majina 
chakula huoza na huzaa funza, kuwapo kwa mbegu, dunia, maji huleta nyasi, 
mimea, mawe na vitu  vyenginevyo. Mawimbi yanaletwa upepo 
mapochanganyika na bahari. Povu la babari linatokana na mawimbi. Udongo 
mwekundu, ndimu na maji ya limau inapochanganyishwa na kupondwa, hutoa 
‘nga mwekundu (rori). Kwa njia hii hii, dunia inatokana na asili ya sifa za vitu. 
Hapana anayevitengenera. 


A. Tkiwa dunia inatokana na asili au kwa ghatla, busi katu isiangamizwe. tkiw 
uangamizi unatikiri kuwa ni sifa zake, hapatakuwa na mtengenezeko wake. Ikiwa 
vyote viwili mtengenezeko na uangamizi inatikiriwa kuwa ni uko tokea kwansa 
katika vitu, hapatakuwa na mdhihirisho na alama za kuzaliwa na kuangamia. 
tkiwa sababu dhahiri inafikiriwa kuwapo kama ni wazi na kuang: 
lazima ilikiriwe kuwepo kama ni dhahiri kutokana na vitu vilivyo 
kuangamia, Ikiwa mazao na maangamizi ni ya kawaida, hawezckani kuwapo 
mmoja na wakati mmoja. [kiwa muumbo ni wa kawaida au wa ghafla 
kuwa hapana dunia nyingine, mwezi, jua na sayari nyinginezo na nyote 
zinatokcra na kuwapo karibu na ile zilizokuwapo hivi sasa? Nyasi 20 zote, 
mimeu funva, na namna nyinginezo 7a mboga au maisha ya mayama yanazaliwa 
kutokana na mwungano wa mbegu. nafaka maji na mambo mengine ya vitu vya 
asili, hivyo vinatengenezwa kutokana na vitu vilivyo tengenezwa na Mungu; 
Jakini si bila ya wao. Hivyo, kwa mfano, kuutengeneza unga mwekundu (rori), 
vitu unavyo vibitaji, kwa majina ni, udongo mwekundu, ndimu, maji ya limau 
yanayo patikana katika schemu mbali mbali 7a_mj pamoja bila ya 
kuwekwa pamoja na mtu. Pia, unatengenezwa kwa kuvichanganyisha kwa vipipo 
maalum, na si kwa kutia hichi za idina kile kuwa kasoro. Kwa njia hii hii, vitu 
mbali mbali na namna mbali mbali 7a wanyama hawawezi kutokana au kuzaliwa 
kwa mujibu ya wanavyotaka wao wenyewe bila ya Mungu kuwaunganisha kwa 
hekima Yake na makusudio. 


Q. Hapakuwapo, yupo. na hapatakuwapo mtengenezaji wa dunia hii. Lakini 
ipo kwa sababu ilikuwapo tokea wakati usio kuwa na mwanzo. Hikuzaliwa, wala 
haitaangamia kamwe. 

A. Hapana kitendo kinachofanyika, wala kitu kinachoumbika kutokana na 
kitendo bila ya mtendaji. Dunia na vitu vyenginevyo ambavyo vina dhihirisha 


207 


makusudio katika mwungano maalum wa vijiji, haviwezi kutokuwa na mwanzo. 
Kile kinachovaliva na mwungano wa viungo, havikuwapo kabla ya mwungano 
huo, wala havitabaki baada ya mkatizo. I wewe huamini haya, basi wewe 
Jazima nyachungue kuyahakikisha juu ya kipande cha jiwe gumu sana, almasi, 
chuma cha pua na vitu vyenginevyo vilivyo vigumu, kwa kuvunja vipande vidogo 
vidogo kwa kuvinyonga nyonga au kuvigeuza kuwa jivu, na kuona kama 
havyatengenezwa na schemu ndogo ndogo au chembe ndogo kal Ikiwa 
vimetengenezwa kwa chembe ndogo kabisa basi lazima viwachane na kuwa 
katika sehemu zao 7a asili kwa wakati kupita. 


Si Mungu Lakini Ni Roho 
Q. Hapana mwanzo wa Mungu. Roho ambayo inakuwa yenye busara kwa 
Kujipatia hekima zotc na uwema mwinginco, na kuwa yenye nguvu kabisa kwa 


kujipatia nguvu za ajabu zisizoonekana na mengineyo kwa kusaidiwa au kwa 
yoga anaitwa Miawala Mkuu. 


A. Ingekuwa hakuna Mungu asiye na Mwanzo, mwuumba wa dunia, vipi dunia 
ambayo imejaa uhai, ambayo inaisaidia roho, na ambayo imetengenezwa kwa 
mtengenezo wa sababu za kulimaliza miili ya wanyama, sehemu za aki 
kutengenezeka? Bila ya haya nafsi hawezi kupata nguvu. Bila yi 
itaweza kuwa yenye busara zote na nguvu zote. Hata nanguvu 
nafsi inaweza kuwa kwa kupata nguvu za tia nguvu sawa na 
nguvu za Mungu, ambayo ni ya kawaida Yake, ya milele, na isiyoweza kushikika, 
na isiyokuwa na mwisho. Hivyo, ikiwa ujuzi wa nafsi inaendelea na kufiki 
kiwango cha juu kabisa pia utakuwa na kikomo na nguvu zake pia zitakuwa na 
kikomo. Katu hainaweza kujipatia ujuzi na nguvu zisizona mwisho, Tazama 
hapa, hapaja kuwa na hata mmoja mpaka sasa, ambaye angeweza kuugeuza 
mpango wa asili ya Mungu. Wala hapata kuwa na mtu kama huyo. Mungu 
ambaye alikuwapo tokea wakati usiokuwa na mwanzo, anaziweka sheria, kuwa 
macho lazima yaone, na mashikio yasikie, Sasa hapana hata yogi ye yote au 
nguvu za siri zo zote zinaweza kugeuza haya. Robo katu haiwezi kuwa Mungu. 


Umoja Wa Muumbo. 


Q.  Mungu hutengeneza dunia za namna nyingi zenye kipindi cha wakati mrefu 
na vipindi au ya namna hiyo hiyo? 


A. Dunia ilikuwa kama hii hapo zamani 
haifanyi kuwa tafauti. 


ia itabaki kuwa hi 


beleni. Yeye 


Rig. 190. 3. Mungu amelitengeneza jua, mwezi, umeme, ulimwengu, anga na 
mbingu vitu vyenginevyo vya peponi wakati huu wa sasa kama Yeye 
alivitengeneza wakati uliokwisha pita. Yeye ataitengeneza kwa mpango huu huu 
katika wakati ujao. Kwa hivyo, kazi za Mungu daima ziko na umoja wala hazina 
makosa au ila, Kuwa kazi za mtu zina ila na zinatafautiana, na ujuzi wake 
unaweza kuzidi au kupungua. Lakini si hivyo kwa kazi za Mungu. 


208 


Uthabiti Wa Falsafa Sit: 


Q._ Ati Vedas na maadishi mengine ya kweli yana uthibitisho kuhusu muumbo, 
au haya uthibitisho?. 
A. Yote yanayo uthibitisho. 


Q._ Ikiwa haya pingani, vipi yote yataweza kupatanishwa? Falsafa gani ya hizi 
sita ni ya kweli? Hivyo, kwa mfano, sisi tunaona katika hizi 


Tait, Br. V. An. 1. Kutoka kwa Mungu na asili inazaliwa mbigu au anga, 
ambayo inaonekana kutokana na vitu vinavyochanganyika pamoja kila pahali 
kuwa katika bali ya asili. Kwa kweli asili haizaliwi: vitu vitapatikana wapi na 
chembe ndogo kabisa inayokuwapo katika anga? Baada ya anga kujitoa katika 
hewa, tena moto, tena maji, na tena ardhi ambamo zinatoka sayari ambazo huzaa 
vakuliwa ambazo huzaa shahawa, ambamo mtu au mwili unazaliwa. Huu ni 
mpango wa muumbo katika maandishi haya ambamo anga inaonekana kwanza. 
Chhandoya inatengeneza moto na nyingine hutangulia. Maji ya Aitereya na 
nyinginezo katika kucleza muumbo. Vedas hutokana na muumbo wakati 
mwingine kutoka kwa watu pengine Hiranya Garbha na mengineyo. Mimansa 
inaandikia muumbo kwa kitendo au nguvu ya ulimwengu. Vaisheshik inaiweka 
kwenye wakati, Nyaya kwa sehemu ndogo kabisa, Yoga kwa jambo la ujasiri au 

, Sankhya kwa Prakriti au Tabia, na mfuasi wa Vedanta kwa Brahman. 
Sasa, ipi ni ya kweli na ipi ni ya uwongo? 


A. Sababu zote hizi ni za kweli na hapana iliyo ya uwongo; lakini uwongo ni 
yule ambaye hayafahamu haya. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Mkubwa ni 
mstadi wa asili; na Tabia au Prakriti ni asili ya kitu cha dunia, Mghariko 
mapotokea, muumbo huanza kwa mujibu huu hapa juu, viz, mbingu au anga ya 
juu na kadhalika. Mbingu na hewa hazijaangamia, lakini moto na mengineyo 
yameangamia, muumbo huanza kutokana moto na kadhalika; moto wa umeme 
hauangamii, muumbe huanza kutokana na maji na mengineyo yanayofuata haya. 
Kwa maneno mengine muumbo huanza kutokana na kila mghariko mpaka pale 
uangamizi ulitokea. Purush, Hiranyagarbh na maneno mengine yameclezwa 
katika sura ya kwanza ya kitabu hiki kama ni majina ya Mungu Mkubwa. Lakini 
matatizo au ubishano ni ule ambawo unasema hadithi tafauti ya mmoja na kisa 
kile kile kwa wakati tafauti katika kazi. Wewe utaona intidhamu iliyokamilika 
iyoenea katika skuli sita za falsafa katika tabia hii. Kwa mujibu wa Mimansa, 
i mbapo katika kufanyi kwake hapana kitendo au 
nguvu zinatumika. Kwa mujibu wa Vaisheshik, hapana kitu kinaweza kufanyika 
bila ya wakati au saa. Nyaya inaendelea kuweka kuwa hapana kitu kinachoweza 
kufanyika bila ya kuwapo kwa chembe ndogo ndogo kabisa, au asili ya kitu. Yoga 
inauhakikisho kuwa kitu hakiwezi kufanyika bila ya ujuzi, busara, akili. Kwa 
mujibu wa Sankhya, kitu hakiwezi kufanyika bila ya mwungano wa vitu. Wafuasi 
wa Vedanta wanaitilia makazo kuwa hapa kitu kinachoweza kuzaliwa bila ya 
sababu ya kitu. Hivyo muumbo hufanyika kutokana na kazi za 
mmoja ya asili hizi imeelezwa kwa urefu na kila skuli ya falsat 


209 


hazibishana wao kwa wao. Ni kama watu sita waliojiunga kuiezekajuu ya kutana 
kufanya nyumba. Sawa sawa na haya ni skuli sita za falsafa zimetoa sababu za 
muumbo kwa kutokuchoka. Ni kama hadithi ya tembo wa kipofu. 


‘Tembo wa Kipofu. 


Hapo zamani za kale mtu mmoja aliwapa watu watano walio vipovu na 
mmoja aliyeona kidogo sehemu ya tembo. Hapo yeye aliwauliza hawo watu huyo 
alikuwa ni mnyama gani kwa fikira za0. Mmoja katika wao alisema kuwa ilikuwa 
kama nguzo, mwingine kama ni pembua, watatu kama mchi, wanne kama ufagio, 
watano kama ni jukwa, wasita alisema kuwa kilikuwa kitu cheusi na kidogo kama 
nyati katika umbo la kupumzika juu ya nguzo. 


Kwa njia hii, watu wote na kidogo waliojifunza vitabu vya kisasa tu, lakini 
hawaja vikagua vitabu vilivyoandikwa na mawalii na wafuzi wa falsafa, la, wale 
ambawo wamebobca katika Sanskrit na Vitabu vya lugha tu kama 
vilivyoandikwa na watu waliona climu haba, wameshughulika vibaya 
kupotezana na kugombana wenyewe kwa wenyewe bila ya kuwa na sababu. 


Mafunzo yao haya stahiki sifa za wenye busara na wenye akili: kwa sababu, vipi 
kipofu atajikinga na asianguke kwenye shimo la d 


akimfuata kipofu 
mwingine? Sawa sawa na haya ni ulaghai huangamiza yote yaliyo mazuri na ya 
kwendelea, kwa watu wenye dini ya kisasa, kuwa na elimu ya juu juu, uwejawa na 
mapendeleo, na kupewa moyo na roho ya anasa nyingi. 


Q. Wakati matokeo hayazaliwi bila ya asili, kwanini hakuna asili ya asili? 


nyingi watu wapenzi, kwa nini hamjuulizi kidogo? Tazameni hapa, pana 
vitu viwili duniani, viz, asili na matokeo. Nini ni asili, si ni matokeo, na hapo 
inapokuwa ni matokeo, huwa si asili, Mtu anapokuwa haifahamu dunia, yeye 
hawezi kupata ukweli na elimu iliyo ya kweli ya vitu. Isikilize falsafa 


Muumbo Nini? 


Muumbo ni mwungano wa jambo la ajabu, ambayo ni kitu na maumbo 
yanayoonckana yaliyotolewa na kuendelezwa kwake na kuwa yasiyoonekana 
asili zao; yamebadilika katika hali zao kutoka kwenye mwungano wao maalum; 
mwanzo wa kazi ya vitu ambavyo ni vijanja na vya kujulikana baina. yao 
wenyewe, vinazaliwa kutokana na Tabia, ambayo ni usawa wa vitu vitatu vya 
kuendelea, viz.. sathwa, (mngaro), raja (vitendo), na tama (ugumu). 


Kwa maneno mengine, tabia au Prakriti ni usawa wa kutokuwa na mwanzo 
ha sababu za milele 7a sathwa, raja na tama. Inazaa vitu, vyakujulikana na 
hafifu. Vitu hivi vilivyotokana hapa huanza kuungana, na mwungano wao huu 
maalum na huleta mabadiliko wa hali zao. Japokuwa ni hafifu na hayaonekani 


210 


kwanza, huanza kuwa mzito na vitu vilivyo vikubwa na kuwa katika mambo ya 
ajabu ya dunia iliyopo sasa. Kuwepo kwa mambo haya kunaitwa muumbo. Haya, 
asili ni kitu cha kwanza, au hupanga kwa vitu vyengine viungane na ni matokeo 
baada ya mtawanyiko au mchanganuo, na kile kinachoweza kugawanyika. 
Matokeo ni kile kinachozaliwa baada ya mwungano wa vitu au vitu vya asili, na 
haiko katika bali ile ile baada ya mchanganuo. Kusema kuhusu asili ya asili, 
matokeo ya matokco, mfanyaji wa mfanyaji, sababu ya sababu, mwisho wa 
mwisho, ni kama kumwita kipofu kuwa mwonaji, msikilizaji ki 
mjinga. Kuna jicho la jicho, taa ya taa, jua la jua? Kile kinachozaa, niasili, na kile 
kinachozaliwa ni matokeo. Yeye ambaye anaigeuza asili kuwa matokeo, ni 
mfanyaji 


Pia, yaangalie Gita inasema nini:- 


Ni ubeti wa 16th kutoka kwenye sura ya II ya Gita. Maana yake ni 
ichokuwapo katu lakiwezi kuwapo hasa, wala kilichokuwapo kinaweza 
kupunguzwa na kufanywa kuwa si kitu hasa. Sababu hizi mbili zimehakikishwa 
hasa na wana wa falsafa. Vipi mshupavu, asiye na haki, mwenye nia avu, mjinga 
washenzi watafahamu haya kwa urahisi? Kwa sababu, mtu, ijapokuwa ni mwenye 
elimu na anawo marafiki wazuri, hata hivyo hachukui taabu ya kufikiri yeye 
mwenyewe na kuyaendea mambo na kuyachungua vyema, daima yuko chini 
katika shimo la madanganyo. Wamebarikiwa watu wale ambawo wanajua 
sheria za elimu ya sehemu zote na kujaribu kuzijua, na baada ya wao wenyewe 
kuyajua, wazisomeshe bila ya hitilafu. Hivyo, yeye hajui cho chote yeye ambaye 
anaamini dunia inaumbwa kutokana na cho chote. Wakati unapowadia wa 
kuitengeneza dunia, Roho. Mtakatifu huziunganisha chembe ndogo ndogo ya 
kitu. Katika sehemu ya kwanza ya maendeleo huwa kidogo nzito kuli! bi 

erevu ya Prakri uw inaitwa Mahat tattwa (kitu kikubwa). Bado kile kilicho 
zaidi kuliko hicho kinaitwa Ahankara. Hapo tena huja Ahankara vitu 
vitano vijanja (sukshma bhuta). Tena vinazaliwa viungo vitano vya kutilia mkazo 
vya hisia, viz, shingo (sauti), mikono, miguu, viungo vya uzazi, mavi; ya kumi na 
moja ni nia au manas huzaa vitu vitano kwa intidhamu, kupunguka sana au 
kuzidi kutokana na asili zao hasa, na yakuonekana sana na sisi sote, Wao huzaa 
namna nyingi za mimea, miti, na vitu vyenginevyo, na kutokana na hivi huja vitu 
vya vyakula, ambavyo huzaa mbegu, shahawa, mayai ya wanawake, ambayo 
huza mwi i muumbo wakati wa kwanza haukuwa ni mwungano wa mume 
na mke: Kwa sababu Mwenyezi Mungu anaitengeneza miili ya mwanamume na 
mwanamke na kuitia roho, tena kukua kwa sehemu za uzazi huendelea. Utizame 
mwili, vipi umetengenezwa kwa busara! Uchunguzi wake unamfanya mwenye 
elimu kustaajabu. Katika mwili utaona mpango wa mifupa, nidhamu ya mishipa, 
mpango wa nyama, mfuniko wa ngozi, wengu, maini, mapafu, mishipa ya moyo, 
mwungano wa ajabu wa roho na mwili. Umbo la kichwa linayo akili, mizizi ya 
uhai na nywele. Zitazame kucha na mwoto mwingine, schemu hafifu ya macho, 
mtetemeko wa mishipa kama waya ya simu, zile sehemu za mwili kama kifuko 
mnamofanyizwa maji, msisimko katika sehemu za hisia, sehemu zinazokufanya 


211 


uamke, uote na uwe katika hali ya usingizi ya roho, mnyunyizo na mzao wa mwili 
mwendo wake, kutosheka na namna nyinginezo za hali yake, yote haya ni 
muumbo wa ajabu, na hauwezi kutenganezwa na ye yote ila Mungu. Hapana mtu 
ila Mungu Muweza anayeweza kuitengeneza dunia, iliyo jaa vito vya thamani na 
vitu; maisha ya mimea mingi yasiyoweza kuonekana kwa macho tu; mambo 
yaliyohusika na rangi mbali mbali, kijani, nyeupe, majano, nyeusi na rangi za kati 
na kati, zilipakwa kwenye majani, maua, matunda, mizizi na mengine kama haya. 
ipokuwa Mungu tu, hapana anayeweza kuyatengeneza majani, mau, matunda, 
nafaka, mizizi mikubwa, na mizizi iliyotiwa ladha mbali mbali, - tamu, chum’ 
isiyona ladha kali, kali, inayowasha; na namna ya kustaajabisha; dunia 
zisizoweza kuhesabika, jua milioni, miezi na nyota; mtengenezo, mgeuzo, ulinzi, 
kufuata kwao kwa sheria, na mipango mengine ya asili yake. Mtu anapokiona 
kitu, yeye huanza kufahamu vitu viwili, cha kwanza kuwepo kwa kitu kama 

Kilivyo; cha pili ni mpango wa mfany: 
Kwa mfano, mtu hukiona kitu kizuri cha kupambia katika mwitu. Kwa 
kukiangalia vyema anaona kuwa kimetengenezwa kwa dhahabu na fundi stadi, 
Kwa njia hii hii, ufundi wa muumbo wa ajabu, wa dunia wenye wanyama wengi 
unahakikisha kuwepo kwake mwandishi, Mtawala Mkuu wa muumbo wote. 


Muumbo Wa Kwanza. 


Q. Kipi kiliumbwa kwanza, mtu au dunia na vitu? 


A. Dunia na vitu vyake viliumbwa kwanza, kwa sababu bila ya hivyo makaazi 
na msaidisho wa mtu hautaweza kutokea. 


Q. Alikuwapo mtu mmoja au walikuwapo wanaume wengi mwanzoni mwa 
dunia? Walikuwapo wengine pia? 

A. Watu wengi waliumbwa hapo mwanzoni mwa duni: ‘wa sababu, Mungu 
huzizaa hizi roho mwanzoni mwa dunia, sifa za kazi zao huwawezesha wao 
kuzaliwa katika nyumba ya Mtakatifu. Inasema Yajur Veda. Hapo tena watu 
waliumbwa, inakwenda kuhakikisha kuwa wen; mamia na maelfu ya watu 
waliumbwa hapo mwanzoni, Uchunguzi unahakikisha kuwa watu ni watoto wa 
zazazi wengi. 

Q. Watu na wanyama wengine waliumbwa katika hali utoto, ujane, au utu 
uzima, au sehemu zote tatu za maisha katika mwanzo wa dunia? 


A. Katika ujane. Kwa sababu, ingekuwa Mungu aliwatengeneza watoto 
kwanza, kusaidiwa kwao ungeta kuwepo kwa watu wengine, Ingekuwa Yeye 
aliwatengeneza kuwa wazee, pasingekuwapo mwungano wa ki muwili. Hivyo 
aliwaumba katika hali ya ujane. 

Mwanzo Wa Dunia 


Q Kuna au hakuna mwanzo wa dunii 


A. La,hakuna hata mmoja. Kama mchana huendelea na kufuatwa na usiku na 
usiku kufuatwa na mchana, haya ni kusema, kufaulu kwa mwangaza na kiza ni 


212 


daima tangu wakati ulipoanza: hivyo ndiyo muumbo hufuatwa na uangamizi, 
uangamizi kufuatwa na muumbo, ni kusema mzunguko wa intidhamu ya dunia 
unaendelea daima na hauna mwisho. Hakuna mwanzo wala mwisho wake. 
Mwanzo na mwisho wa muumbo na uangamizi ni kama ule wa mchana na usiku. 
Kama Mwenyezi Mungu, nafsi, na matokeo ya dunia (kitu) ni vitu vitatu vya 
milele kwa asili ya tabia; pia ni muumbo na ulinzi, na kuwepo kwake dunia 
isiyokuwa na mwanzo kwa sifa za kurithiwa. Kama mkondo wa ziwa daima ni wa 
namna moja, sasa unafurika, na sasa ni mkavu, sasa ni mafu na sasa unafurika 
katika nyakati za mvua, na kupotea kabisa katika siku za joto; hivyo hivyo ni 
macndcleo ya ulimwengu kuhusu kuendelea kwake. Sifa zake Mungu, tabia na 
asili haina mwanzo. Muumbo wake, ulinzi wake na uangamizi wa dunia pia 
hauna mwanzo: Vitendo vyake mwenyewe Mungu havina mwanzo wala mwisho, 
kama vile hakuna mwanzo wa mwisho wa sifa zake, tabia na asili yake. 


Hitilafu Ya Maisha. 


Q. Ni mpendelea wa Mungu kuwa Yeye amezizaa baadhi ya roho ya 
wanadamu, wengine katika hali za hikatili za simba na kama wanyama 
wakulindwa, wengine kuwa katika hali ya paa, kama ng’ombe na wanyama 
wengine wasio wakali, wengine kwenye enzi ya mboga, na kwa wengine tena kuwa 
katika hali ya mnyama wa kutambaa na kama wa nyama wanaotambaa. 


A. La hakuna mapendeleo ya Mungu kuhusu haya. Kwa sababu, mtafautisho 
katika maisha ni kwa mujibu wa kazi zao walizozifanya katika muumbo 
uliyopita, Ingekuwa Mungu hakujali sifa zao katika mgawanyiko wa uzazi wao, 
Yeye angekuwa amependclea. 


Pahali Pa Muumbo Wa Mtu. 
Q. Mtu wa kwanza aliumbwa wapi? 
A. Kwanza aliumbwa katika Trivishtapa sasa inaitwa Tibet. 


Q. Palikuwa na namna na kabila moja tu la watu, au palikuwapo na matabaka 
mbali mbali ya watu hapo mwanzoni mwa duni: 


A. Palikuwapo na kabila au tabaka moja tu, la binadamu. Baadaye, kwa 
mujibu wa Rig. Veda. 


Watukufu na waadilifu wanaitwa Aryas, wataalamu, devas au mungu, nawa 

chini na wahshi Dasyus au wezi na wajinga. Hivyo watu waligawanyika katika 

sehemu mbili, Arya na Dasyu. Zaidi kuhusu Rig. Veda inasema, - Uta shudre uta 

arye, - (Ria imetolewa katika Atharva.) - Kwa mujibu wa haya, Ma-Arya 

waliwekwa katika sehemu none, viz, Brahmanas (maaskofu), Kshtriyas 

(mashujaa) Vaishyas (wafanyi biashara), na Shudras (watumishi). Watu wenye 
u waliitwa Aryas, watu wajinga waliitwa Shudras na Anaryas. 


213 


Miio Wa Ma Arya. 
Q. Vipi wao walikuja hapa? 

A. Wakati ngomvi baina ya Ma-Arya na Dasyus 1.e. wataalamu, miungu na 
mashetani wajinga, kuwa wa kila mara na vibaya zaidi: Ma-Arya, ukichukulia 


ardhi hii ya (India)kuwa ni nchi bora zaidi katika dunia, walikuja hapa kufanya 
makaazi yao hapa, na hivyo ikapewa jina la Aryavarta au makaazi ya watukutu. 


Q_ Nini mipaka ya Aryavarta? 


Manu, !1, 22, 17,. Himalayas iko Kaskazini, Kusini iko Vindhyachalas na 
Mashariki na Magharibi iko bahari na hii ndiyo mipaka yake. Kwa maneno 
mengine, Mipaka hiyo inaitwa Aryavarta, ambayo inajipanua mpaka Attock au 
Indus ya magharibi, na mpaka Irravady, inayonyanyuka kutoka kaskazini mwa 
Nepal na mpaka Brahmaputra, ambayo inaipaka Assam Mashariki na kuangukia 
Bay ya Bengal ya mashariki; na kutoka kwenye mstari wa kati wa Himalaya 
unaendelea mpaka Rameshwara ya kusini, illyogawanyika na milima ya Vindya 
na kuzungukwa na Ghats. Inaitwa Aryavarta, kwa sababu walikuwa watu wa 
Miungu au watu wenye climu kwa kuwa ilikuwa ni makao ya Ma-Arya. 


Q. Nini hasa jina lake la halisi, na walushi hapo kabla ya Ma-Arya? 


A. Halikuwa na jina hasa kabla ya hapo. Pia hapajakuwa na wacu kabla ya 
makaazi ya Ma-Arya. Kwa sababu, Ma-Arya walikuja kwenye ardhi hii kutoka 
Tibet muda mfupi tu baada ya mwanzo wa dunia. 


Q. Wengine wanasema, wao walikuja kutoka Iran. (Persia), hata hivyo wao 
waliitwa Ma-Arya. Ardhi hii kabla ya wao ilikaliwa na washenzi, waliokuwa 
wakitwa Asuras na Rakshasas, na Ma-Arya walijiita wenyewe miungu wa 
Devatas. Wao walipopigana pamoja, vita vyao viliitwa vita vya miungu na pepo 
mbaya katika hadithi za pepo. 


A. Yote haya ni ya uwongo mtupu; kwa sababu huu ni ubeti wa Rig Veda 1.51.8, 
Yameshasemwa kitambo hapa juu kuwa jina, Arya, walipewa wale walio wema, 
wajuzi, watakatifu; na wapinzani wao au watu wenye sifa za kinyume na hawa, 
walitawaliwa na kuitwa Dasvus au wezi,waovu, watendaji maasi, wasio na dini 
wajinga. Pia, Brahmanas, Kshatriyas, na Vaishyas waliitwa Dvija au walio 
zaliwa mara ya pili na Ma-Arya na Shudras, Anaryas au wajinga. Wakati haya 
huwa ni satwa ya Veda. Wataalamu wapambanuzi hawawezi kuamini mitindo na 
upunzani wa wageni. Katika vita vya miungu na pepo wabaya, vilivyotokea 
katika milima ya Himalaya kati ya Ma-Aryas na Dasyus, washenzi au wachawi 
(Assyrians), Arjuna na Mfalme Dasharatha walijiunga kutoka Aryavarta 
kuwasaidia miungu kuwazunguka ushindi wa Asuras (wachawi). Kutoka haya ni 
dhahiri kuwa watu walioishi katika nchi kuwazungukia nje ya Aryavarta 
kwendea Mash. Kusini, kusini, Ku. Magh., magharibi, M.K., Kaskazini, K.M. ya 
Himalaya, waliitwa Asuras (washenzi wa kibindi). Kwa sababu, wakati wo wote 


214 


wakiwahujuma Ma Arya waliokuwa wanaishi katika majimbo ya Himalaya, 
watoto wa kitme wa kifalme na wafalme wa nchi hii waliwasaidia katika hujuma 
zao. Vita vilivyopiganiwa kusini na Ramchandra, inaitwa vita vya miungu na 
i Rama na Ravana, au vita baina ya Ma Aryana 
Rakshasas (wa shenzi wa kibindi). Hapana hata kitabu kimoja cha Sanskrit 
Kilichosema kama Ma-Arya walikuja kutoka Iran, na waliwashinda majambazi 
nchi, waliwakimbiza na wakajiweka kuwa watawala wa nchi. Vipi 

ya wageni yasadikiwe katika ushahidi? 


basi maandish 


Dasyus au Washenzi. 


Manu X., 45, 11. 23. Pia, nchi nyingincvo zinaitwa nchi za Dasyus na 
Washenzi. Kutoka ushahidi huu ni dhahiri kuwa wakaazi wa nchi zilizo katika 
Mashariki, M.K. Kaskazini K.M. magharibi wanaitwa Dasyus, Mlechchhas 
(washenvi wa kihindi) na Asuras (wach: na watu wanaoishi katika achi za 
K.M., kusini, K. magh, mpaka Aryavarta, wanaitwa Rakshasas. Walio upande 
wa pili wa Aryavarta ni Nagas, na inaitwa Patal, ambayo inaonyesha 
kuwa ipo chini ya miguu (pa: Migu ni.) Walikuwapo wafalme wa hawa 
Nagas, ic nasaba za Nagas. Mmoja wa watoto wao wa kike, aliyeitwa Ulopi, 
aliolewa na Arjuna. Kwa mancno mengine, utawala wa Ma Arya ulikwishia 
Kutokit Ikshwaku mpaka Kowrawas na Pandawas ju ya dunia nzima na kwa bali 
moja uliendeleza dini ya Vedas katika nchi nyinginezo, Uhakikisho wake ni ule 
kuwa mwana wa kiume wa Virat, mtoto wa kiume wa Virat alikuwa Manu, 
watoto kumi wa kiume wa Manu waliitwa Marichi na kama hivina wafuasi wake 
saba waliitwa Swayambhara na wenginco, wote walikuwa wafalme, Wafusi wao, 
waliitwa Ikshwaku na wenginewo, walikuwa wa wafalme wa m\ 
walio watawala Aryavarta. Lakini sasa wala si kwa ajili wa bahati yao 
mbaya, uvivu, dharau na ugomvi wa wao kwa wao Ma Arya walipoteza utawala 
wao wenytwe uliokuwa usiogawanyika, uhuru, na wenye amani; na haba sana 
kuongea utawala wao wa nchi 7a kigeni, Utawala wo wote waliouwachilia 
wao umekanyagwa na wageni. Wafalme haba sana walio kuwa wako huru. Siku 
mbaya zinapokuja, watu lazima wapate taabu nyingi. Uzuri wo wote 
unawofanyiwa wao Utawa wa Nyumbani ni bora zaidi kuliko wote mwingine, 
Utawala wa kigeni japokuwa ni wenye uhuru wa dini na wenye upendeleo wa 
ila, ijapokvwa ni wa busara kwa wazazi, na uliojaa kwa huruma na haki, si 
wenye mustak »ali wa amani kamili na furaha. Lakini nishida sana kuondoa uovu 
wa namna moali mbali, mfundisho ya kidini, na mpambano. ya upataji wa 
mahitaji, Bila ya kuyaondosha yote haya, ni vigumu kuendeleza hali nzu 
watu. Hivyo, utawala wo wote na sheria zake za uongozi yote yametolewa katika 
Vedas na katika maandishi mengine matakatifu iliyafuatwe na watu wazuri kuwa 
ni kama wajibu wao. 
‘Wakati wa Muumbo. 
Q. Muda gani umepita tokea dunia umeumbwa? 
A. _Ni miaka elfu moja, mia tisa na milioni sitini kwa nambari zilizokamilika 
dunia iliumbwa na Veda kudhihirishwa. Urefu wa haya imetolewa katika 


25 


Mwanzo wa Macelezo kuhusu Vedas, ambayo inaweza kutazamwa kuhusu haya. 
Huu ulikuwa ni wakati wa muumbo na kukua kwa dunia. Inajulikana vyema 
kuwa kipande cha kitu ambacho hakiwezi kugawanyika tena kinaitwa “atom” 
(paramanu). Mwungano wa hivi 60 huifanya kuwa bitu kinachoitwa anu. 
Mwungano wa anu mbili hufanya kile kinachoitwa dwianuk au anu m 
ambayo ni cha hewa. Mwungano wa hii mara tatu huifanya kuwa ni 
Kinachoitwa moto, na nne ya haya huyafanya maji na tano ya hizi huufanya 
udongo, Pia mara tatu ya anu hufanya trasarenu au chembe, na chembe mbili 
kama haizi huifanya dunia na vitu vyengine vinayoonckana. Katika njia hii ya 
intidhamu Mungu ameitengeneza dunia na nyota nyinginezo. 


Mshikilio wa Duni: 
Q. Nani anaishikilia dunia? Baadhi ya Hydra (Shesha) ambaye anavyo vifiniko 
elfu vya kichwa, anainyanyua dunia juu ya kichwa chake. Mtu mwingine anasema 
kuwa ipo juu ya pembe ya ng’ombe. Watatu anasema kuwa haijanyanyuliwa na 
mtu. Wanne anasema kuwa hewa ndiyo inainyanyua. Watano anahakikisha 
kuwa nguvu za sayari inaiweka kwenye pahali pake huko peponi. Wa sita 
anasema kuwa ilivyokuwa ni nzito basi inadindimia chini katika mvuke wa anga. 
Haya ni baadhi ya maoni kuhusu kwa kushikiliwa kwa dunia, Sasa, ipi katika hizi 
i ya kweli na yakuweza kusadikiwa? 
A. Yeye ambaye anasema kuwa dunia inashikiliwa juu ya kichwa cha nyoka, 
pembe ya ng’ombe dume, lazima aulizwe kuwé juu ya kitu gani wakati 
wa wazazi wa hawo wanyama walizaliwa, Pia, kitu gani wao wanakishikilia huyo 
nyoka na ng’ombe? Waislamu wanaokubali haya mambo ya ng’ombe watazishika 
ndimi zao wakati wa suali hili, Lakini mtu anayeshikilia kuwa ni nyoka atasema 
kuwa nyoka anapumzika juu ya kobe ambaye anaelea juu ya maji. Maji haya 
yameshikwa na moto, ambayo inasaidiwa na hewa, hewa huishi katika mbingu. 
Mutu huyu lazima aulizwe juu ya nani wanaegemea wote. Ni mmoja katika kumi 
kuwa atasema Mungu ndiye anayewashika wote. Ikiwa ataulizwa kuwa watoto 
wa nani hawa nyoka na ng’ombe, yeye atasema kuwa Kashyapa alikuwa mvulana 
wa Kadru na ng’ombe dume ni wang’ombe jike. Marichi, baba wa Kashyapa 
alikuwa mtoto wa kiume wa Manu ambaye alikuwa mtoto wa kiume wa Virat, 
Brahma, baba wa Virat, aliishi katika asubuhi wa muumbo. Palikuwapo na 
tabaka tano kabla ya uzazi wa nyoka. Nani aliinyanyua dunia hapo? Kwa 
muhtasari wa maneno, juu ya nini dunia ili puumzika wakati wa tuscme, uzazi wa 
Kashyapa? Yeye tena hapo atasema: Wewe umenyamazishwa na i 
nimenyamazishwa.! Waulizaji wote wawili na msikilizaji wataanza kupigana, 
Kwa kweli ni kuwa aliyebakia ni Shesha au makombo. Hivyo, waandishi wengine 
walisema kuwa Shesha ndiye anayeinyanyua dunia. Wengine bila ya kuya 
fahamu haya vyema, walifikiria kuwa ni nyoka. Lakini ilivyokuwa Mungu 
anabaki baada ya muumbo na uangamizi wa dunia, Yeye anaitwa Shesha, 
Omega, na dunia inanyanyuliwa na Yeye. Atharwa Veda inasema, Kanda 14, 
varga, 1. ubeti wa I, - Satyenottabhita bhumih, kuwa Satya au ukweli ambawo nt 
mbichi daima na hauwezi kuangamizika katika schemu tatu za wakati na 
ambawo ni Mungu, anainyanyua dunia, kama hivi, na dunia nyengine zote - 


216 


uksha dadhar prithiwim uta dyam. Huu ni ubeti kutoka Rig Veda. Inaonekana 
kuwa mtu anapoiona dunia uksha akaifasiri kuwa ni ng’ombe dume; kwa sababu 
pia lina maana ya ng’ombe dume. Lakini alifanya mjinga mwenyewe kuwa yeye 
hakufikiri kuwa ng’ombe dume ataweza kuwa na nguvu za kutosha za kiinyanyua 
dunia kubwa kama hii. Neno uksha maana yake ni jua ambalo linaletea dunia 
myua ambayo inairutubisha. Jua linaizuia dunia kwa nguvu za nuru yake. Lakini 
hapa hapana nyinginezo. 

Q. Vipi Mungu anainyanyua sayari kubwa kama hizi duni 


A. Mbele ya Mungu Muweza dunia zisizo na hesabu si cho chote ni kama 
chembe ndogo tu, kama katika mbingu kubwa dunia si kitu ndani yake, ni kama 
tone la maji katika bahari kubwa. Mungu ameenea kote ndani na nje kila pahala. 
Yajur Veda inasema: Vibhuh prajasi - Roho ya ndani, imewaenea viumbe vyote, 
na anawanyanyua wote. Ingekuwa Yeye, hakuenea kote kama Wakristo, 
Waislamu na Purinians (Hekaya Za Kihindi) zinavyodai, Yeye asinge inyanyua 
dunia nzima; kwa sababu, hapana anayeweza kukinyanyua kitu bila ya kuwepo 
mikononi mwake. 


Q. Kwani dunia na sayari nyingine huzunguka au ziko papo hapo? 
A. Hiro zinazunguka. 
Dunia inaizunguka Jua. 


Q. Wengine wanasema kuwa jua ndilo linazunguka na dunia imesimama tu, 
Yapi katika haya ni ya kweli? 


A. Yote haya nusu ni ya uwongo. Kwa sababu Veda inasema: 


Yaj. 111, 6. Dunia hii pamoja na maji yake yote yanaizunguka jua. Kwa hivyo 
dunia inasogea. 


Yaj. 33. 43. Jua linaleta mvua, iliyotengenezwa kwa mwangaza na joto, ni ya 
ajabu katika pepo iliyo juu yetu. Yeye anawatia maisha katika viumbe kwa 
kuwaletea mvua na mishale yake. Yeye ni sababu ya kuona ya vitu vyote vyenye 
miwili. Yeye anawavutia vitu vyote, na aizunguka miale yake mwenyewe, lakini 
yeye haizizungukii sayari zenye mipango kama yake. Kwa njia hii, kila mpango. 
Umewekewa mwangaza na sayari nyingine zinaangazwa na kuvutiwa naye. 
Hivyo Ath, K. 14, An. 1, M. 13 anasema. Dunia na sayari nyingine zinapata 
mwangaza kutokana na jua kama mwezi 
usiku kuko daima. Hivyo, sehemu ya dunia ambayo imeigeuka jua, inaangazwa 
na inasemwa kuwa inafurahia mchana; na sehemu ambayo iko upande mwingine 
wake, ni kiza na usiku unatawala huku. Kwa maneno mengine, kuchomoza jua, 
kuuchwa kwa jua, alfajiri, mchana, usiku wa manane, na mgawanyiko mwingine 
wa saa, daima upo katika sehemu nyinginezo za dunia, haya ni kusema, 
inapokuwa ni asubuhi katika Aryavarta, ni jioni katika upande mwingine wa 
dunia kama Amerika. Inapokuwa ni mchana au usiku wa manane katika 
Aryavarta, ni Asubuhi au mchana huko Amerika Watu wanaposema kuwa jua 


217 


Jinasogea na dunia haisogei, wote ni wajinga kwa sababu, ingekuwa ni hivyo, basi 
pangekuwapo na mchana na usiku wa miaka elfu nyingi. Pia jina la jua ni 
bradhnah. Yeye ni mkubwa mara mia na maelfu nyingi kuliko dunia na Yuko 
mbali na dunia kwa maili milioni kumi. tkiwa mlima unaizungukia mbegu ya 
chukua muda mrefu.lakiniitachukua muda mfupi kwa mbegu ya bizari 
kuuzunguka mlima. Kwa njia hii, mapinduzi ya dunia yanazaa jambo la mchana 
na usiku pamoja na faragha kubwa, lakini pia ni hivyo katika mpango wa jua 
kusogea. Wale wanaoliamini jua kuwa halisogei, pia hawajui elimu ya nyota; 
\gekuwa halisogei, lisingemulika kutoka upande mmoja kwendea wa pi 
pia kitu kizito bila ya kuzunguka mbinguni. Ma Jain wanaosema kuwa dunia 
haizunguki lakini inashuka kwa utaratibu, na kuwa pana majua mawili na miezi 
miwili katika Jamboodwipa (Asia), wao wamelala usingizi mzito katika ulevi wa 
majani. Ukiwa linakwenda chini, itavunjika kuwa vipande vipande ingekuwa 
hakuna mizunguko ya hewa iliyo vizungusha hapo na wakaazi wa schemu ya 
dhiki hawatapata hewa na wale waliokuwa chini watapata zaidi kuliko 
wanavyohitajia, na mzunguko wa hewa utakuwa wa namna moja. Ingekuwa 
kuna majua mawili na miezi miwili, wangiangamiza kuwepo wa mwangaza na 
kiza kila wiki mbili. Kwa hivyo, dunia moja inayo mwezi mmoja tu, na dunia 
nyingi lakini zina jua moja tu. 


Dunia Nyingine Zinazokaliwa 


Q. Nini hivi jua, mwezi, nyota na sayari? Jee zinazo viumbu au hazikaliwi? 


A. Zote hizi ni dunia zinazokaliwa na jinsi za watu, Nasema Shatapatha, K. 14, 
Pr. 6, Br. 7, Kandika 4, 


Dunia, maji, hewa, mbingu, mwezi, nyota na jua vinaitwa Vasus (makao), 
kwa sababu vitu vyote na viumbe vyote wanaishi humo. Wao ni wakaazi wao. 
Nivyokuwa hivyo ni makao, vinaitwa Vasus. Pale jua, mwezi na nyota nyinginezo 
ni wakaazi kama dunia, hapawezi kuwapo na hata kivuli kidogo cha shaka kuwa 
wao wanakaliwa na viumbe. Kama dunia hii ndogo ya Mungu imejaa watu na 
viumbe vyengine, dunia zingarazo hizi zote hazikaliwi? Hapana kazi ya Mungu 
ambayo haina sababu. Ikiwa dunia hizi zote ambazo haziwezi kuhesabika hazina 
watu na viumbe wengine, zinaweza kuwa na faida yo yote? Hivyo, watu na 
viumbe vyengine vimo humo. 


Q. Watu na jamii nyingine wanazo sura namna moja, viungo kama vile vya 
watu wa dunia, au wao wako tafauti? 


A. Inawezekana kuwa wao wawe tafauti kidogo, kama Machina, Ma Negro, 
Wahindi, Wazungu wanazo hitilafu katika viungo vyao, rangi, na umbo. Kwa 
njia hii, ipo tafauti katika miili yao inapokua. Lakini jinsi hujipatia aliyefanana 
naye katika dunia hizi zote kama zinavyofanya juu ya dunia hii: na viungo na 
nyafasi zao katika mwili vinafanana huko kama hapa, Inasema Rig. Veda, 
X, 190. 3. 3. 


218 


Mungu, mwuumba, amelitengeneza jua, mwezi, majimbo yanayo ngara, 
dunia, mbingu ya dunia zote, na furaha ya maisha inapatikana katika mzunguko 
uliokwisha pita katika njia hiyo hiyo Yeye ameufanya mzunguko huu. Yeye 
ametengeneza vivyo hivyo katika dunia nyinginezo, wala hapana tafauti. 


Q Kuna Veda kama hizi zilizodhihirishwa katika dunia zile? 


mabwana, sheria zilizowekwa katika Vedas imetiliwa nguvu katika 
muumbo wote. 
Mfalme Wa Mungu. 
Q._Ilivyokuwa roho na vitu kama Prakri a mwanzo na havijatengenezwa 
na Mungu, Yeye lazima asiwe na nguvu juu yao; kwa sababu vyote hivi 
vinajitawala. 


AL K 


roho 


ma mfalme na raia 7ake wanajiweva, na raia wako chini ya mfalme ba: 
jana viumbe vyote iumbe vya Mungu. Ilivyokuwa Mungu ni 
shi wa wote katika dunia, mtoaji wa matunda ya vitendo vyao, mlinzi wa 
wote, Mwenyezi Mungu; vipi roho na viumbe wasio na miili wasiwe chini Yake 
Yeye? Hivyo, roho ziko huru kutenda zinavyotak: ‘ini wanamtegemea Mungu 
katika kuvuna matunda ya vitendo. Hivyo, Mungu Muweza anaumba, analinda 
ma anaiangamiza dunia yote. 


Muhtasari, 

Mwenyezi Mungu alikuwapo kabla ya muumbo wa dunia, ambayo 
ilitunikika na kujichika katika shida, - Rig. X. CXXIX 3. CXXI. 1. Nakshi ya 
Mungu ikaileta dunia hii kuwapo na kuonekana - Taita II. I. Kuna vitu vitatu 


ambavyo ni vya milele, viz. Mungu, roho na kitu. Rig. 1. CLXIV. 20. Mungu 
anaitengeneza dunia kutokana na kitu kwa ajili ya kuzifurahisha roho. Shwet. 1V. 
5. Sifa mubimu za kitu ni sattwa (kuwepo) rajas (nguvu) na tamas (ulegevu); 
ambayo ina zaa vitu vitano-dunia, maji, moto, hewa, anga ya juu ; na hisia 10, - 
nguvu za kuonea, kusikia, kunusa, kuonja, kugusa. Wengine wanasema kuwa 
Mungu alikuwapo hapo mwanzoni tu na Yeye alitumba dunia kutokana na Yeye 
mwenyewe kama buibui anavyouzaa utando wake (Mundak. Si kweli. Mungu ni 
sababu nguvu zote, na wakati na mwahi kshi na nguvu ni sababu za vitu vya 
dunia, Ikiwa Mungu ameifanya dunia kutokana na Yeye mwenyewe ingekuwa 
yenye akili; kwa sababu ya kitu huendeleza sifa zake kwenye matokeo yake. - 
Vaish. |. 24. Lakini Mungu ni busara tupu na mjuzi wa yote. 


Kitu cha muumbo ni nguvu za Mungu na zinaweza kutumika kwaajili ya 
uzuri wa roho, ambazo hazina njia nyingine za kufurahia matunda ya vitendo 
vyao vilivyotendwa katika maisha mbali mbali kabla ya kuzaliwa wakati wa 
mwendo wao wa milele. 


Inasemekana kuwa Mungu ana nguvu zote. Anaweza kuumba bila ya kuwa 
na cho chote cha kuumbia. La, Mungu naendi kinyume na sheria zake 


219 


mwenye. Kwa mfano, yeye hawezi kutenda dhambi, kufa, au kuzaliwa. Mungu 
hana mwili. Yeye kitu si kitu. Inaulizwa kuwa ikiwa hapana kitu kinachokuja bila 
ya sababu, nini sababu ya Mungu? Mungu ni sababu, na sababu ambazo ni rahi: 
hazina sababu zao. - San. 1. 67. Hakuna mzizi wa mzizi. Hivyo hakuna sababu ya 
sababu. 


Wakiristo na Waislamu wanasema kuwa Mungu anaiumba dunia kutokana 
na si cho chote. Lakini si kweli; kwa sababu, ni sheria ya Mungu kuwa cho chote 
huzaa cho chote. Wengine wanasema mtu hapati natija ya vitendo vyake. Mungu 
huumpa ampendayo Yeye. Inaulizwa kwa nini Mungu hawapi mapendeko yake 
watu bila ya wao kufanya kazi yo yote. Wafuasi wa Buddha na Jain wanaweka 
uwezo wa vitu. Lakini dunia haiko imara kama inavyojulikana kwa majaribio. 


Wengine wanasema kuwa skuli sita za falsafa zilizowekwa kwaajili ya 
muumbo wa dunia kwa sababu mbali mbali hivyo zina mabishano. La; zote zina 
elekezana. Kuwapo kwa sababu sita, kila mmoja inajichukua kwa kitu chake: 
kama, Vedant inamweleza Mungu kuwa ni sababu ya nguvu zote; Nyaya, chembe 
isivo gawanyika zaidi ya hapo kuwa ni sababu ya kitu; Yoga, ingekuwa ni sababu 
yake ya kawaida: Vaisheshik, Mimansa, na Sankhya, wakati, kitendo, na asili 
kuwa ni 


220 


SURA YA IX 
1. -ELIMU NA UJINGA 
2. UTUMWA NA UHURU 


Yaj. 40, 14. Yeye ambaye anaitambua climu na ujinga 
kifo kwa kuzifanya kazi na kujipatia uokovu kwa kuipata 
umeelezwa kama 


moja, anakishinda 
uw ya kweli, Ujinga 


Yoga. 11. 5. Kuiamini du okuwa imara na mwili unaoova kuwa ni wa 
daima, i.e kuiona dunia ya vitendo kuwa ya daima na ya milele, na kukifanya 
kiwili wili kuwa ni cha malaika kwa fikra ya kukiweka daima kwa sababu 7a 
nguvu za roho au nguvu za Yoga, na itikadi nyinginezo zisizo za maana kama hii 
jaraja ya kwanza ya ujinga. Imani ya utakatifu na uchafu wa kitu kama mwili 
wa mwanamke asherati umefanywa kwa mwili uliooza wa mnyama (na shauki 
nyinginezo 7a uasherati) na pia mazoezi kama yale ya kusema uwongo. kuiba na 
wovu mwingine, huleta namna ya pili ya ujinga. Fikra ya raha katika namna hasa 
ya maumiva ambayo hutokana na shirikiana na vitendo vya raha za anasa na 
uasherati kupitia mpaku bila ya shaka ni namna ya tatu ya ujinga. 
ya ujinga ni ule wa kujikiri mwili wa mtu au akili, na kitu kuwa ni roho. Namna 
hizi nne za elimu isiyo ya kweli au fikra za uwongo huitwa kuwa ni ujinga. 
Kinyume cha climu hii, ni kusema, kukiona kitu kisicho dumu kuwa ni cha 
kudumu, kitu cha daima kuwa ni cha daima, kitu kichafu kuwa ni kichalu, kisali 
kuwa ni safi, raha kuwa ni raha, si ya nafsi kuwa si ya nafsi, mwenyewe kuwa 
mwvenyewe, kwa ufupi ni kukijua kama kilivyo katike tabia. 


ule ambawo hautuy 
Kazi na utiifu pia huitwa ujinga, kwa sababu ni majina ya vitendo vya ndani na 
‘oe elimu hasa. Hivyo, ubeti wa Veda unasema kuwa hapana anaye 
weza kuyashinda maumivu ya kifo bila kutenda vitendo vya uwema na kumcha 
Mungu. Kwa maneno ya urahisi, kazi takatifu. utiifu wa kweli, na climu 
hutuongoza kwenye uokovu; na kazi zisizo za haki, kama vile kusema uwongo, 
kuabudu wanyama na mawe. na climu ya uwongo huuleta utumwa wa dhambi. 
Hapana mtu anayeweza kuwa bila ya kitendo. fikra, na namna ya elimu hata kwa 
mara mmoja. Kwa hivyo, kufanya kazi za uadilifu, kama vile kusema kweli na 
uadilifu mwingine; na kuwacha uwongo na kazi nyingine za uovu, lete sababu 7a 
uokovu. 


Hiyotumbukia au ya dhambi. 


Q._ Nani ametumbukia au amejifunga katika dhambi 
A. Roho ambayo imejitoa kwenye uadilifu na kujitia katika ujinga. 


Laana Ya Milele na Uokovu 


Q. Utumwa na uhuru au kuangamia na kuokoka huwa ni wa kawaida au 
hotokea tu kama ajali, i.e hutokea kutokana na hafla kadha au sababu? 


21 


ishwa. 


Mungu na Roho Inab: 


Q. Ubeti huu unatokana na ulinganifu wa Mandaka Upanishat. Maana ake ni 
- Roho kuwa Mungu, yeye hana kizuizi, hava ni kusema, yeye hapit 
kuvatiwa tena au kuwa mtumwa wa dhambi. Hapana anayeweza kujichagulia 
sababu au matakwa ya matokeo ya uokovu. Roho haina uokovu wo wote. Hivyo 
vipi mtu atapata uhuru, yeye ambaye hajapata kufungwa katika roho?. 


A. Uthibitisho huu wa Vedantins mpya si wa kweli; kwa sababu roho 
ilivyokuwa ina nguvu maalum tu imefunikwa na kiza; yeye hugeuka na kuwa na 
asili ya kiwiwili kwa kuja na mwili huingia tabuni kwa kufurahia matunda 
ya vitendo vya dhambi, hujaribu kuyacpuka haya. hupenda kuwa mbi 
aumivu, na kuwa imefanya huru kutokana na maumivu ya mwili na kuj 
furaha ya kumpata Mungu, hufurahikia baraka za uokovu. 


Q. Sifa zote hizi ni za kiwili wili na za hisia ya ndani, lakini si za roho, kwa 
sababu hiyo roho iko ju ya uwezo mzuri au uovu na ipo kama akili safi 
ni mtazamaji tu. Joto na baridi na vyenginevyo vinaweza kufikia 
Roho iko kamili na haiathiriki na hivyo. 


A. Mwili na hisia ya ndani ni kitu tu, Havioni joto au baridi, wala havifurahi 
kitu cho chote. Viumbe vyenye ama watu na wanyama, wan: 
puumzi pia si zenye uvima au kitu, Hazi sikii njaa au nazioni ki 
lakini viumbe vyenye puumzi wanaona njaa na kusikia kiu. Pia, nia au manas pia 
haina uhai au uzima au fikra, haiwezi kuona raha au maumivu, Kwa kinyume cha 
haya. roho huona raha au maumivu kutokana na nia, Kama vile roho hubisi rab 
au maumivu kwa kuwa mjulikano wa vitu, kama sauti ya kukubali au kukatita nit 
mengineyo kama haya, kutokana na kiungo cha nje cha kuhisia, kama, mashikio 
ha vyenginevyo: hivyo inaathirika na matakwa, chuki, ubaguzi, ukumbusho nit 
hisia za kuwa peke yake, na yakustahimili heshima na aibu kwa kupitia sehemu 
nyingi, kama, nia, ulahamu, ukumbusho, kujijua mwenyewe, ambazo ndiyo his 
za ndani, Kama vile mtumiaji wa upanga anatiwa adabu ya kuua lakini si 
upanga, pia roho inahukumiwa kupata raha na maumivu kwa sababu hiyo ndiyo 
inayotenda vitendo vizuri na viovu kwa kuutumia mwili, hisia, hisia za ndani na 
nguvu 7ilizo muhimu. Roho si shabidi tu wa vitendo vizuri na viovu lakini ni 
mfanyaji wa hayo yote na inaadhibika kwa matendo yake. Mungu mmoja ni 
shahidi wa pekee wa vitendo vyetu. Lakini roho inayofanya vitendo hivyo, hu 
adhabu yake. Yeye si Mungu, ambaye ycye ni shahidi wa mambo. 


Roho: Marudishio Ya Mungu. 


Q._ Roho ni marudishio ya Mwenyezi Mungu. Marudishio katika kioo haiwezi 

ia kioo kinapovunjika. Kwa njia hii hii, roho kuwa ni mrudishio wa 
i Mungu inayoonyeshwa katika hisia ya ndani hustahmili kuwa hali 
ya ndani inakuwapo. Hapo inapoangamia, roho inapata kuwa huru au 
hupata uokovu. 


A. Ni maneno ya kitoto. Kwa sababu, kitu kinaonekana katika ukatikati wa 
kitu; kama, uso wa mtu na kioo vyote ni vitu, ambavyo vipo mbali mbal 
Ingekuwa havipo mbali mbali, basi kimoja kisingeweza kuonekana katika 
chengine. Lakini Mwenyc7i Mungu si kama kitu cho chote na hana umbo kuwa 
amecnea kote. Yeye hawezi kuonekana katika kitu kimoja. 


Q._ Wewe huoni kuwa mbingu iliyoenca kote na isiyo na umbo inaonekana 
katika maji mengi yaliyo shuari? Kwa njia hii hii, Roho Takatifu anaonekana 
katika hisia ya ndani iliyo safi. Mwonekano huu unaitwa'chidabhasa’- picha au 
mwonekano wa akili 


A. Ni mapayuko ya upuuri ya mtu aliyekuwa na akili ya kitoto, Kwa sabahu 


mbingu si kama haionekani. vipi itaonekana kwa macho na mtu ye yote? 


Q. Kwani mbingu haionekani kama kuba la kiza na buluu juu ya vichwa vyetu? 


A. La, Haionekani hivyo. 


Q. Basi, ni nit 
A. Ni hewa, kuwa ni vipande vya ardhi, maji na moto vinaonckana vikielea 
mbali mbali. Rangi ya kibuluu inatokana kuzidi kwa maji ya mvua katika hewa, 
ambayo yanaifanya vumbi, kuelea kutoka kwenye dunia, kuonekana kuwa buluu 
na yenye kiza. Hit ndiyo inaonekana katika maji au kioo. Lakini mbingu hasa 
haionekani, au kuonyesha katika kitu. 


Q. Haya, mazoezi ya maisha ya kila siku sisi tunapo pahali tulipopafunga 
katika gudulia, nyumba ya watawa au ni katika mawingu au kucnea kote, Kwa 
njia hii hii, Mwenyezi Mungu aneitwa Mungu na roho kutokana na sifa ya 
kinachozunguka (upadhi), kwa jina ni ulimwengu na hisia ya ndani, Gudulis 
nyumba ya watawa na mawingu yanapoangamia, pia vile vilivyo vizungul 
vinaitwa mbingu kuu. 

A. Maneno haya pia ni kama yale watu wajinga. Kwa sababu, mbingu katu 
haivunjiki kuwa vipande vipande. Katika mazoczi, sisi tunasema niletee gudulia 
na mengineyo. Hivyo haya si ya kweli 


Sehemu Ya Mwangaza Wa Mungu. 


Q. Hisia vote za ndani zinaelea katika chidakasha ya Mwenyevi Mungu au 
mwangaza uliofungiwa katika akili ya binadamu, kama vile samaki na vinyama 
vyengine vya maji vinaishi katika maji, na ndege na wanyama wengine kama 
hawa huruka katika mbingu. Wao wenyewe hawana uzima, lakini wanafanywa 
kuwa na uhai kwa nguvu zilizoenea kote za Mwenye7i Mungu kama kipande cha 
chuma kinavyo pata moto kwa moto. Hivi vinakwenda, lakini mbingu na Mungu 
hawendi. Hivyo hakuna makosa au ubaya katika kuamini roho kuwa ni 
Mwenyezi Mungu. 


A. Habari hizi zako. 
aliyeenea kote awe roho 


. si za kweli, kwa sababu. ikiwa Mwenyezi Mungu 
aweze kujimurika katika hisia za ndani, kwani Yeye 


223 


ndiye au siye mwenye nguvu zote na sifa nyinginezo zisizo na mwisho? Ikiwa 
wewe utasema kuwa Yeye hana kutokana na Yeye kuweza (kuonekana) au 
kuwekwa kuwa na mwisho, basi sema ikiwa Mungu anao mwasho na 
amegawanyika, au ikiwa yeye anaweza kuonekana. Ikiwa wewe utasema kuwa 
Yeye haonekani basi hapana kioo kinachoweza kumwonyesha Yeye Ikiwa 
hapana kioo au mwisho wake Yeye. vipi Yeye ataweza kuwa mjuzi wa yote? Ikiwa 
wewe utasema kuwa Yeye anajisahau Mwenyewe inaonyesha anakwenda pamoja 
na hisia za ndani, kama ilivyo, lakini si hivyo si hivyo kwa uwero Wake 
Mwenyewe, tena hapo Yeye Mwenyewe haendi, sehemu hiyo Yake ambayo 
imeachiliwa huru kutokana na hisia y itakuwa ya nguvu zote, takatifu na 
dhahiri; na schemu ile iliyokaliwa na hisia ya ndani, iliangukia kwenye uwongo, 
yenye mwisho na ujinga. Hivyo Mwenye7i Mungu mzima atalanywa awe patupu 
na hisia ya ndani. Kuwa ni matokeo ya kawaida, mwunganisho wa roho na mwili 
na whuru wake kutoka hapo utakuwa wa mara moja. Ikiwa hayo unayo yasema 
wewe ni ya kweli, hapana roho itakayo kumbuka yana yoonekana au kusi 
hivyo, Brahman huyo hayupo ambaye aliona au alisikia. Hata hivyo Bi 
roho haziko namna moja. Wao ni vitu mbali mbali. 


Dunia ni Adhyaropa au Dhana. 


Yote haya ni mfano wa adhyaropa, ic. kuchukulia 
chengine. Kuamrisha na mtungo wa climu yetu. dunia nvima na mambo yake 
inatakiwa kuwepo katika Brahman (Mwenyezi Mungu). Kusema sawa sawa. 


Q. Nani ni mwandishi wa adhyaropa au mdhaniy: 


A. Roho 
Q__ Nini roho? 
A. Roho ni akil 


iyowekwa na hisia ya ndani 


Q. Kwani akili iliyonamwisho iliyowekwa na hisia ya ndani ni tafauti na kitu 
chenyewe hasa na Mwenyezi Mungu, au ni huyu huyu Mwenye7i Mungu? 


A. Ni huyu huyu Mwenyezi Mungu. 


Q._ Ni Mwenyeri Mungu ambaye ameamrisha kuwepo kwa dunia katika Yeye 
mwenyewe kwa kupotewa aki 


A. Wacha iwe hivyo. Kwani kuna dhara ipi kwa Mwenyevi Mungu kutokana na 
haya? 
Q. Kwani mtu yule ni mwongo ambaye anafanya dhana ya uwongo? 


A. La; kwa sababu, kile 
yote ya uwongo. 


acho dhaniwa au kuelezwa kwa nia au maneno, ni 


Q. Hivyo, kwani Mwenyezi Mungu si wa kudhaniwa na mwandishi wa uwongo 
kwa kufanya dhana Zake au kutoa habari kwa nia au kwa kusema? 


224 


A. Wacha iwe inayokuwa. Inasaidia kuthibitisha mambo yetu. 


Heko, Vedantins wa uwongo! Nyinyi mnahakikisha kuwa Mungu, ambaye 
ni ukweli wa hakika, mapenzi ya kweli. fikra takatifu au nia, kuwa ni mnatiki na 
mwandishi wa uwongo! Kwani si ni sababuza hali zenuza dhiki? Nini Upanishat, 
mithali, au Veda inasomesha kuwa nia ya Mungu ni ya uwongo na Maamrisho 
Yake ni ya Uwongo? Uthibitisho wako unahakikisha mithali: i.e. mwizi anamtia 
adabu afisa wa polisi, Sababu ya kawaida ni kuwa afisa wa polisi anamtia adabu 
mwizi. Lakini ni kinyume cha mazoeri yote kuwa mwizi anamtia adabu afisa wa 
polisi, Kwa njia hii, kuamini kwako ni uwongo na mithali zako si za kweli, wewe 
unakata ila zako za kufahamu kwa Mwenye7i Mungu si kwaajili ya kitu cho 
chote. Ikiwa elimu yake Mwenyezi Mungu ni ya uwongo, Maneno Yake 
uwongo. Vitendo vyake pia ni vya uwongo; Yeye atakuwapo sana kila pa 
Kwa sababu, Yeye yuko kila pahali sawa sawa. Yeye daima ni mkweli dhahiri: wa 
fikra za kweli, wa maneno ya kweli. na wa kitendo cha kweli, Ha 7a hapa juu ni 
zako, lakini si za Mwenyezi Mungu. Kile wewe unachokiita kuwa ni climu, lakini 
ujinga, Adhyaropa yako au utabiri wako wenye makosa au kuchukua kitu 
kimoja kwa ajili ya chengine pia ni uwongo. Nini zaidi, ikiwa si kipande cha 

‘wongo safi na rahisi kujifikiria mtu kuwa Mwenyezi Mungu bila ya kuwa hivyo 
kwa makusudio na nia zote, na kumfikiria Mwenyezi Mungu kuwa ni roho? 
Mungu ambaye amecnea kote, katu hawi na ukomo au kutengeneswa, mjinga, na 
kukomeshwa kwenye mwili, kwa sababu, ni tabia nafsi kuwa mjinga, kuwa na 
mwisho, kuwekwa pahali pake kuwa si mvhimu, na yenye ujuzi mdogo. Lakini si 
hivyo ni Mwenyezi Mungu. 


Uokovu na Kutwaa Utu. 
Q_ Nini uokovu? 


A. Ni moja ambamo uhuru unapatikana. 


Q. Uhuru unatakiwa kutokana na 
A. Robo hutaka kuwa huru na 
Q. Kutoka nini wao wanataka kuwa huru? 

A. Kutoka yale wao wanajaribu kuyaepuka zaidi 

Q. Kitu gani wao wanajaribu kukicpuka? 

A. Maumivu au huzuni. 

Q. Wao hupata kitu gani baada ya kupata uhuru kutokana na maumivu, na wao 
huishi wapi? 

A. Wao hupata furaha na kuishi katika Mungu. 


Q. Nini njia za uokovu na nini huleta utu? 


225 


Njia za Uokovu. 


A. Nazo ni: kuyatii maamrisho ya Mungu; uhuru wa kutokuwa na dini 
(upungufu). ujinga, marafiki wabaya. fikra ovu au uhusiano, na uchu usio sawa 
au wa bila ya kiasi katika raha mbay: ukarimu, climu, haki bila ya 
mapendeleo, kujitolea kwa sababu a dini, kumkumbuka Mungu, 
kumsalia Yeye, kumwabudu Yeye au kuta zotajwa 
hapa juu, kujipatia elimu, kuifundisha. kazi ya kuaminika, kuiendeleza elimu, 
kuwa na njia za uadilifu katika mambo, kufanya kila kitu bila ya kupendelea 
upande wo wote. usawa na uadilifu; kama haya na mengineyo ambayo 
yanakuongoza kwenye uokovu; na kazi za kinyume na haya kama kuvunja sheria 
za maamrisho ya Mungu, na vipindi vyengine kama hivi humfanya binadamu 
Kupata taabu ya kutoweza kuupata ute. 


Q. Kwani roho inamezeka katika Mungu k: 
kuwa kamili au inajiweka peke yak: 


ika hali ya uokovu, au inabaki 


A. Inajiweka peke yake. 
Q Inaii 
AL nai 


hi wapi? 


i katika Mungu. 


Q. Mungu (Brahman) yuko wapi? Kwani roho iliyookoka inaishi katika pahali 
maalum, au inakwenda kila pahali ipendapo kwa uhuru wake? 


A. Roho iliyookoka inazunguka kwa uhuru bila ya kizuizi katika Mungu 
ambaye ameenca kote, na elimu yake na fu yokamilika, 


Asili Ya Roho. 


Q. Roho iliyookoka ina mwi 

AL La. 

Q._Vipi basi itahisi furaha na kufurahia raha? 

A. Inakuwa na sifa zake halisi zote na nguvu, kama vile kufikiri vyema na kama 
haya, lakini iko hurt na mwungano na kiwili wili. Hivyo, kwa mfano Shatapatha 


asema, Kand 14. 


Kiwili wili au viungo vya hisia havifuatani na roho katika hali ya uokovu; 
lakini inakuwa na sifa zake muhimu na safi. Kwa maneno yaliyo ya rahisi, roho 
katika uokovu inageuka, kwa sifa za nguvu zake, kuwa shikio ili kusikia, ngoz 
kugusa,, jicho kuona, ulimi kuonja, pua kunusa, nia kutaka au kuwaza, akili 
kujulia, ukumbusho kukumbukia, na akili kujijua mwenyewe. Mwili wake ni 
mzuri kabisa unategemea nguvu za kutaka mwenyewe. Kama roho inafanya kazi 
zake muenyewe katika dunia kwaajili ya viungo vyake vyenye hisia, roho pia 
inafurahia furaha za kila namna za nguvu zake katika hali nzuri. 


226 


Sifa za Roho. 
Q. Namna ngapi na nguvu zipi inazo? 


A. Nguvu yake ni zaidi ya namna moja. 


ambua hiyo, imejaliwa na nguvu za namna 24, kwa majina 1. 
u 2. ushujaa 3. mvutio 4. hisia 5. harakati 6. hofu 7. ubaguzi 8. kitendo 9. 
ujasiri 10. mkumbuko 11. imani 12. matakwa 13. mapenzi 14. chuki 15. uhusiano 
16. mtengano 17. umbo 18. uangamizi 19. kusikia 20. kugusa, 21. kuona 22. 
kuonja 23. kunusa 24. kujua. Juu ya haya ndiyo inapata furaha na raha katika 
uokovu wake. Ingekuwa imemezwa au kuangamizwa katika uokovu, nani 
angeifurahia raha yake? Wao ni wajinga sana wanaoutazamia uangamizi wake 
kuwa kama ni uokovu. Kwa sababu, uokovu wa roho ni kuishi kwa raha katika 
aliyeenea kote asiye na mwisho, na Mungu mtakatifu kuliko wote baada ya 
kupata uhuru kutokana na dhiki. Vide Shariraka mithali ya Vedant, !V. IV. 


Roho Haimezwi. 


10, Badari, baba wa Vyasa, anaamini kuwepo kwa roho ni ke katika 
hali ya uokovu; haya ni kusema, Parasrha ambaye anaitwa Badafi anafikiria 
kuwa roho na nia yake haitazamishwa katika Mwenyezi Mungu au 
kuangamizwa. 


11, Pia Jaimini acharya (profesa) anaamini kuwepo kwa mwili mwerevu 
wa mtu aliyeokoka ni kama ule wa nia, wa hisia, wa nguvu 7a kuvuta puumzi na 
sifa nyinginezo. Yeye anauletea kuto kuwapo kwao. 


12, Mwana falsafa Vyasa ni wa kote kuwepo na kutokuwepo katika 
uokovu, haya ni kusema, roho inayo nguvu yake iliyo safi na isiyotengenezwa; 
sifa zake ambazo si safi, tabia ya kuwa na dhambi, kuweza kupata maumivu na 
shauke ovu zinaiangamiza kabisa. 


Upanishats kuhusu Uokovu. 


Ni Ubeti kutoka Katha Upanishat, 11. vi 10. hi 
kusaidiwa na hisia tano za kutilia mkazo za kushikana na nafsi, na ambapo akili 
aimarika na imani, inaitwa hali ya juu kabisa ya uokovu. Inasema Chhandogya. 


1. Mtafute Mungu na taka kumjua Yeye ambaye yuko huru kutokana na 
aibu za dhambi, uzee, kifo, huzuni, njaa, kiu; ambaye nia yake ni ya kweli, fikra 
zake ni za kweli; kumtegemea yeye ambaye anawasaidia kuwa ni matakwa 
yaliyookolewa, ambaye anajua vipi kuchagua na kuyatimiza yote ya uokovu na 
usafi wa mtu. 2. Roho ifiyookolewa inajifurahisha kwa kuviona vitu kwa macho 
ya mbinguni na kuyapata haya kwa intidhamu ya akili safi Roho iliyookolewa 
iliyozamishwa katika Mwenyezi Mungu, huonja furaha ya vokovu. Wataalamu 
baada ya kupata uokovu, hutafakari kwa Mwenyezi Mungu, ndani na 
mwangaza wa yote. Kwa sababu hii wao wanazifikia dunia zote na matakwa 


227 


wanayotaka, wao hupata mpaka watosheke. Roho ilozookolewa, kusitikisa u7i 
usiona uhai, huishi katika uhuru kamili katika pepo katika Mwenye7i Mungu 
katika mwili mtakatifu uliotengenezwa kwa nia. Kwa sababu roho zilizofungwa 
katika viwili wili haziwezi kuwa huru kutokana na maumivu ya duni 
mila ilivyo kuwa hapo zamani za kale Prajapati alisema kumwambia Indra: Ee 
miu tajiri na unayestahiwa, mwili huu mzito ni kwa kawaida utapatwa na kifo 
Ipo, kama ilivyokuwapo, katika mdomo wa kifo kama mbuzi katika mdomo wa 
simba. Mwili huu ni nyumba ya roho isiyo na mwili wala kifo, nani, hivyo, daima 
amezongwa katika raha na maumivu; kwa sababu, raha a dunia za roho iliyomo 
katika kiwili wili inatosheka katika hali hiyo; lakini furaha na maumivu ya dunia 
haziitahiri roho isiyo na mwili iliyo ukoka, ambayo inaishi katika Mwenyezi 
Mungu, na ye yote anaye furahia raha. 


Kurudi kutoka Kwenye Uokovu. 


Q. Jee roho mara moja zikishapata uokovu, zituonja tena kikombe kichungu 
cha uhai usio dumu juu va dunia? Kwa sababu, satwa kama hizi; Chh, Pr. 8, Kh. 


15., Vedamt, LV, iv, 33, na Gita:~ 


Gita, inaonyesha kuwa uokovu ni kitu ambacho hakiwezi kurudi tena 
kwenye dunia ya vitu. 


A. Uhakikisho huu si kweli, kwa sababu inapingwa kajtika Vedas. Rig. 1.24 
Sank - 1 - 159. 

Inaulizwa: Jina Ja nani si tuliheshimu kuwa tukufu? Mungu yupianay. 
miongoni mwa wasiokufa anayetu maisha tena katika dunia hii baada ya raha 
yetu ya furaha ya uokovu, na kutupatia nafasi ya kuwaona baba na mami? K: 
haya inajibiwa: Sisi tumheshimu yule ambaye ni wa milcle, mtskatifu wa daima 
na mwenye furaha jina lake ndiyo liwe takatifu, yeye ambaye anatupatia sisi 
furaha ya peponi, pia anatupa maisha duniani kutokana na wazazi, na 
anatufanya tuone nyuso za baba na mama. Mwenyezi Mungu ndiye 
anayeuongoza uokovu na ni Bwana wa viumbe vyote. 


Roho za duniani na za mbinguni daima zilikuwapo kama zilivyo hi 
Maisha ya duniani na ya peponi katu hayaangamiziki, kwa maneno yaliyo rahisi. 
maisha ya mwili na uokovu si ya milele. 

Q. Aangamizi wa maumivu unaitwa uokovu ambawo una kuwa wa milele; kwa 
sababu, unatokea unapojigomboa kutokana na maisha ya kuwapo na uovu na 
unapojitoa katika dhambi za kuzaliwa na maumivu, elimu ya uwongo na ujinga, 
tamaa ya mali na vyenginevyo, mazoe7i ya uasherati na raha mbaya, maisha ya 
dunia na dhiki usizoweza kuziepuka. Nyaya. 1. 2. 

A. Si lazima kuwa neno “atyanta” (kupita kiasi) lile maana ya kuwa ni 
uangamizi kamili. Hivyo, kwa mfano, Mtu huyu anaumwa na maumivu “makali” 
ua unafurahia “raha bila ya kiasi”. Inaonyesha kuwa mtu anapata raha nyingi na 
maumivu. Kwa njia hii hii, neno atyanta (kupitia kiasi) lina maana moja katika 
kipande kilichopo hapa kutoka Katika falsafa ya Nyaya. 


228 


Urefu wa Uokovu. 


Q. _ Ikiwa roho itarudi kwenye maisha ya mwili kutoka kwenye uokovu, muda 
gani itaweza kuishi katika hali ile ya furaha? 


Mundak III, II, 6. Roho zilizookolewa, baada ya kupata uokovu na kupata 
raha katika Mwenyezi Mungu kwa muda wa Mahakalpa, huiawacha pepo 
kwaajili ya dunia, Wakati wa muda huu mrefu wa Mahakalpa unahesabiwa: 43, 
20,000 miaka huufanya kuwa ni mzunguko sehemu nneza umri, unaoitwa chatur 
yuga katika Sanskrit; Viz Sat Yuga, 1728, 000, Treta Yuga 1296.00; Dwapara 
‘Yuga 864,000, Kali yuga 432,000. Tena umri huu mara nne au mzunguko kama 
huu huufanya kuwa ni usiku na mchana mmoja: ahoratra, siku 30 kama hizo 
hufanya mwezi mmoja, miezi 12. kama hiyo huufanya mwaka mmoja, miaka 100 
kama hiyo hufanya Mahakalpa moja au Pranta kalpa au ni kipindi kirefu cha 
wakati. Sasa, ihisabu nambari ya miaka kwa kujumlisha. Huo ni muda wa furaha 
katika uokovu. 

Q.  Watu wote wa kawaida na waandishi wa maandishi matakatifu kwa pamoja 
wanaamini kuwa huwezi kurudi kupata maisha kutoka kifo kutokana na uokovu. 
A. Haya hayawezi kuwa; kwa sababu, nguvu za roho kama hizo, kama mwili na 
vitu vyenginevyo, vina mwisho. Vipi matokeo ya kazi zao ziwe hazina mwisho? 
Roho hazina nguvu zinazoweza kwisha, zinaweza kufanya vitendo visivyo na 
mwisho, zinaweza kuchagua sababu zisizo na mwisho kuhakikisha raha ya furaha 
isiyo ya mwisho. Hivyo wao hawawezi kufurahia furaha istyo na mipaka, Isiyo ya 
daima maana yake ni kuwa haina mwisho au mwisho wa milele. 1kiwa roho 
hazirudi tena kwenye dunia kutokana na hali ya uokovu, mambo ya maisha ya 
uchu yataangamia kabisa hapa duniani. 


Roho Kuumbwa Tena. 


Q. Mungu huzirudisha tena roho zilizo okoka pamoja na roho zilizoumbwa 
upya kwenye ardhi. Hivyo hazi wezi kwisha. 

A i itaifanya roho kuwa si ya daima au si ya kudumu: kwa 
sababu, kile kina choumbwa, kina hakika kuwa kitaangamia. Kwa hivyo, roho 
itaangamia baada ya kupata uokovu kwa mujibu wa itikadi Yako. Itaifanya 
kwa sababu 
watakuwa wapo wanaofika lakini hapana atakaye kuondoka, hivyo hapata kuwa 
na mwisho wingi au uzidisho wa kila mmoja. Hapata kuwa na raha lakini uovu 
usio na shaka. Itakuwa kama sukari isiyo na uchungu. Ikiwa hakuna kichungu, 
vipi sisi tutajua kitamu? Kwa sababu mfarakano wa ladha tafauti hutufanya 
tubague zote mbili. Mtu ambaye hali na hanywi kitu ila vitamu na vyenye ladha, 
hawezi kusikia utamu zaidi na raha kama yule ambaye huonja vitu vyote vyenve 
ladha na vizuri, Ikiwa Mungu anatunukia vitendo vyenye mwisho pamoja na 
matokeo yenye mwisho, haki Yake na usawa utapeperushwa na upepo. Ni alama 
ya busara kumtwika mnyama mzigo ambawo ataweza kuunyanyua. Mtu 
hulaumiwa anaye mtwika mwenzake ratili 800 ikiwa mwenzake anaweza 
kunyanyua ratili 80 tu. Kwa hivyo, sisawa kuwa Mungu amutie mtu furaha isiyo 
na mwisho yeye ambaye ana ujuzi na nguvu kidogo. Ikiwa Mungu anaumba roho 

229 


mwisho yeye ambaye ana ujuzi na nguvu kidogo. Ikiwa Mungu anaumba roho 

mpya, kitu kutokana na anachoumbia, kita kwisha: kwa sababu hata mali iwe 
nyingi vipi, basi ita kwisha tu ikiwa sasa au baadaye; hivyo, ikiwa hapana kitu 
kitacho kuwapo, lakini zitakuwa ni picha tu bila ya kitu kilochotiwa humo. 
Hivyo, inaonyesha kuwa ni kweli utawala wa kweli ambawo roho unapana kwa 
uokovu na pia kurudia hapo tena. Kuna mtu anyependelea zaidi maisha yote ya 
gerezani au adabu ya mwilini kuliko kufanywa kwa muda tu? Ikiwa hakuna 
kurudi kutoka kwenye uokovu, basi ni kama kufungwa maisha. lakini ni kuwa 
mtu hatakuwa na dharura ya kufanya kai kupata mkate huko. Kunyonywa kwa 
roho katika Mwenyezi Mungu, ni kama kifo cha kuzama baharini. 


Q_ Roho itahifadhiwa milele na itaishi kwa raha na furaha Mungu 
anahifadhiwa milele na mwenye furaha ya kukamilika, Katika maneno haya 
hamna ila, 


A. Mungu hana mwisho katika kuwepo na nguvu, na wa sifa zisizo na mwisho 
za tabia na asili, Hivyo Yeye hawezi kuangukia ujinga na mzunguko wa 
maumivu, Lakini roho hata inapokuwa imeokolewa, si yenye utakatifu na busara 
ya kukamilika, na isiyo na nguvuza milele, tabia na asili. Roho si kama’Mungu na 
si sawa na Yeye. 


Q._ Ikiwa ni hivyo, uokovu ni kama maisha na kifo. Hivyo, haina maana 
kuijaribu, 


A. Uokovu si kama uhai na kifo, kwa sababu, kwani ni kitu kidogo kuwa uwe 
huna dhiki na kuishi katika furaha ya uokovu mpaka dunia iumbwe na 
kuangamizwa mara 36,000? Kwa nini wewe unajihangaisha kupata mkate, 
unapajiona kuwa unakuwa na njaa siku moja baada ya kula chakula? Kwa nini 
mtu asijikere kuupata uokovu, ambapo inahesabikana kuwa ni lazima kujaribu 
kuponyesha njaa na kiu; kwa kupata utajiri mdogo, utawala na heshima; kwa 
hivyo kuileta ndoa na kupata watoto, na mambo mengine kama haya ya sababu 
za dunia? Ijapokuwa kifo ni cha hakika, hata hivyo uhangaisho hufanywa ili 
kuwepo. Kwa njia hii, ijapokuwa roho hurudi duniani kutokana na udkovu, hata 
hivyo hapana njia ila lazima kujaribu kuipata. 


Njia za Uokovu. 


Q.Njia gani ni za kupata uokovu? 
au sababu baadhi yao zimeelezwa hapa juu. Lakini njia hasa ziliyo ni 


I. (a) Yeye ambaye anautamani uokovu, lazima ika 
wakati wake wa uhai, haya ni kusema, uwache uwongo na chuki nyinginezo, 
ambayo matokeo yake ni huzuni na majonzi, na ujifunze kumcha Mungu, 
\ginezo, ambazo matokeo yake ni raha na starehe. Hivyo, ni 
kanuni kuwa yeye ambaye anataka kuwa mbali na maumivu na kufurahia raha, 
lazima aruke kutoka kwenye uovu na kufanya yale ya uadilifu na ucha Mungu, 


230 


Mzizi wa huzuni ni maisha ya uovu, sababu ya raha na furaha ni kufuata maisha 
ya uadilifu. 


(b) Mtaka uokovu lazima azifuate sheria za kazi ambazozinataka kufanywa 
na vitendo vitolewe. na kujifunza kutafautisha sifa nzuri na mbaya, ukweli na 
uwongo, sawa sawa na kuwa na marafiki wazuri. 


(¢) Elimu ya mafundisho matano ya maisha, zinazoitwa, panch kosh, 
ambazo zina kuwepo kwa binadamy, lazima zipatikane. Mipango 5 au mifuniko 
ni (1) Anna maya kosh: viungu vya chakula (mwili wa binadamu) wenye ngozi na 
nyama, mifupa, mishipa, mishipa ya damu, damu, shahawa, vyote vilivyo 
tengenezwa na udongo na vitu vya maji maji; (6) Pranamaya kosh: utaratibu 
muhimu (umbo la puumzi), lenye prana: kutoa puumzi; apana; kuvuta puumzi, 
samama: mpango wa kusaga chakula ambawo huanza kutoka kwenye kitovu na 
kugawanyika, arki mbali mbali za chakula kwendea kwenye sehemu mbali mbali 
za mwili, udana: kitendo muhimu ambacho kinapitisha chakula na kinywaji chini 
ya shingo na kuleta nguvu na bashasha, vyana: nguvu ambazo zinaisaidia nafsi 
kutulia pia kazi za mwili kutumika na kutenda mengine: (3) Manolmaya kosh: 
utaratibu wa kinyama uliona nia, hisia na hisia tano zilizo changamka; i.c., 
kusema au sauti, miguu, mikono, viungo vinavyo usafisha mwili, viungo vya 
kuzalia, nguvu zao, kwa majina. tamko, mwendo, nguvu za kushika, kunya na 
kukojoa, kuzaa; (4) Vijnanamaya kosh: utaratibu wa kitaalamu, wenye akili, 
mkumbuko, na aina tano a hisia, i.e shikio, ngozi, macho. ulimi na pua, nguvu 7a 
kuskikia, kuhisi au kugusa, kuona, kuonja, na kunusa; ambazo ni sababu za roho 
Kupata elimu; (5) Ananda maya ksh: Utaratibu wa dini unadhihirisha mapenzi, 
bashasha, daraja ya uwingi au uhaba wa raha, furaha, na vitu kama gari. 
Kutokana na utaratibu huu wa namna tano, roho hufanya vitendo vyake, ibada 
na Kujipatia elimu. 

Kuna hali tatu: (1) jagrita: hali ya kuamka, (2) swapna: hali ya kuota, (3) 
sushupti: hali ya kukoroma ya akili. (Hizi lazima zisomwe ili jijua mwenye kutoka 
si mwenyewe) 

(b) Kuna namna tatu ya 1) Sthoola: Unaoonekana, kiwili wili. (2) 
Sooshma: isiyoonekana, mwili wa kitu uliyotengenezwa kwa mwunganisho wa 
vitu 17, viz, prana tano- namna ya uhai uliotajwa hapo juu, prana indriya tano: 

ja a kutia nguvu, sooshma bhoota tano: vitu au asili ya vitu, mana: nia, na 
buddhi: akili: Mwili huu wa kitu unafuatana na roho katika muda kutoka 
kuzaliwa mpaka kufa. Ni wa namna mbili, viz., (i) bhoutik mwili au kiwili wili, 
ambawo ni sehemu za vitu; (ii) sabhavik: mwili wa tabia, uliokuwa na sifa za 
kuzaliwa nazo za robo. Namna hii ya pili ya mwili hufuatana na robo katika 
uokovu ambapo hufurahi kwaajili yake. (3) ‘karana’ au mwili wa kiwili wili, 
ambawo unapatikana katika hali ya usingizi- usingizi bila ya ndoto. Kuwa ni kitu 
katika tabia, iko kila pahali na ni ya namna moja kwa rohozote. (4) Turiya: miwili 
au hali juu ya kiroho ni ile ambamo roho inanyweka katika raha kwa kuweza 
kumtambua Mungu katika hali ya usingizi. Nguvu za hali hii safi ya kiroho 
inayopatikana katika usingizi ni msaada dhahiri kwa roho katika uokovu. 


231 


Wacha ifahamike akilini kuwa roho imatambulikana kutokana na taratibu 
zote, hali na miili; kwa sababu inajulikana na watu wote dhahiri kuwa wakati 
wa kufa wa mtu ni ule ambapo roho imewacha mwili. Roho hii ni mwanzishi wa 
hali zote na miili, nguvu za wao wote, shahidi wao, mfanyaji wao, na mfurahiaji 
wao au mtumizi. Ni wajinga na wasiojua kitu ndio wanaosema kuwa roho si 
mfanyaji na mrahiaji wao; hivyo, wao ni hawana mwili na ni mfu bila ya kuwepo 
kwake roho. Wao hawawezi kuona raha na maumivu, wala wao si shahidi wa 
vitendo vya uadilifu na chuki. Lakini roho inatenda na kuhisi raha na maumivu 
kutokana na viungo vyake. Hisia zainapokuwa zimekaliwa na vitu vvao, zita- 
ungana na hisia akili huangukia pamoja na nia ilikuleta machofu ya mwili kwa 
kitendo cho chote cha uwema au uovu: fikra za akili hapo tena zinainama juu ya 
vitu vya nje. Katika hali ya jambo inazaliwa akili raha, ushujaa, kutokuwa na 
hofu, woga wa vitendo viovu, shaka na aibu. Ni sauti ya Mungu inayokaa katika 
sisi, Yeye ambaye anaitii sauti hii na vitendo kwa mujibu wa uongozi, hupata 
furaha ya uokovu. Lakini yeye ambaye anakwenda kinyume chake, hupata 
adhabu ya huzuni matokeo juu ya maisha ya kiwili wili kilichopo. 


IL. Njia ya pili ya uokovu ni Viveka: hukumu au ubainisho. Ni kujua ukweli 
na uwongo baada ya ubaguzi ulio wa kweli na tena kuchagua vitendo vya uadilifu 
na kukataa vya uovu. Inaitwa hukumu ya kweli. ko na elimu ya kweli ya viumbe 
vyote kutoka duniani mpaka kwa Mungu kama ni tabia zao, tabia na kitendo au 
hguvu; na tena ni utiifu wa maamrisho ya Mungu, kuifanya akili imwabudu 
Mungy, zisiwepo tabia zilizo kinyume na maamrisho Yake, na matumizi sahihi ya 
dunia, 


IIL. Njia ya tatu ya vokovu ni shat sampatti au sifa sita. Ni kufanya namna 
sita za vitendo: (1) Shama: Kuuziwia akili na hisia za ndani kutokana na ghasia za 
kupigana na daima kuitumia kwenye uadilifu. (2) Dama: kuziondoa hisia na 
mwili kutokana na uchu baada ya vitendo viovu kama kuzini na maasi mengine, 
na kuifanya nafsi na hisia zitawale katika kazi za uadilifu. (3). Uparati: kutojali, 
kwake daima hutuweka mbali na maasi, na watu kufanya vitendo viovu. (4) 
Titiksha; ustahmiliva, uvumilivu, na daima kujitahidi kuupata uokovu baada ya 
kuiwacha raha na shida kutokana na sifa nyingi na masengenyo, faida na hasara 
kwa kiwango cho chote. (5) Shraddha: Imani madhbuti katika mafunzo ya watu 
mashuburi wanaojulikana sana kwa ukweli wao, mafunzo, na utakatifu. (6) 
Samadhana: Utulivu wa akili. Zote daraja hizi sita hutengeneza njia za uokovu. 


IV. Mumukshutwa: hamu kuu ya uokovu i.e. si mapenzi ya kitu cho chote ila 
ya uokovu na njiazake za kuupata, kama vile wenye njaa na kiu hawafikiri kitu ila 
chakula na kinywaji. 


Hizi ni njia nne za uokovu, na kuna njia one ndogo ambazo zinaitwa, 


anubandha. Mtu aliye na sifa hizi ni mtctezi wa uokovu au adhikari. 


232 


Njia Ndogo. 

Annubandhas au sifa ndogo kwaajili ya uokovu ni nne kwa hesabu, viz., (1) 
Adbikari: mtu aliye na sifa ya uhodari katika njia nne za uokovu zilizosemwa. (2) 
Sambandha: ujuzi uliokuwa sahihi unaopatikana, ie, uokovu, ambawo 
unamtambua Mungu; na njia za kupata, ic elimu ya Vedas na maandishi 
matakatifu, na kuifuata elimu hii. (3) Vishayi: mtu ambaye madhumuni ya 
masomo yake ni kumjua Mungu, ambayo ni nanga ya maandishi halisi (4) 
Prayojana kitu au sababu, au matakwa makubwa kwa ajili ya kupata furaha ya 
uokovu, ambayo ni summumbonum, baada ya ukombori kamili kutokana na 
maumivu ya namna yote. Hizi dharura nyinginezo za ukamilifu wa akili au 
uokovu. 


Vitu Vyengine. 


Kuna vitu vyengine, vinavyoitwa shravana chatushtaya: 
uokovu, ambazo luzima zifuatwe baada ya nyendo. Nazo ni: (1) Shravana: 
kusikiliza kwa makini na kwa uvumilive mafunzo ya mtu aliye mtaalamu hasa, 
Uelekevu mwingi unahitajika kutumika kwenye climu ya kiroho, ni maarifa 
makubwa sana ya climu kuliko nyingine zote. (2) Manana: tafkira, kufikiri kwa 
hali ya kupumzika yale mtu aliyoyasikia, kuyauliza yale uliyo na shaka nayo, 

ia utulivu, (3) 
idhyasana: Majaribio na mtihani, Utilivu na tafkira zinapo ondoa shaka na 
kitu kinachoulizwa lazima kichunguliwe katika usingizi ili 
kuhakikisha ikiwa ni kweli yale yanayo semwa au fikiriwa juu yake, i.e. kuyaona 
haya kwa mambo yaliyopita (4) Sakshatkara: kutambua i.e. elimu ya kw 
kitu kwa mujibu wa umbo lake, sifa, na tabi 


Madokezo Ya Dhahiri. 


Wacha na daima epukana na hisia nyeusi (tamo gunas) 
uzembe, dharau na sifa nyinginezo za chini; sifa za ukali 
chuki, matakwa, kiburi, si sawa na ila nyingine. 


. uchungu, uchafu, 


Jichukulie sifa kama za ukweli, utulivu, utakatifu elimu, na kufikiria vizuri. 
pendelea urafiki (maitri) na watu wenye furaha, waonce huruma (karuna) 
watu wenye huzuni, waonyeshe huruma (muditia) kwa ukarimu; endelea kutojali 
(upeksha) i.e. si urafiki na waouvu, wala si uadui na wao. 


Wanaoutafuta uokovu lazima watafakari kwa muda wa saa mbili kila siku; 

ili nia na vitu vya ndani vyengine vingeweza kujulikana kabisa. Tazama hapa. Si 
watu wenye akili na wenye uwezo wa kujua, na ni waonaji 
tunaiona 
Kwa hivyo, sisi tunazijua hisia, puumzi na_ nj 
tunayaikumbuka yali 
wakati mmoja. Sis 


a 
nyinginezo muhimu. Sisi 
o kwisha pita na tunavitambua vitu vingi mara mmoja na 
wasimamizi na wazuwizi wa viungo na hata 


dhahiri kutokana na wao wote. Ingekuwa sisi hatuko dhahiri kutokana 


wote sisi tu 


weweza kuwa mawakili wenye jukumu, watumizi, warakibish: 
233 


mambo, na niwaendeshaji wa viungo vyote. 


Yoga, Il, 3. Za sababu tano za maumivy, zilizotajwa katika mithali hii, 
avidya: ujinga umeclezwa hapa juu. Asmita ni mbabaiko wa roho na mjuzi, 
ambawo ni nguvu dhahiri. 


Raga ni mapenzi ya utulivu. Dwesha ni chuki na maumivu, Abhinivesha ni 
khofu ya maumivu ya kifo. Viumbe vyenye akili vinataka kuishi milele na 
hawataki kufa au kuuacha mwil 


Watu lazima waziepuke sababu hizi tano za maumivu kwa mazoezi ya falsafa 
ya vitu na kufurahia raha ya peponi kwa kumtambua Mwenyezi Mungu. 


Q. Hapana anayeamini katika namna hiyo ya uokovu ambawo wewe unaeleza. 
Tazama Ma-Jain wanaamini katika uokovu wa jiwe ambapo aliyeokolewa 
hukalia kimyaa. Wakiristo wanaouokovu wao katika pepo ya nne ambako watu 
hufurahi kwa kuoa, kushinda, kuimba, kucheza ngoma na kuvaa nguo nzuri. 
Wafuasi wa Mohammed wanauweka katika pepo ya saba, Vamamargis katika 
Shripur, Shivites katika Kailasha, Vaishanavas katika Vaikuntha, Gosains wa 
Gokula katika Goloka ambapo watu huishi kwa raha katika baraka ya wanawake 
wazuri, chakula kitamu, vinywaji vya kuburudisha, mavazi mazuri, makaazi 
mazuri na raha za kuingiliana ki mwili. Wafuasi wa Puranas wanaamini katika 
uokovu wa namna nne, viz. (1) Salokya: makaazi karibu na Mungu, (2) Sanujya: 
kuishi na Mungu kama ndugu yake mdogo, (3) Sarupya: kuwa sawa na Mungu 
kwa umbo Ja kuabudu, (4) Samipya: kuishi na Mungu kama watumishi. 
Wanaoiamini Veda wanahesabu uokovu wa Sayujya: Mwungano na Mungu 
kuwa ni kujishughulisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu. 

A. Uokovu wa Kil i-Muhammad utaclezwa hasa katika sura ya 
12, 13, na 14 ya kitabu hiki. Kuhusu, Vamamargisambawo wanaamini kuwa wao 


wata wafurahia wanawake kama ni miungu ya kike ya mali, wataangamia kwa 
kula nyama na kunywa mvit na kupitisha maisha katika kuimba na kustarehe; 
raha zao za peponi si bora zaidi kuliko zile za dunia? Kwa njia hii, raha za Shivites 
na Vaishnavas ambawo wanawaza kuwa wao watapewa maumbo kama ya 
Mahadeva na Vishnu na wataunganishwa na wanawake kama Parvati 
Lakshmi kustarehekea maisha ya ju, tafautiana na wafalme wale walio taj 
katika nia zao hapatakuwa na magonjwa katika pepo na ujane utakuwa ni wa 
milele, tabaani ni upuuzi na ni muhali; kwa sababu magonjwa unafuatana na 
raha, na mwozo na uzee unatokana na ugonjwa. Wafuasi wa Puranas wanaweza 
kuambiwa, vidudu, funza, mbu, wanyama mwitu na wanyama wengine 
wanajipatia uokovu kwa njia za ra kama ni yao za namna nne zilizotajwa 
hapa juu; kwa sababu, dunia zote hizi ni za Mungu na viumbe vyote wanaishi 
humo. Hivyo, uokovu kwa kuishi katika jimbo la Mungu unapatikana bila ya 
shida yo yote. 

Uokovu kuwa utakriban kwa Mungu pia inapatikana kwa tabia, kwa sababu 
Mungu ilivyokuwa ameenea kote yuko karibu na viumbe vyote. Sanujya uokovu, 
ambapo mtu huwa ndugu mdogo wa kiume wa Mungu, upo mkononi mwa mtu 


234 


tokea hapo bila ya taabu, kama roho ambayo ni mtu, ni hafifu kuliko Mungu 
katika kila kitu, na kuwa mwenye akili ni jamaa wa Mungu. Sayujya uokovu kwa 
uungamisho ni pia ni wa tabia; au roho kuwa zimeenewa na Mungu 
zimeunganishwa na Yeye. Kuhusu uaminifu wa wasiomwamini Mungu, kuwa ni 
mrudisho wa kitu kwa kitu baada ya kifo, ni uokovu mkubwa kabisa, 
unaushinda kwa kusema kuwa unapatikana na mbwa, punda, na wanyama 
wengine wa daraja ya chini. Mipango hii si uokovu bali ni namna ya utumwa; 
kwa sababu, madhchebu haya mbali mbali huchukulia Shivapur, uokovu wa 
jiwe, pepo ya nne, pepo ya saba, Shripur, Kailasha, Vaikuntha, Goloke kuwa ni 
mwahala pa uokovu uliowekwa katika mahali maalum. Ikiwa wao wataondoka 
mahali hapo, wao wataupoteza uokovu wao. Watu waliookoka na kuwekwa 
mahali hapo ni kama wale waliofungwa mnamo utumwa wa manicipaa. Uokovu 
wa kweli unakuwa na uhuru kwenda po pote waliooka watapenda, w: 
hapatakuwa na pungamizi kwao, wala khofu ya namna yo yote, shal 
maumivu. Kuzaliwa ni kuengezeka na mauti ni uangamizi. Waliookoka huzaliwa 
tena wakati mwingine kwa utu. 


Kuutwaa Utu. 


Q. ‘Kwani kuna maisha ya mara moja (kuzaliwa) au kuna maisha ya mara nyingi 
ya roho? 


A. Kuna 


ha ya mara nyingi au kuzaliwa kwa roho. 

Q. Ikiwa kuna maisha ya mara nyingi, kwa nini hakuna makumbusho ya 
Kuwapo na ya kufa? 

A. Elimu yaroho ni ya upungufu. Roho si mwonaji wa tabaka tatu za wa! 
hivyo haikumbuki matokeo yake ya maisha yaliyopita. Al 
elimu au ujuzi, haiwezi kujua masomo mawi 


tina 
li ambayo inajip: 
wakati_mmoj 


mambo ya maisha haya ya sasa yaliyotokea miaka mitano iliyopita, au 
lokea_tulipokuwa katika tumbo, mwili ulipokuwa unakua, au 
tulipozaliwa. Kwa nini hakuna makumbusho wa vitendo vilivyotokea wakati wa 


macho yako yalielekea upande gani? Kitu gani kilikuwa ndani ya akili yako? Kwa 
maswali yote haya wewe unajibu kwa kuyakataa. Wakati hali hii ya makumbusho 
ya sasa, huleta shaka ya uhakikisho wa matokeo ya yaliyokuwapo, ni kujifanya 
kama mtoto anavyotoa maneno mengi yasiyo ya maana. Usahau ni baraka, au 
mtu atakufa kwa maumivu ya kupita kiasi kwa kukumbuka dhi 
kuwapo hapo zamani. Ikiwa mtu anajaribu kujua ya zamani na yatakayo kuja ya 
maisha, yeve hawezi kufanya hivyo; kwa sababu, elimu na nguvu za roho 


235 


hawizina uwezo wa kufanya hivyo. Haya yote yanaweza kujulikana na Mungu 
tu. Na si kazi za roho hata kidogo. 


Q._Ilivyokuwa roho haijui tangu kuwepo kwake Mungu na Mungu anaipa 
adabu kwa dhambi zake za maisha yaliyopita, haiwezi kutengenezwa tena wala 
haiwezi kupata uwema kutokana na adhabu kwa aj a kutisha. Kwa sababu, 
ikiwa roho ina ujuzi wa kujua dhambi zake za zamani na pia ya matokeo yake, 
itaweza kuwa isifanye uovu tena. 


A. Namna ngapi za elimu wewe unaii 


i kuwa zipi? 
Q. Namna nane, zinazo itiwa pratyaksha na sheria kama hizi. 
Pasipo Usawa wa Hall. 


A. Basi kwanini wewe hufahamu kuwepo kwa roho za hapo kabla kwa kufuata 
sheria, mali, ufahamu, elimu, umaskini, uzembe, ujinga, na kama vile raha na 
maumivu wakati mbali mbali katika dunia kutokana na kuzaliwa mpaka kufa 
kwa watu? Kwa mfano daktari na mtu wa kawaida wawe wagonjwa, Daktari 
atajua sababu ya maradhi yake; lakini mtu wa kawaida hatajuwa sababu ya 
ugonjwa wake, kwa sababu yeye hajausomea udaktari. Hata hivyo, mtu wa 
kawaida atajua wakati wa kupata homa au maradhi mengine kuwa yeye lazima 
amekula chakula kibaya ambacho kimemletea shida hii. Kwa njia hii, kwa nini 
wewe hufahamu kuwepo kwa roho kutokana na uchunguzi wako wa 
\jabisha si wa usawa wa raha na maumivu katika dunia? Ikiwa wewe 
katika kuwepo kwa zamani kwa roho, wewe lazima ukubali kuwa 
; hivyo, vipi yeye bila ya kufikiria haki yake na uadilifu 
ikini na namna nyingine za dhiki bila ya wao kufanya dhambi 
katika maisha yaliyopita; au tawala, utajiri, na uzembe bila ya kufanya kazi nzuri 
katika maisha yaliyopita? Lakini haki ya Mungu inawekwa kwa watu wa baadaye 
kwa kuwapa raha au maumivu kwa mujibu wa sifa zao au sifa mbaya zao za kabla 
ya kuwapo kwao. 
Q. Mungu anaweza kuwa mwenye haki ikiwa patakuwa na maisha moja tu ya 
roho kwa sababu, cho chote anachokifanya mfalme mwenye nguvu nyingi, ni 
haki, Tazama, mfanyaji kazi wa bustani anapanda miti mikubwa na midogo 
katika bustani yake. Yeye huikata mengine, huyangoa mwengine, huyalinda 
mengine na kuikuuza mengine. Mtu anaweza kufanya atakacho na vitu vyake 
mwenyewe. Hapana aliye juu Yake Yeye kukaa na kuhuku yale anayoyafanya 
Yeye, au kumtia adabu Yeye ambaye hamwogopi mtu ye yote. 


A. Mungu hufanyz yale yaliyo ya haki na katu hafanyi yasiyo ya haki. Kwaajili 
ya haya ndiyo Yeye anaabudiwa na yuko juu ya yote. Yeye si Mungu ambaye 
atenda kinyume cha sheria za haki. Kwa mfano, mfanya kazi wa bustani 
analaumiwa kwa kupanda miti njiani au katika pahali ambapo si sawa bila ya 
kufuata intidhamu, kwa kuikata miti hiyo, ambayo ilikuwa haitaki ikatwe, kwa 
kuipanda miti isiyo takiwa, na kwa kuikuuza iliyo sawa. Kwa njia hii hii, Mungu 
atalaumiwa kwa kufanya cho chote bila ya sababu Ni lazima kwa Mungu 


236 


kufanya haki; kwa sababu, Yeye ni mtakatifu na mwenye haki kwa tabia. [kiwa 
Yeye atatenda bila ya kufikiria Yeye atafedheheshwa na kuza chini kuliko 
mahakimu wa viumbe. Kwani mtu hapatwi na lawama na kupoteza heshima 
katika dunia hii, yeye ambaye anawaheshimu watu bila ya wao kufanya kazi 
nzuri, na kuwatia adabu wale ambawo hawaja fanya uovu? Ilivyokuwa Mungu 
avunji sheria za haki, Yeye hamuogopi mtu. 


Kabla Ya Mwisho 


Q. Mungu humpa mtu kile ambacho Yeye alikusudia kuumpa, na hufanya yale 
iyokwisha kusudia kufanya, 


A. Makusudio Yake na nia ni moja pamoja na vitendo vya roho, lakini si 
\c. 1kiwa vitafanywa bila ya kufikiria vitendo vyao, Yeye atafanya makosa 
kuwa si mwenye haki. 


Usawa Kwa Wote. 


Q.  Watu wa tabaka la chini na juu wao wote hupata raha na maumivu yaliyo 
sawa, Watu wakubwa wana mashughuli makubwa, na watu wa kawaida wana 
fikra kidogo. Fikiria, kwa mfano, mfanyi kazi wa benki anayo kesi ya Rs. 
100,1000 mahakamani. Yeye anakwenda huku siku moja yenye joto katika garila 
ki fakhari fililo nyanyuliwa na watu kwenye mabega, pamoja na mwavuli mzuri 
wakumfunika. Anapopita katika hali 


kali kwenye vichwa vyao na njia iliyomoto chini ya miguu yao, Lakini wenye a 
mahakama inapokaribia, mtu huyo wa benki huzuni zake 
xinazidi na wachukuzi wanafurahi kufikiria kuwa mzigo unakaribia kuondoka. 
Mahakama inapofikiwa, mfanyaji wa benki anafikiria kuwawona mkuu huyu na 
yule au msomaji wake au kuzungumza na mawakili. Yeye ana wasi wasi kuwa 
atashinda au atashindwa katika kesi. Yeye amepotea katika matokeo. Lakini 
wachukuzi Wanapumzika kwa raha chini ya kivuli cha mti na kuvuta sigara na 
baada ya mazungumzo wao wanashikwa na usingizi mkali na kulala. Tkiwa meu 
huyu atashinda k¢ yeye atapata furaha kidogo. Lakini yeye akishindwa, yeye 
atazama katika bahari ya huzuni. Lakini wachukuzi wako vile vile kama walivyo 
kuwa hapo mwanzo. Chukua mfano mwingine Mfalme anapolala kupuumzika 
juu ya kitanda kizuri na laimi, yeye hapati usingzi kwa mara moja. Lakini 
mfanya kazi anaye kwenye changarawe na mawe au kwenye udongo, anapata 
usingizi mara moja. Mfano huu ni mzuri kila pahal: 


A. Ni mashindo ya watu wa jinga. (1) Ikiwa mtu mkubwa anaulizwa kuwa 
mehukuzi, katu yeye hawezi kukubali kufanya hivyo. Lakini mfanya kazi 
akiulizwa kuchukua nafasi ya mtv mkubwa, yeye atafanya hivyo kwa moyo 
mkunjufu. Ingekuwa dhiki zao ni sawa au ni usawa wa hali zao za maisha, wao 
katu wasingekubali kuwacha nafasi zao kuwa za juu au dhini. Tazama, mtu 
mmoja amezaliwa na malaika wa ujuzi, vadilifu, na mfalme aliyetukuka; na 


237 


mwingine ametoka katika mkee wa maskini mkataji wa majani. Wa kwanza 
anapata raha zote tokea anazaliwa mpaka anakufa, na wa pili anapata tabu 
zote katika maisha yake yote. Wa kwanza anapozaliwa, yeye anakogeshwa katika 
maji yanayo nukia, kitovu chake kinakatwa kwa ufundi na daktari hodari, na 
mipango mizuri inatengenezwa kuhusu kunyonyeshwa na kulishwa kwake. Yeye 
anapotaka kunywa, hupewa maziwa yenye sukari mpaka ashibe mwenyewe. 
Kumfanya awe na furaha, watumishi watiifu, michezo, na vyenginevyo 
anapatiwa kumchukua yeye mahali pazuri na kumlea kwa raha na mapenzi, Kwa 
upande mwingine, mtoto wa mwanamke masikini anazaliwa mwituni wala 
hapana hata maji ya kumkosha. Yeye anapotaka kunywa maziwa yeye anapigwa 
kwa boksi au kofi la uso. Yeye analia kwa uchungu mkali lakini hapana anaye 
mshughulikia  yeye. Ikiwa visa vyote hivi visivyosemekana au baraka 
zisizohitajwa zinatolewa kwa watu bila ya wao kufanya uwema au uovu wo wote, 
Mungu hawezi kuji nusuru kuwa ni mwenye kupendelea na si mwenye haki. (2) 
Pia, ikiwa raha na taabu zinabarikiwa kwetu bila ya kazi ye yote, basi pasi wepo 
na pepo wala jahanamu baada ya maisha ya sasa. Kwa sababu, ilivyokuwa Yeye 
amewapa watu raha na dhiki bila ya wao kutaka wenyewe, Yeye anaweza 
kuwapeleka wengine peponi na wengine jabanamu, kama Yeye anavyopenda 
baada ya maisha yao ya duniani. Kwa mujibu wa haya watu wote wata kuwa 
hawana dini na wenye tamaa. Kwa nini wao wafanye kazi nzuri? Kwa sababu, 
pana shaka kuwa ikiwa mtu atapata zawadi ya kitendo cha uadilifu. Imo katika 
mikononi mwa Mungu, ambaye atafanya‘anavyopenda Yeye. Ikiwa mambo ni 
kama haya, hapana mtu atakaye kuogopa kufanya uovu, na ubaya utazidi katika 
dunia, na uadilifu utaangamia na kupotea kabisa. Hivyo, ni sawa kuamini kuwa 
maisha ya sasa na mambo yaliyopo yako sawa na matokeo ya 
vilivyotendwa katika maisha yaliyopita; na maisha yanayokuja ya 
watatengenezwa kwa mujibu wa vitendo vinavyotendwa katika maisha ya sasa, 
Roho za binadumu na wanyama. 


Q._ Kwani roho zilizopo katika mwili wa binadamu na mnyama ni za namna 
moja au ni tafauti? 


A. Roho zote ziko namna moja kwa tabia, lakini huwa takatifu au si safi kwa 
mujibu wa vitendo vyao vizuri au viovu. 


Q._ Ni kweli au si kweli kuwa roho ya binadamu huingia katika mwili wa 
mnyama au kinyume? Ni kweli au si kweli roho ya mwanamke huingia katika 
mwili wa mwanamume au kinyume? 


A. Ndiyo roho huingia kutoka mwili mmoja kwendea wapili. Kwa sababu, 
mwovu anapozidishi vitendo vya uovu, roho ya mtu huingia katika mwili wa 
mnyama. Vitendo vyema ni vingi zaidi kuliko viovu, roho huenda juu zaidi 
kwendea miili ya miungu na wataalamu. Pale vitendo viovu na vizuri viko sawa 
sawa, roho inazaliwa kama mtu wa kawaida. Tena miongoni mwa watu, kuna 
namna tatu za watu wanaopatikana na kuhusu miili yao na mengineyo, kwa 
mujibu wa vitendo vyao au wao ni wazuri zaidi, wa kati na kati, au wa chini 


238 


kabisa, kwa mujibu wa uadilifu na uovu wao. Pale matokco yanapo zidi ya uovu 
juu ya uadilifu basi unatiwa katika miili ya wanyama wa daraja ya chini, roho 
hupanda kwenye mwili binadamu, kama vitendo vyake vya uadi na vovu 
vya maisha ya kwanza viko sawa sawa katika matokeo yao. Hivyo hivyo, pa 
matokeo ya kuzidi ya uadilifu au uovu yanafurahiwa roho hupitia kwenye mwil 
wa mtu wa kawaida. Kuondoka kwake kutoka kwenye mwili kunaitwa kifo- 
mrityu. Muwungano wake na mwi nma. Pale inapow 
wili’, na kwendea schemu ya juu kabisa ya mbinguni - yamalaya. Hivyo, Ved: 
inasema kuwa yama ni jina hewa ya au ya mbingu ~ ‘yamena vayuna’. Si ya 
kulikiriwa Yama (Malaika wa Mauti) wa Garu rana. Mkatawo wake 
ya mwungano wa muda 


katika schemu ya mbingu ya juu kabisa, Mungu a 
u wa sifa za uadilifu na uovu wa vitendo vyake. 


amri ya Mungu. Baada ya kuingia k 
’awa na kuwekwa katika tumbo la uzazi, yeye huja na huona 
mwangaza. Roho inawekwa katika mwil mwanamke, ikiwa matokco ya 
vitendo vyake vitaweza kujulikana, na mwili wa mwanamume ikiwa utawesa 
kustahmilika humo. Inazaliwa kuwa mhasi pale ambapo shahawa ya kiume na 
yai la kike la uzazi yako sawa sawa wakati w: iliano. Hivyo robo inapi 
bali mbali, mpaka inapopat 

ujuzi wa roho; hivyo, kavi 
huleta matokeo mazuri katika kiwili binadamu, na kufurahi 
huru, kutokana na maumivu ya maisha na kifo kwa muda wa miaki 
sana = maha kalps 


Q. Uokovu unap: 


‘ana katika maisha moja au katika maisha mengi? 


A. Unapatikana katika maisha mengi kwa sababu, Mundak H, 1, 8. 


Roho hukaa katika Mungu ambaye amecnea nje na ndani yake, pale ujinga 
wake wa ndani unatoka au fundo la linakatika, na shaka zake, kuondoshwa, na 
vitendo vyake viovu kuangamizwa. 


Q. Ati Roho inachanganyika na Mungu au inabaki mbali na Yeye katika 
uokovu? 


A. Inabaki mbali; kwa sababu, ikiwa inachanganyika na Mungu nani 
atafurahia furaha ya uokovu? Tena njia zote za uokovu zitapeperuka na upepo. Si 
uokovu bali ni uangamizi kabisa wa roho. Kuwa roho peke yake inapata uokovu. 
ambayo inatii maamrisho ya Mungu, inafanya kazi nzuri, na kujiweka na watu 
wazuri, na kufanya mazoezi ya Yoga na njia nyingine za uokovu. Inasema 
‘Taittiriya Upanishat, 11, 1. 


Roho inajua kuwa Mungu wa ukweli wa milele, ujuzi, furaha anakaa katika 
akili yake na yeye mwenyewe, inapata matakwa yake yote kutimizwa inapois! 
katika uwewo wa Mwenye kuwepo kote; kwa maneno mengine, roho inapata 


239 


uwema kama huo unataka kupata. Tena hapo ni uokovu wa kweli. 


Q. _Vipi roho itafurahia raha na uokovu bila kuwa na mwili, ilivyokuwa raha za 
dunia bila ya kiwili wili cha kitu? 


A. Swali hili limejibiwa juu, sisi tu lazima tuengeze kuwa roho inafurahia raha 
ya uokovu kwa msaada wa Mungu, kama inavyofurahia raha za dunia hii kwa 
kitu chenye mwili. Robo iliyookoka hutembea kwa uhuru katika Mwenyezi 
Mungu. Ina ona muumbo wote kwa heshima yake ya kuwa mjuzi safi. Inaonana 
na roho nyinginezo zilizookoka. Yeye huanza kuyazoea masomo ya intidhamu ya 
muumbo, na huzitembelea zote dunia zote zinazoonekana na zisizoonekana. 
Yeye inaviona vitu vyote ambavyo ni vya kujulikana. Kina inavyojua zaidi 
inafurahi zaidi, Kwa kuwa safi na bila ya ila katika uokovu, roho huwa yenye 
ujuzi kamili na kuzijua tabia za vitu vilivyo hapo. Furaha aalum ya uzidisho 
wa ujuzi inaitwa Swarga au pepo, na kupata maumivu mengi kutokana na ra za 
uovu, naraka au jahanamu. Swah maana yake ni raha. Pepo ni ile ambamo watu 
hupata raha. Kinyume chake ni adhabu au jahamamu, Raha za dunia zina pepo 
ya kawaida - Samanya Swarga. Furaha inayopatikana kutokana na kumpata 
Mungu ni ya namna peke yake au pepo kuu: Vishesha Swarga. Watu waovu wote 
bila ya shaka wanajaribu kupata raha na kuziwacha dhiki zote. Lakini haziwezi 
kupata raha, na kuwa mbali na shida iki itafanya mwema wo wote na hawa 
wachi kufanya uovu; kwa sababu hayo hayawezi kuangamiza sababu zilizopo, au 
mizizi ambayo imezama chini zaidi. 


Kuuwacha kwetu kwa uovu huleta mwisho wa maumivu yetu kama mtu 
unavyoangamizwa kwa kukatiwa kwa mizizi yake. Vide Code ya Manus Sura. 


XII, 8, 9, 25 - 33, 35 - 38 kwai 
uadilifu na uovu. 


i ya namna tafauti za matunda yanayo zaliwa na 


Haya yanasaidia kusema kuwa na mwahakikisho wa uzuri, wa kati na sifa 
mbaya, mtu lazima ajiendeleze na kuzisimamisha sifa mbaya. 


Alama za Tabia Ya Mtu. 


Yeye lazima pia ajue kuwa nguvu za kiungu za kusema na mwili mzima kwa 
jumla, kila mmoja hujichumia matunda ya uzuri na uovu unaofanywa nao, - 8. 


Mtu katika maisha yake mengine huwa mtu wa dhambi zilizofanywa nayena 
mwili, kama uwizi, zinaa, mauaji ya waadilifu, na vitendo vyengine viovu. Yeye 
kama ndege, mdhalimu na au mnyama mwingine wa daraja ya 
chini kwaajili ya dhambi zilizofanywa na kiungo cha kusemea. Yeye huza 
kama mtu wa daraja ya chini kwaajili ya kufanya dhambi na nguvu za kufanyia- 
9 


Sifa mayoenea katika mwili wa wanyama hawa, inawalazimisha kuionyesha 
katika maisha yao. - 25. 


: sifa nzuri inaonyeshwa na hamu yake ya elimu, tama: sifa 
zenye kiza kwa ujinga wake, na raja: nguvu kwa mapenzi na chuki. Sifa hizi tatu 
za tabia zimeenca katika vitu vyote vya dunia. - 26. 


Wao la; a wahakikishiwe. Aki 1apokuwa na furaha, nia ya utulivu, 
imetosheka na imeelekea kwenye usafi, lazima ijulikane kuwa sifa nzuri- Satwa 
guna - inaishinda, na sifa nyeusi na zenye harakati - Rajo guna na Tano guna - 
zinasukumwa nyuma. - 27. 


Roho na nia’zinaposhikwa na huzuni, maskini wa raha, mwenye kupenda 
raha za uchu, na aliye na kazi ya kuzunguka huku na buku, ni hakika kuwa sifa ya 
harakati - rajo guna - ni ya kwanza na sifa nzuri na zenye kiza sattwa guna natano 
guna - ziko nyuma - 28. 


Wakati akili na ni 


zimeshikana na kupata vitu vya dunia, kutoona kwa 
akili, iliyozama katika raha za uchu, na isiyoweza kubagua baina ya sababu zilizo 
za hakika na zilizokuwa si hakika: ni hakika kuwa sifa zenye kiza - tamoguna - ni 
ya kwanza kabisa, tena ni sattwaguna na rajoguna -zina 
kwenda chini, - 29. 


Sasa sisi tunacleza kwa urefu, uzuri, wa kati na kati na ubaya wa matokeo ya 
sifa hizi - 30, 


Maonyesho ya sifa nzuri -sattwa guna, ni mazoezi ya Vedas, kutenda yale 
yanayo fuatana na dini, uendelezi katika climu, matakwa ya utakatifu, uzuizi wa 
hisia, vitendo vya uadilifu, na tafakari za kiroho. - 31. 


Wakati sifa ya harakati - rajoguna - inapodhihirika sana, na sifa nzuri na 
zenye kiza hurudi nyuma katika uzembe; mapenzi ya kazi, kuwa cha kuwa 
mstahmilive, kukubali vitendo vya uwongo na kupendelea raha za uchu, huwa 
dhabiri katika meu, - 32. 


Sita nycusi ya hisia inapoamka na nyingi mbili kupotea, tamaa nyingi, 
ambayo ni mzizi wa uovu, inapoinuka kifuani: uzembe mwingi, usingizi, 
kutokuwapo kwa ustahmilivu, ukatili, kutokubali kuwepo kwa Mungu haya ni 
kusema, kutokuwa na imani katika Veda na Mungu, mgeuzo wa hisia za ndani, 
kutokuwa na utulivu au ufahamu, na kuzamia katika raha za uchu na 
kuvidhihirisha kuwa ni matunda ya mapenzi. - 33. 


u, shaka, na wasi wasi hujitokeza, katika akili katika kufanya vitendo 
na katika kutaka kufanya hivyo, watunga mashairi na wapigaji wa zumari hata 
katika umasikini: ni ishara ya sifa za harakati - rajo guna - kuja kuwa katika 
mchero. - 36. 


Akili inapotaka kujua yote, inapata uadilifu, wala haioni haya kufanya kazi 
nzuri, na inapenda kufanya kazi kwa mujibu wa uongozi wa hisia na kanuni za 
dini, ni dhahiri kuwa sifa nzuri - sattwa guna - ni yenye kuzidi katika Mungu. - 37. 


241 


Tabia kubwa ya mape! u tamo guna ni kutaka na uchu, kuwa ya kitendo 
au rajo guna ni kutaka mali nyingi, na ile ya sifa nzuri au sattwa guna ni ibada au 
mapenzi ya uadilifu. - 38. 


Lakini sifa za harakati ni bora ki 
Matokeo Ya Uadilifu. 


ja tunaendelea kuweleza hali zile ambazo zinapatikana kwa roho katika 
fu wa sifa tatu za tabia:- Manu XII. 40, 42, - 50, 52. 


‘© kiza, na uzuri ni bora kuliko yote. 


Mtu mwenye sifa nzuri huwa Mungu au mtaalamu; yeye ambaye 
aliyetunukiwa na sifa za harakati, huwa mtu wa kawaida; na yeye ambaye anayo 
sifa nyeusi, huenda kuifunjia heshima nje. - 40. 


Wao waliobobea katika tabia mbaya, wanapitia katika mai 
funza, vidudu, samaki, nyoka, kobe, ng’ombe na hayawani. - 42. 


Wale wenye tabia kidogo ya ubaya, wanazaliwa kuwa tembo, farasi, watu wa 
daraja ya chini, washenzi, wafanyaji wa vitendo viovu, kama simba, chui, 
nguruwe dume, au nguruwe. - 43, 

Wale wenye kuwa na schemu nz ya tabia mbaya, wanakuja duniani 
kama waandishi wanaotunga beti za sifa za watu, ndege wazuri, wal 
wanaojivuna ambawo wanahimidi wenyewe kupata raha, wachawi waua; 
mashetani wa tabia mbaya; i.e., walevi na wanaofanya makosa makubwa - 44, 


‘Wao wenye kuwa na sehemu iliyo mbaya z: kuzaliwa tena kama 
iganaji wachimbaji kwa shoka, mabaharia wachezaji, wastadi wa 
kuonyesha miujiza, watumishi wenye silaha na walevi. - 45. 


Wao wenye kuwa na sifa za kati za harakati za tabia, wanazaliwa kuwa ni 
wafalme, maaskofu wa wapiganaji vita wa wafalme, mawaziri, mahakemu, 
mabalozi na majemedari wa jeshi. - 46. 


Walio wenye sehemu nzuri kabisa za asili ya harakati wanazaliwa kuwa 
kama waimbaji, wapigaji ala, watu wenye pesa nyingi, malaika na vichinchiri.-47, 


Wenye kuwa na sehemu ya kwanza ya asili nzuri wanazaliwa kama watawa 
watiifu, mawali, wanavyuoni wa Veda, waendeshaji wa mifuko ya mpira iliyojaa 
hewa, wanajimu, watunzaji wa milli. - 48. 


Wale wenye sehemu ya pili ya asili nzuri wanazaliwa kuwa wanaojitolea, 
wafasiri wa Vedas, waalimu wa Vedas, nguvu za umeme, na elimu ya miaka, 
walinzi, wataalamu, wana falsafa wenye uwezo wa kazi nyingi. - 49, 


Wenye sehemu ya tatu ya asili ya tabia nzuri wanazaliwa kama wanajimu wa 
Ki-Veda - Brahma, waalimu wa maamrisho na sheria za tabia, wajenzi, wa namna 
nyingi za uchukuzi na mifuko yenye puumzi, Vishwasrija, au mafundi, 
watakatifu, hodari sana, wenye kuzisitiri nyota, na mabwana wa asili. 50. 


242 


Mjinga ambaye anajizamisha katika raha za uchu kutoka kwenye utumwa 
wao mpaka kwenye hisia, na ambaye anaiwacha dini na kufanya dhambi, 
wanazaliwa kama wapotovu na wanapatwa na maradh 


Watu kama hawa wanajichumia namna mbali mbali ya matunda kwa mujibu 
wa sifa nzuri na mbaya z:t vitendo wanavyo tenda chini cha nguvu za kazi 
tatu za tabia za usafi, nguvu na mapenzi - sattwa, raja, na tama guni 
ambawo wanapata uokovu, wako juu ya nguvu hizi za sifa au za kuwa Mungu 
mmoja za tabia. Kwa kuwa haiwezi kuathirika kwa nguvu za vitu hivi, wao kazima 
wawe wenye kujito kupata uokovu. Kwa sababu, inaseme! 
mithali za Yoga za Patanjali, - 1, 2, 3. 


yake kutoka kwenye kazi za nguvu na mapenzi raja 
i li zilizo safi na nzuri - 
kujifanya yeye mwenyewe kuwa wa asili nvuri na safi, Tena Yeye 
azishinde hizo na aituli akili, haya ni kusema, iweke na Mungu na ifanye iwe 
inatumika kufanyia kari za uadilifu. Utuliva wa namna hii wa sehemu ya mbele ya 
kichwa inaitwa uta mzunguko wake wa sehemu zote 
unasimamishwa na mwisho wake kuletwa. Akili inakuwa nzito na uhalifu wake 
inateremshwa na kuwekwa mbele na baraka za Mungu, mwonaji wa 
ni njia au sababu za uokovu zichaguliwe na mwanafunzi wa uokovu. 
ae = 


wa kuepukana na namna tatu za maumivu, 
(2) adhibhowtik: uovu wa maisha: (3) 
ik: dhiki za bahati mbaya za tabia, i.c., mvua nyingi, joto jingi, baridi 
, whalifu wa 

Sasa sisi kwenda kueleza she1 
cha mtu. 


za tabia na chakula kilicho sawa na si sawa 


Muhtasari 


Ujinga unasemekana kuwa ni sababu ya dhiki kutokana na kifo na elimu 
inapatisha tabia nzuri na kuleta uokovu. Yaj - 1V - 14. Ujinga ni kuamini yale 
yasiyo ya kweli, kama kuamini kuwa dunia imesimama haisogei. Yoga Il. 5. 
Elimu ni fikra ya kweli ya kitu, kama roho ni ya milele. Ujinga huleta uongo, 
uzembe, na dhambi nyinginezo, na hivyo huzaa dhiki. Elimu inawaongoza watu 
kwenye kazi za uadilifu, kama kusema kweli na kama haya, na pia ni njia ya 
uokovu. 


Kutenda dhambi na uokovu si tabia lakini vinapatikana. Si kweli kuamini 
kuwa roho ni yenye dhambi kwa tabia au iliyo nyimwa, kwa hivyo, uokovu 
hautawezeka Kupatikana, Na uokovu kama ni matokeo ya climu ni dhahiri 
japatikana. 


Pia si kweli kuamini kuwa roho ni Mungu au ni picha ya Mungu. Kwa 
sababu, Mungu hana mwisho na roho ina mwisho kwa njia zote. Kuhusu roho 


243 


kuwa ni mwangaza wa Mungu iliyo fungwa katika hisia za ndani, inatosha 
kusema kuwa inamfanya Mungu kuwa anayeweza kugawika, hasa ilivyokuwa ni 
ameenea kote. Pia, ujinga ambawo unatolewa wazi na roho, itasifiwa na Mungu, 
ambayo si sawa. Hivyo, roho ni iko mbali na Mungu, na kuishi mbele yake ni 
uokovu. Maana yake ni kujipatia elimu, urafiki wa watu wazuri, kuwa mbali na 
uchu, na mazoezi ya vitendo vya uadilifu. Kuidhihirisha tabia ya roho, ni lazima 
kujua yale yanayoitwa Panch Kosh, mifuniko mitano inayomfanya mtu. viz. I. 
viungo vya uhai- ngozi-nyama, mifupa, mishipa, moyo, damu, shahawa; (2) uh 
hasa ~ kuvuta puumzi, kutoa puumzi, kusaga chakula, mchanganyo, mzunguko 
au kupona; 3. mpango wa kinyama - nia, hisia, msemo (kusema) kwenda 
ufahamu, upungufu, kuzaa au kuengezeka; 4. nidhamu ya akili - ufahamu, 
makumbusho, kuona, kusikia, kunusa, kuonja, kugusa au kuhisi, 5. ya kiroho - 
mapenzi, uchangamfu, raha, furaha. Hali tatu ni kuamka, kuota, na usingi 
muito, Miili mitatu ni wenye kuonekana vitu na tabia. Hali nne zinaitwa turiya 
ambamo roho huishi katika uokovu. Ni uhuru kamili. Kutaka kusil inachukua 
nguvu za kusikia, na mengine Yeye 


bali na kutokana na hali hizi na Mungu, 


Namna nyingine za uokovu ni haki ya kweli, tabaka sita si 
kujizuia, tofauti, ustahmilivu, imani, tafakari, Matakwa ya dhati ya uokovu, 
elimu ya kweli ya Mwokozi, kuyasikiliza masomo ya kiroho, kufikiri, kuchungua 
na kudhihirisha yale yanayosomeshwa, pia hi lazima. 


Namna nne za uokovu wa ngano za zamani, kwa majina ni, salokya: Kuishi 
katika mipaka yake Mungu, samipya: kuishi na Mungu kama ni ndugu mdogo wa 
kiume, sarupya: kuwa kama Mungu, sayujya: kunyonywa katika Mungu, sisawa. 
Hayo yote yameshapatikana katika dunia, kama Mungu ameenea kote. Kuzamia 
si uokovu lakini ni maangamizi, 


Uokovu hauwezi kutokea katika maisha moja. Hivyo roho inazaliwa mara 
nyingi ili ipata ukamilifu. Si sawa kuamini katika maisha moja ya roho. Kwa 
sababu mgawanyiko sawa sawa wa furaha katika dunia lazima uwe matokeo ya 
vitendo vizuri na viovu vilivyotendwa na roho ilipo-kuwapo hapo mwanzo. Ikiwa 
si hivyo, Mungu atakuwa si wa haki kuwafanya wengine wenye furaha na wengine 
wawe wenye dhiki. Lakini Mungu ni mwenye haki. Hivyo ya sasa ni matokeo ya 
zamani. Haki ya kutia adabu anayo Mungu tu katika mfalme wake. 

Hivyo, mtu lazima aziendeleze sifa zake nzuri, na sifa za namna nyingine 
mbili ambazo ni za kutenda na kutendwa. Sifa hizi - sattwa raja, tama - 
zinapatikana katika wanyama wote na vitendo vyao vinawapeleka kwenye 
adhabu mbali mbali. 

Urefu wa uokovu ni muda mrefu wa miaka mingi au parantakala (Mundak 
Upanishat 111.11. 6) wenye 311, 040, 000, 000, 000 ya miaka ya binadamu, baada ya 
haya roho huanza mwendo wake wa milele. 


Roho zile ambazo hazijaribu kupata furaha 
kuzaliwa na kufa katika nyama. 


huendelea kupata dhiki za 


244 


SURA YA X. 


ADABU NZURI NA MBAYA 
NA CHAKULA MWAFAKA NA 
SI MWAFAKA. 


Tabia nzuri ni kufanya kaziza uadilifu, heshima, utu, urafiki wa watu wazuri 
na mapenzi ya kutaka kupata ufuzi; na kinyume cha kinaitwa tabia mbaya. 
Inasema Manu, Sura II. 


Lazima ifahamike akilini kuwa cho chote kinachoaminiwa daima na 
kufanya na watu wenye busara walio mbali na mapendeleo ya upande mmoja na 


chuki, na zinakubaliwa na hisia zao, ni ambayo lazima iaminiwe na 
kufuatwa. - 1. 
Kujipendelea sana kutokujipendelea kabisa si vitu vizuri zaidi duniani, 


Kwaajili ya elimu ya Vedas na ufanyaji wa kazi zilizoclezwa na Vedas zinaweza 
Kutimizwa pale penye nia tu. - 2. 


Tkiwa mtu anasema kama yeye hana haja na hisia au yeye anaweza kuwa 
hivyo, yeye katu hawezi kuwa hivyo, kwa kazi zote, viz, kujihini, ukweli, yama, 
niyama na uwema mwingine ni matokeo ya kutaka. - 3. 


Kwa mwendo wa mikono, miguu, macho, nia inaadhirika kwa hamu au 
kutaka, Ikiwa hapatakuwapo na matakwa, ingekuwa hakuna mfunguo na 
mfungo wa macho. - 4. 


Kwa hivyo, faida za Vedas zote, na maonyesho ya Manu, mafunzo ya 
maandishi yaliyoandikwa na Rishi au wacha Mungu, mifano ya watu wema na, 
kazi zile ambazo zinazitosheleza hisia, haya ni, kuendelea na aibu, hofu, au shaka, 
lazima yote yafuatwe kwa ulinganifu. - 6. 


Tazama hapa, mtu anapotaka kusema uwongo, kuiba, na ubaya mwingine, 
hakika katika moyo wake huwepo hofu, shaka na aibu. Hivyo kazi kama hizi 
lazima zisifanywe. 


Mtuaishike dini ile ambayo ni sawa katika mafunzo pamoja na maandishina 
falsafa, Vedas, mifano ya uadilifu, hisia, baada ya kufikiri sana pamoja na 
mwangaza wa ujuzi, na kuchungua maamrisho ya Mdhihirisho na mkubalio wa 
husia. - 8. 


Kwa sababu, mtu anayefuata dini iliyosomeshwa na Vedas na kwa sheria 
zisizopinga Vedas, hupata umashuhuri duniani na daraja ya juu kabisa katika 
nyingine baada ya kifo chake. - 


Kazi zote zifanywe na zisizofanywa lazima zihakikishwe kwa usaidizi wa 
Shruti (Mdhihirisho) ambawo ni Vedas, na Smriti au Dharma shastras (sheria 
takatifu). 


245 


Kazi Za Dini. 


Mtu asiyciheshimu Vedas na maandishi mengine matakatifu yaliyolewa 
kwao, lazima wadharauliwe na watu wakubwa wenye hadhi, kwa sababu yeye 
anaycidharau Vedas, ni mtu asiye mwamini Mungu. ; II. 


Tabia nne zinazoonyesha dini, ni utiifu wa mafunzo ya Vedas, kufuata 
sheria, mifano ya watu wazuri, na kazi za ukarimuzinazosimamiwa na hisia. - 12. 


Yeye ambaye hajapotezwa na uovu wa vitu vya dunia na uchu au 
kujishughulisha sana na raha za uchu, peke ya anafaulu kujipatia ujuzi wa dini. 


Vedas ni kubwa na ni ya juu kabisa yenye mafundisho kwa wale wanaotaka 
kuisoma dini. 13. 


Ni sawa kwa watu kuzifanya sherche za dini, kama Nisheka na nyinginezo za 
watoto wa Brahmanas, Kshatriyas na Vaishyas kwa mujibu wa mila takatifu 
zilizoclezwa na Vedas, ambazo zinasifiwa hapa na baada ya hapa, - 26, 


Shereha za kunyoa nywele au kuvifunga, lazima zifanywe wakati wa umri wa 
miaka 16 kwa Brahmana, miaka 22 ni kwa Kshatriya, miaka 24 kwa Vaishya, -65, 


Nywele na Ndevu. 


Kwa maneno mengine, wao lazima wanyoe ndevu, masharubu na kichwa ila 
kishungi tu kibakishwe baada ya sherehe. Wala zisiwekwe baadaye, Lakini watu 
katika pahali pa joto watizame raha zao za kuweka nywele. Katika nchi za joto, 
nywele zote pamoja na kishungi zinyolewe au kukatwa, kwa sababu nywele 
kwenye kichwa huleta joto jingi mwilini. Pia hupunguza ufahamu, Kula 
hakufanyiki vyema kwa kuweka masharubu na ndevu, na takataka za chakula pia 
hubakia katika nywele kwenye midomo na shingo. 


Kazi muhimu ya mtu ni kuzibania hi 
kupendelea raha za uchu, 
awaendeshe kwenye njia iliyo sawa sawa. Kwa 
uwezo wa kuzizuia kwenda kwenye nj 
Manu. II. 88. 


zake ambazo zinaifanya a 


yeye ajaribu kupata 
ovu na kuziongoza kwenye njia nzuri. 


Kwa sababu, mtu lazima hupat 
katika raha na kutokuwa na di 
hupata mafanikio aliyo ya taka. 


jawama kwa kuziruhusu hisia zake kuzamia 
Yeye anapozishinda kwenye uadilifu, yeye 
. 93. 


Ni hakika kuwa moto huunguza zaidi, mafuta, samli safi, tunaitia katika 
moto huo. Kwa njia hii hii, matakwa hayawezi kutosheka kwa kuvakamia, bali 
huzidi. Hivyo, mtu katu asiwe wa kupenda sana. - ib. 94, 


Mtu ambaye hajazibana hisia zake, anaitwa mwovu, vipradushta. Mtu kama 
huyo wa hisia zisizobanika hawezi kufaula katika climu ya Vedas, katika 
kuumcha Mungu, kujitolea, katika yamas au uzuri wa kawaida wa namna tano, 
na mazoezi ya dini, Mtu mwenye kuziweza hisiazake na mwenye akili ya dini peke 
yake hufaulu katika kazi zote. ib. 97. 


246 


Hivyo mtu lazima apate hisia tano, za ufahamu na hisia tano za vitendo na 
nia, hisia II, katika nguvu zake; kuweka mwili katika siha nzuri kwa kula kidogo 
na kunywa na mazoezi ya Yoga au kuvuta puumzi refu; na kuwa bwana wa vit 
vyote kwa uadilifu. - ib. 100. 


Mtu ambaye amezibania hisia zake ni yule ambaye hapendi kusikia 
ifiwa, pia haoni vibaya kusikia masingizio yake, ambayo haoni raha kugusa 
vitu laini, ambaye haoni maumivu akianguka katika shida, ambaye haoni raha 
akiona vitu vizuri; wala hasikitiki akiona vitu vibaya, wala hafurahii kuonj 
vyakula vitamu na hasikitiki akila vyakula visivyo na ladha nzuri, wala hafurahii 
harufu nzuri na hakereki na harufu mbovu. - ib. 98. 


bu suali bila ya kuulizwa au anapoulizwa na mtu asiye na haki au 
mshawishi, Mbele ya watu kama hawa, mtu mwenye busara ajiwekee heshima 
yake, Lakini yeye ajadiliane mbele ya watu wema na wenye kutaka kujur, japo 
kama hajaulizwa. - ib. 110. 


Asili Za Heshima. 


Kwanza ni mali; ya pili ni jamaa, ukoo au kabila; ya tatu ni, umri; ya nne ni 

1a ya tano ni elimu iliyo bora kuliko zote, vitu hivi vitano ni asili ya 

mii ni bora kuliko mali, umri kuliko jamii, kazi nzuri kuliko 

umri, ujuzi kuliko kazi nzuri; i.e. kila mmoja ya vitu hivi vilivyotajwa ni bora 
kuliko kimoja kilicho mbele yake. - ib. 136. 


Mtu anaweza kuwa na umri wa miaka mia, lakini bila ya elimu na ujuzi wa 
kiroho lakini ni mtoto tu. Lakini yeye ambaye anaeneza elimu ya kiroho na habari 
zenye faida, ijapokuwa ni kijana, lazima awe kama mtu mzima au mzee; kwa 
sababu, maandishi yote humweleza mjinga, asiyesoma na mtu wa kupenda ya 
dunia kuwa kama mtoto, na mtaalamu na mtu mwenye busara kuwa ni baba. -ib, 
153. 


Mtu ambaye ameiona miaka mingi, na ambaye nywele zake zimekuwa na 
mvi, ambaye anazo pesa nyingi, au ambaye ana jamii kubwa, hawi mwenye 
heshima au mtu mkubwa; lakini ni sheria iliyowekwa na wanavyuoni wa 
kuwa yeye ni mkuu ambaye ni mkubwa katika mzunguko wa elimu ya kiroho 
miongoni mwao. - ib. 154. 


Brahman huwa mheshimiwa kwa kusoma na kuwa na busara, Kashatriya 
kwa nguvu na ushujaa, Vaishya kwa mali au pesa, na Shudra kwa umri, - ib. 155. 


Nywele zenye mvi hazimfanyi mtu apate heshima ya wote, lakini wataalamu 
humwangalia yeye kama ni mtu ambaye anastahiki heshima ijapokuwa ni kijana. 
ib. 156. 


Yeye ambaye hajasoma, ni kama tembo wa ubao au paa wa ngozi. Kwa njia 
hii hii, mtu mjinga ni binadamu kwa jina tu (katika dunia.) - ib. 157. 


Muu lazima awe mwenye climu kwa kujipatia climu, awe mwadilifu, na 


247 


daima ausomeshe ukweli kwaajili ya uzuri wa binadamu kutokana na mapenzina 
bila ya uadui. Amebarikiwa yule ambaye yeye anayetumia maneno matamu na ya 
kubembeleza katika mafunzo yake ya ukweli unaendeleza uwema na huuondoa 


Yovu miungoni mwa watu. - ib. 159. 
Tabia, 
Mtu akoge kila siku, aziweke nguo zake kuwa safi, atumie chakula na 


kinywaji safi, aishi katika makaazi penye hewa safi; kwa sababu, usafi wa haya ni 
lazima kuziendeleza fikra na siha ya mwili, na haya huyageuza kuwa ushujaa, 
Usafi uendelezwe mpaka uondoe taka, uchafu na harufu mbay: 


Manu I. 108. Mazoczi ya ukweli na uadilifu mwingine ni tabia 
inayosomeshwa na Vedas na maamrisho ya sheria za haki. 


Kazi ya baba, mama, mwalimu na mgeni inaitwa ni ibada. Kazi kubwa ya 
mtu kufanya yale yaliyokuwa yenye faida kwa dunia na kuwacha kutenda yaliyo 
ya dhara kwa dunia. Urafiki wa wasiomwamini Mungu, waongo, watu wasio na 
kheri, majambazi, wanaojipendelea nafsi zao tu, watu walio wa ongo, 
wadanganyi, na watu waovu, waepukwe kabisa. Urafiki wa wasema kweli, 
wanao mcha Mungu, na wapendaji wa uzuri wa watu uendelezwe. Haya yanaleta 
tabia nzuri. Yaj. XVI. 15., Atho. IX. XV. 17. Tait Pr. 7, An. I. 


Nehi za Nje na Safari. 


Q. Kwani tabia za watu wa Aryavarta, zinaharibika kwa kwenda kwenye nchi 
za kigeni? 


‘A. Muoni haya ni ya uwongo, kwa sababu tabia ina usafi wa nje nan 
ukwali, na mazoezi ya uadilifu kama huu. Hivyo mtu anapoviendeleza 
pote anapo kuwapo, yeye atakuwa na tabia nzuri, na wala hawezi kupotea. Lakini 
ikiwa mtu atatokwa na adabu hata katika India, yeye atakuwa ni mtu anaye 
kufuru dini yake. Inasema Mahabharat, Shanti Parva, Ch. 327: 


Usafiri Wa Nehi Za Nje. 


Ni mzungomzo baina ya Vyasa na Shuka kuhusu asili ya uadilifu. (a) Hapo 
zamani za kale Vyasa pamoja na mtoto wake wa kiume na mwanafunzi Shuka 
aliyekaa katika Patala ambayo sasa inaitwa Amerika. Shuka alimwuliza baba 
yake, ikiwa haya yalikuwa ni climu ya kiroho, au ni zaidi ya hayo. Vyasa 
/eza kujibu, kwa sababu ilivyokuwa yeye amaeshayakalia haya. Kumpa 
yeye amri nyingine, yeye alimwambia mtoto wake wa kiume kwenda Mithilapu 
na kuliweka swali kama hilo mbele ya Mfalme Janak huko, yeye angeweza k 
kwa vizuri. Hapo Shuka alianza kwenda Mithilapuri. Yeye alipitia Uengereza, 
Meru na India na kuja China. Kupitia Himalayas, yeye alifika Mithilapuri (b) 
Pia, Shri Krishna na Arjuna walikwenda Patala (Amerika) na Ashwatari, 
ambalo ni jina la meli, na hapo ilimleta hakimu Uddalaka kwa muhanga 
unaosherehekewa na Mfalme Yudhishthira. (c) Dhritarashtra alimwoa binti 
mfalme wa Gandhara, sasa inaitwa Kandhar katika Afghanistan (d) Madri, mke 


248 


wa Pandu, alikuwa binti wa mfalme Patala wa Iran, (Persia). Arjuna aliolewa na 
Ulopi, binti wa mfalme wa Patala, ambayo sasa inaitwa Amerika (¢) Ingekuwa 
watu hawajenda nchi na visiwa vya kigeni, vipi mambo kama haya yangepita? 


Safari za Bahari. 


Ushuru juu ya meli inayokwenda baharini iliyoelezwa katika kanuni ya 
Manu inaonyesha kuwa safari zilikuwapo za ardhi za kigeni kutoka Aryavarta, 


Mfaime Yudhishthira alifanya karamu yake ya kifalme - rajasuya yajna, 
Bhima, Arjuna, Nakula na Sahadev walikwenda kwenye robo nne kuwaalika 
wafalme wa dunia kwenye karamu hiyo. Ingekuwa walifikiria kuwa safari za nchi 
za kigeni ni dhambi, wao wasinge kwenda huko. 


Hivyo watu wa Aryavarta wa zamani walifanya safari kwenda kwenye safari 
zote za kigeni kwa ajili ya biashara, kazi za serekali, na safari za raha tu. Wasi wasi 
wa kisasa wa uangamizi wa utakatifu na dini kutoka usafiri wa kigeni ni kutokana 
na watu wajinga, upotevu na kueneza ujinga tu. Watu wasio na wasi wasi kufanya 
safari _kwendea nchi, na visiwa vya kigeni, huanza kuendeleza kwa 
kuchanganyika na watu mbali mbali wa nchi nyingine na kwa kuzichungua tabia 
na mila 720, na kuwa mashujaa kuendeleza biashara n serekali yao, Wao hupata 
mali nyingi kwa kuwa tayari kuucha uovu na kujichagulia tabia nzuri, Ajabu, 
watu hawa wanahesabu wao kuwa wenye ila na dini yao kuangamia kwa 
kuangukia wanawake na makahaba waliozaliwa na watu waovu; lakini wao 
wanahesabu hawa. kuwa walioharibika na mchacho kuingiliana nao kwa watu 
wakubwa wa dunia! Ikiwa si matokeo ya ujinga basi ni nini? Hakika, ni kweli 
kuwa mwili, shahawa, na vitu vyengine vya walaji nyama na walevi kuwa ni 
vikavu na vyenye kuleta madhara, inaogopewa kweli kuwa Aryas hawawezi kuwa 
kuteremshwa hadhi kwa kukutana na hawa. Lakini hakuna uharibifu wala 
dhambi kujua kazi na uwema kutoka kwao. Pia, hakuna dhara kuiga sifa zao 
nzuri na kuyawacha yale yaliyo maovu, kama vile ulevi na uchu. livyokuwa 
wajinga wanaamini kuwa ni dhambi kuwagusa au kuwaona wao, wao hawawezi 
kupigana na wao; kwa sababu, kupigana huwalazimisha kuwaona na kuwagusa. 
Kwa watu wazuri, kuwacha mapenzi ya siyo sawa, chuki, dhulma, kusema 
uwongo na uovu mwingine; na kuendeleza kutokuwa na adui, mapenzi, huruma, 
tabia nzuri na upole, huleta tabia nzuri na mwendo mzuri. Pia, wao wafahamu 
akilini kuwa dini imehusika na roho zao na kazi zao. Pale sisi tunapofanya kazi 

za mbali na za kigeni na visiwani hawawezi kutuletea 
sisi uovu. Uovu una zaliwa kutokana na dhambi. Hakika, ni lazima kabisa kuwa 
na imani katika dini inayosomeshwa na Vedas na kujua pingamizi za dini za 
uwongo, ili sisi tusidanganywe na kuamini mazingaumbo. Inaweza kuwapo 
uendelezi wo wote katika nchi bila ya utawala na biashara na nchi za kigeni na 
visiwani? Hapa wezi kuwa na kitu ila umasikini na huzunt pale watu hawaendi 
kwaajili ya biashara kuvuka mipaka ya nchi zao kwendea mwahali wageni 
wanatawala na kufanya biashara. Maaskofu wa ki Rumi wanafikiri kuwa ikiwa 
wao wakiwafunza watu na kuwa ruhusu wa kusafiri katika nchi za kigeni, wao 


249 


watakuwa wenye busara na hivyo hawata tegwa katika mitego yao ya uwongo. 
ambawo utauondosha heshima na maisha. Hivyo wao wameengeza dhiki katika 
kula, kunywa na kuishi, kuwa wao kwenda wasijaribu kwenda katika nchi za 
kigeni, Lakini watu lazima waifanye kuwa ni sheria kwao kuwa katu wasile 
nyama na wasinywe mvinyo kwa vyo vyote. Ingekuwa haijahakikishwa na watu 
wenye busara wote kuwa desturi miongoni mwa wafalme na mashujaa wa kula 
chakula katika chowka, au pahaliposuguliwa mavi ya ng’ombe au tope, hata 
wakati wa vita na kupika kwa mikono yao wenyewe, ni sababu hakika ya 
indwa kwao?. Lakini tabia nzuri ya shujaa katika vita ni kula mkate na 
kunywa maji na mkono mmoja na kuua adui kwa mkono mwingine na huku awe 
juu ya farasi, tembo, au kwenye gari au kwenye miguu yake mwenyewe. Tabia 
nzuri ya mpiganaji vita ni kushinda na tabia mbaya ni kushindwa kwake, Ni 
ujinga wa watu hawa wajinga kuwa wao wameupoteza uhuru, raha, mali, 
serekali, elimu, na ushujaa kwa kuwa wamejishughulisha sana na kula na 
kunywa, na sasa wamekaa bure na kufunga mikono. Wao wanahamu ya kupata 
pesa kidogo kununua chakula chao na kupika na kula. Lakini hamu yao huwa 
haizai matunda. Kwa kufagia pahali pa kulia, panapoitwa chowka, wao wanayo, 
kama ilivyokuwa, iliifagia Aryavarta, kwa kila kitu kizuri na kukiangamiza. Ni 
lazima kuwa pahali wanapokulia chakula, lazima pa oshwe, patengenezwe na 
mavi ya ng’ombe au udongo, pa fagiwe. na pasafishwe taka zote na uchafu. 


Namna mbili za kutengeneza Chakula. 
Q. Nini maana ya sakhari na nikhari? 


A. Sakhari ni chakula kile kilichotengenezwa ambacho kinapikwa katika maji 
peke yake, na nikhari ni kile ambacho kinapikwa kwa samli safi na maziwa. 
Majina mengine ya kutengeneza chakula katika maji ni chokhi, pakki, - cha 
kuchomwa tu. Desturi hii ni pia ni ya udanganyifu iliyowekwa na maaskofu waki- 
Rumi wa kiuongo. flivyokuwa ni raha kula chakula kama hicho na kunywa 
vinywaji ambavyo vina maziwa mengi na siagi ilitumiwa, na ilivyokuwa vyakula 
vingi vinateremshwa tumboni kwa urahisi, watu hawa wameyaweka haya. 
Kuweka haya upande, pakka ni chakula kile ambacho kinapikwa ju ya moto au 
kina iva juu ya wakati, na kachcha ni kimoja si kama hichi. Pia si kweli kusema 
haya daima kuwa lazima chakula kilichopikwa au kuiva ndiyo kiliwe, lakini si kile 
hakijapikwa au hakijaiva, kwa sababu dengu na nafaka nyingine na matunda 
yanaliwa mabichi. 

Q. Waliozaliwa mara mbili au kupata uzima mara ya pili Brahmans 
Kshatriyas na Vaishyas wanakula chakula kilichopikwa na wao wenyewe au 
lazima wao wale kile kilichopikwa na Shudras?. 


A. Wao lazima wale chakula kilichopikwa na Shudras, kwa sababu, wanawake 
na wanaume wa wale waliozaliwa tena lazima wajishughulishe kusomesha 
mambo ya kwendesha serekali, kuchunga ng’ombe, kulima shamba, na kazi za 
biashara. Wao wasile, ila wakati wa bahati mbaya, kutoka kwenye vyombo vya 
Shudra, au chukua chakula kilichotengenezwa nyumbani kwake: Hii ni amri ya 
haya:- 


250 


Hii ni mithali ya Apastamba. Shudras. i.e. wanawake na wanaume wajinga 
hufanya kazi katika nyumba za Aryas kupika chakula na kazi nyinginezo za 
mikono. Lakini wao lazima wajiweke wenyewe na nguo zao safi. Wanapopika 
chakula katika nyumba za Aryas, wao lazima waifunge midomo yao kwa 
kitambaa ili mate na puumzi zao zisije kuchanganyika na chakula. Wao lazima 
wajinyoe na kukata kucha kila siku nane wapike chakula baada ya kukoga, na 
kula baada ya Aryas kula chakula chao. 


Q. Pale unapokula chakula kilichopikwa kwa mafuta kinapoguswa na Shudra 
kinakatazwa, vipi kitaweza kuliwa kinapo pikwa na yeye? 


A. Itikadi hii ni ya kufikiriwa tu nani ya mwongo; wao wanayo, kama 
ilivyokuwa, hula chakula kilichotengenezwa na dunia nzima na nacho ni taka tu, 

+ wale wanaokula sukari ilikuwa haijasafishwa,sukari, siagi iliyosafishwa, maziwa 
yaliyotengenezwa unga, mboga, matunda na mizizi. Hivyo, kwa mfano, Shudras, 
washona viatu, matopasi, Waislamu, Wakiristo, na watu wengine kama hawa, 
wanalima miwa mashambani, huisafisha huikamua na kuitoa maji, Wao hufanya 
kazi katika njia hii na mikono isiyokoshwa baada ya kwenda msalani. Wao 
kuichukua miwa hii na kuitia katika mashine. Wao huinyonya nusu na kuikamua 
nusu. Wanapoyapasha moto maji ya miwa, wao hupika mikate yao pia. Katika 
mpango wa kuitengeneza sukari, wao huifuta na viatu vichafu, vilivyojaa uchafu, 
mkojo, na mavi. Watu hawa huyatia maji maziwa kwa kutumia vyombo vyao 
vichafu pia vinavyotumika kwa kusafishia siagi majumbani mwao. Baada ya 
kusaga mahindi, wao huukusanya unga kwa mikono michafu. Matone ya jasho 
lao huanguka kwenye unga. Vitu vingi kama hivi hutokea katika kutengeneza 
mtengenezo kama huu. Pia huwa hivyo hivyo wanapotengeneza matunda, mizizi 
na mizizi minene. Vitu kama hivi vinapoliwa, wao huwa kama vile wamekula 
chakula kwa mikono ya watu wengine. 


Q. Hakuna mkatazo wo wote kula matunda , mizizi, maji ya matunda na 
mengineyo yaliyotengenezwa bila ya wenyewe kuona. 


A. Haya, wewe utakula chakula kilichotengenezwa na matopasi au wafuasi wa 
Mohammed mbali na kwako. Ikiwa wewe utasema, pa, tena hapo chakula 
kilichotengenezwa bila ya kuona pia huwa ni chakukatazwa kuliwa. Hapana 
shaka kuwa nyinyi Aryas inawezekana kuwa. mtaweza kufanywa mkubali 
kunywa na tabia nyingi mbaya kwa kula vyakula vilivyotengenezwa na wengine 
wanao kula nyama na wanaokunywa. Lakini hapana dhara ya kugawanyiana 
chakula miongoni mwa Aryas. Ni shida sana kuleta maendelea bila ya umoja 
katika dini, kuwa na mwenzako katika dhiki na raha au mwenzako katika faida 
na hasara, na huruma katika majonzi na furaha. Lakini kula chakula kwenye 
‘meza moja na watu wote haitatatua mambo yote. Ila desturi mbaya ziepukwe na 
nzuri ziendelezwe, hivyo hapatakuwa na maendeleo lakini uovu utakuwa ndiyo 
matokeo. Serekali ya kigeni katika Aryavarta ndiyo sababu ya kutokuwapo kwa 
umoja, mfarakano wa dini, kuutumia vibaya utakatifu au Brahmacharya, 
kutokuwapo kwa hima ya kutaka kupata climu, ndoa ya utotoni bila ya 


251 


makubaliano ya pande zote mbili, raha, kusema uwongo na uovu mwingine, 
ujinga wa kutoijua Vedas, na mengineyo. Ndugu wawili wa kiume wanapopigana, 
wageni wa nje hujiingiza. Wewe umesahau vituko vya Mahabharat (vita vikuu) 
ambavyo vilitokea miaka 5,000 iliyopita? Tazama, watu wote waliojiunga na vita 
hivyo walichukuwa vyakula vyao wakati ule. Kutokuwa na umoja na mtengano 
uliwaangamiza Kauravas, Pandavas na Yadavas. 


Kilichofanyika kishafanyika, lakini inasikitisha maradhi haya haya bado 

iri sisi kwa bahati mbaya. Haijulikani hii jini huyu mbaya atatuacha sisi 
kwaajili ya uwema na uzuri wetu wote. Jee itawashinda Aryas na kuwanyima raha 
na kuwazamisha katika dhiki na kufa kama mbwa? Aryas bado wanayaengeza 
mashaka yao kwa kufata njia ya ubaya wa Duryodhana na uovu, mwuuaji wa 
jamaa zake mwenyewe na mwangamizi wa nchi yake mwenyewe. Mungu tuonee 
huruma, ili ugonjwa huu uangamie miongoni mwa sisi Aryas! 


Vyakula vinavyoamriwa kula na vile vilivyoziwiliwa ni vya namna mbili, 
kwa majina (1) Sehemu moja kwa sheria au Dharma Shastra (2) yale 
yanayoruhusiwa na vitabu vya utabibu. Hivyo, kwa mfano, sheria inasema, 


Manu, V. 5. Waliozaliwa mara mbili (Brahmans Kshatriyas na Vaishyas) 
lazima wasile mboga, matunda, mizizi na vyakula vyengine ambavyo vinatokana 
kutoka na uchafu, mkojo, na vitu vyengine vichafu. 


Manu, 11, 177. Vitu visitumiwe katu ambavyo vitamfanya mwana 
chuoni, vitu vile kama vinavyolewesha, majani ya bangi - ganja, kasumba na 
dawa nyinginezo. 


Wao wasile vyakula vilivyo chacha, vilivyoharibika, vinavyonuka au kwa 
njia yo yote ambayo haijatengenezwa kabla. Wao wasile vyakula vinavyotokana 
na mikono ya washenzi, wanaokula nyama na kunywa mvinyo, na miile ile 
ambayo imejaa chembe za nyama na mvinyo. 


‘Umuhimu Wa Ng’ombe 


Wao wasiwaue na wasiwaache wengine kuwaua wanyama muhimu. Kwa 
mfano, ng’ombe mmoja hutoa maziwa, siagi safi na ndama, mke na mume, 
mpaka kufikia muda wa namna moja ya watu kama 475600 kuwapatia maziwa 
na chakula. Kufahamisha. Ng’ombe wengine hutoa ratili 40 za maziwa na 
wengine ratili 4 kila siku. Kwa maziwa ya ng’ombe mmoja kwa siku moja ilikuwa 
ratili 22. Pia, ng’ombe wengine hutoa maziwa kwa muda wa miezi 18 na wengine 
kwa miezi 6. Tena wakati wa kutoa maziwa kwa ng’ombe utakuwa miezi 12. Sasa, 
ng'ombe mmoja hutoa maziwa mengi wakati wa maisha yake na kuwatosheleza 
watu 24, 960 wakati mmoja. Huzaa ndama 6 wa kiume na 6 wa kike, ikiwa wawili 
katika hawa watakufa, watabaki 10. Hivyo maisha yote ya ndama watano wa kike 
watawapatia maziwa ambayo watawatosheleza watu 124,800 wakati_mmoja. 
Wala ndama dume waliobakia watazalisha nafaka katika maunds 5000 ambayo 
ilawalisha watu 25000 wakati mmoja, ikiwa mtu anakula % ya ratili ['% ratili kila 


252 


siku. Sasa, vyote viwili maziwa pamoja na nafaka, zinazotokana na ng’ombe jike 
na dume wakati wa maisha yao, yatawalisha watu 374,800 wakati mmoja. Kwa 
hivyo, ng’ombe mmoja katika maisha yake atawasaidia watu 475,600 wakati 
mmoja. 

Ikiwa nyakati hizi zitazidishwa, watu wasioweza kuhesabika watalishwa na 
mnyama huyu wenye faida, Pamoja na kulima, ng’ombe dume huwafanyia 
binadamu kazi nyingi kwa kuwaendeshea vigari vyao na kwa kuwabebea mizigo 
yao Ng’ombe jike ni wenye faida sana kuwa ni mzazi. Pia, nyati ni mwenye faida 
kama ng’ombe dume. Kwa sababu hii, maziwa ya ng’ombe na samli yake safi 
huleta siha nzuri 7aidi ya akili kuliko maviwa ya nyati, Kwa’nja hii Aryas 
wanawahesabu ngombe kuwa ni mnyama muhimw kwa watu wataalamu wengine 
pia wanafikiria haya. 


Maziwa ya mburi wakati wa maisha yanaweza kuwalisha watu 25,920 wakati 
mmoja. Kwa njia hii, tembo, farasi, ngamia, kondoo, na wanyama wengine 
kama hawa ni wenye faida sana kwa watu. Wale wanaowaua wanyama hawa, 
wanahesabika miongoni mwa wauaji. Tazama Aryas wanapotawa kwenye nchi 
wanyama waadilifu kama hawa hawakuchinjwa. Tena hapo watu wa Aryavarta 
na wa nchi nyingine waliishi kwa raha sana; kwa wingi wa maziwa, samli safi, 
ng’ombe dume na jike walizaa nafaka nyingi, maziwa, vyakula vyenginevyo 
kwaajili ya raha ya wote. Lakini tokea wageni walaji wa nyama ambawo 
wanawachinja ng’ombe na wanyama wengine walipoianzisha utawala wao katika 
nehi, dhiki za watu zinazidi kwa sabab 


Chanakya X. 13. Hapawezi kuwa na maua na matunda ya mti, mizizi yake 
apakuwa imekatwa. 


Q. Ikiwa hapana atakaye waua wanyama, chui na wanyama wengine walio 
wawindaji watakuwa weng: mpaka watawaangamiza ng’ombe wote na wanyama 
wengine wa kinyumbani na kuufanya ukarimu wako na huruma ya ng’ombe 
kuwa isiyo ya maana. 


a si watu, kuwaua, 


A. Niwajibu wa walawala kuwatia adamu wanyama wak: 
ikiwa ni lazima. 


Q. Basi nyama yao itupwe baada ya kuuliwa? 


A. Inaweza kutupwa au kupewa wanyama wanao kula nyama ili waile. Au bo: 
iunguzwe. Ikiwa walaji nyama wataila, haitaleta hasara, yo yote kwa dunia; lakit 
tabia ya mtu huyo itakuwa ya kidhalimu, na inawezekana kuwa yeye awe mwuaj 
kwa wakati kupita. 


Chakula Kilicho Sawa 


Si sawa kula au kutumia kile ambacho kimepatikana kwa dhara, isiyo sawa 
ua halali, ujambazi, madanganyo na uovu mwingine. Lakini ni sawa kula na 
kufurahia kile kilichopatikana bila ya dhara, kwa ye yote na kwa uadilifu. Pia, 
mchele, ngano na nafaka nyingine, matunda,mizizi, njugu, maziwa,siagi, sukari 


253 


na vyakula vyenginevyo ambavyo vinaleta siha, huondoa maradhi, na huzidisha 
nguvu za akili, ushujaa na umri, lazima viliwe kwa intidhamu na wakati ulio sawa 
baada ya kutengenezwa kwa ufundi na kupikwa. Vyakula vyote ambavyo 
havipatani_ na mwili wa mtu lazima viipukwe. Lakini vyakula ambavyo 
vinaelekezana na tabia za mtu, lazima vitumiwe: hivyo ni vitu yyao ambavyo 
vimechaguliwa. 


Kula Pamoja. 
Q. Kuna dhara yo yote ya kula pamoja kutoka kwenye chombo kimoja? 


A. Ndiyo, kuna dhara kufanya hivyo; kwa sababu, tabia na hamaki za mtu 
mmoja hazisikilizani na za mwingine. Hivyo, mtu mwenye afya anaye kula na 
mwenye ukoma au ugonjwa wa kuambukiza, hupata ugonjwa kwa 
kuambukizwa, na damu yake kuharibika. Ni vibaya kula pamoja watu wengi, na 
wala hakuna uzuri kufanya haya, Hivyo, inasema Manu, Il, 56. 


Makombo ya chakula wasipewe wengine, wala mtu asile na mwenzake 
kutoka kwenye chombo ki moja. Watu wasile sana, na wala wasizunguke baada 
ya kula bila ya kukosha mikono yao na mdomo. 


Q._ Nini maana ya mafundisho ‘Gororuchchishtabhojanam” 


A. Maana yake ni baada ya mwalimu kula chakula chake, mtu ndiyo ale 
chakula kilichowekwa upande na kiwe hakikuguswa, haya ni kusema, mwalimu 
alishwe kwanza na tena hapo mwafunzi ndiyo ale chakula chake. 


Q. Ikiwa makombo ya chakula yasiliwe,hapana atakaye kula asali ambayo ni 
makombo ya nyuki, kunywa maziwa ambayo ni makombo ya ndama na kula 
chakula chake mwenyewe baada ya tonge ya kwanza kwa sababu chakula 
kilichobaki huwa ni makombo ya chakula chake mwenyewe. 


A. Asali ni makombo kwa jina tu, lazima iliwe kwa sababu ni ar! 
mengi. Ndama hunywa maziwa ambayo yanatoka nje na si yaliyo ndani, Hivyo si 
makombo. Lakini chuchu za ng’ombe lazima zisafishwe kwa maji safi kabla ya 
kukamwa kat Makombo ya chakula chake mtu mwenyewe 
hakileti madh: ya, inachafua moyo kula makombo ya mtu 
mwingine. Hapana mtu anayeona dhiki kuusafisha ndomo wake mwenyewe pua, 
shikio, macho, viungu vyenginevyo na uchafu wao, vyenginevyo. Lakini yeye 
anachukua kugusa mavi ya wengine. Hivyo, ni kawaida kuwa desturi hii ya watu 
haipingani na amri ya tabia, na hapana mtu lazima ale makombo ya chakula cha 
wengine. 

Q. Haya'si lazima mume na mke wale makombo wao kwa wao. 

A. La, kwa sababu khulka za mi 
Kula Pamoja 


Q._ Niambie kuna dhara gani kula chakula kilichotengenezwa na mtu ye yote.? 


yao iko tafauti. 


254 


Kwa sababu, miili ya Brahman mpaka ile ya watu wa daraja la chini 
imetengenezwa kwa mifupa, nyama na ngozi. Damu ya mwili wa Brahman ni 
sawa na ile ya mwili wa mtu wa daraja ya chini, Kwa matokeo haya kuna dhara 
gani kula chakula cha mikono ya binadamu ye yote? 


A. Hapa dhara katika haya kwa sababu shahawa na yai la uzazi la kike 
linalozaliwa katika mwili wa mwanamume na mwanamke wa daraja la chini si 
safi_ hivyo na kuwa mbali na uchafu, harufu mbaya au ila ayingine ya namna 
nyingine kama yale ya Brahman na miili ya mke wake, ambawo unaolishwa 
chakula kilicho safi na kikamilifu. Kwa sababu mwili wa tabaka la ch 
chembe au vumbi na harufu mbovu na vitu vycngine. Lakini si 
Brahmans na tabaka jengine la juu. Kwa hivyo, ni sawa kula chakula cha mikono 
ya Brahmans na matabaka mengine ya ju, na si sawa kula chakula cha mikono 

_ya watu wa tabaka la chini, kama matopasi, washona viatu, na wanaharamu 
(chandals - vizazi vya mwanamke Brahman na Shudra au mtumwa). Haya, 
wewe utaulizwa, wewe utakuwa na adabu nzuri mbele ya mkweo wa kike, mtoto 
mwanamke, au mke wa mtoto wa kiume, kama vile yeye ni mke wako mwenyewe, 
kwa kuona kuwa mwili wake umetengenezwa na ngozi na vitu vyenginevyo kama 
vile vya mke wako? Jee wewe utaona aibu na kuzuia ulimi wako. Hlivyokuwa vitu 
vilivyoova, na kunuka vinaweza kulika kama vile vitu vyenyc ladha vinalika kwa 
mikono na mdomo, wewe pia utakula kama haya? 


Q. Kama wewe unavyosafisha na kutia palaster pahali unapokula na mavi ya 
ng’ombe, kwa nini wewe hupasafishi kwa mavi yako mwenyewe? Kwa nini 


pahali unapokula (chumba cha kulia chakula) huwa si safi kwa kutia mavi ya 
ng’ombe? 


A. Mavi ya ng’ombe haya nuki sana kama uchafu wa binadamu. Harufu ya 
ng’ombe haiondoki upesi sana kwenye eneo? Hayati doa kwenye kitambaa wala 
kuchujua, Mavi makavu ya ng’ombe haichafui kama udongo. Pahali palipotiwa 
mavi ya ng’ombe huonekana maridadi sana. Pia, nzi, siafu na funza wengine 
wengi na vidudu huzuru jikoni mara kwa mara kutokana na uchafu wake, 
ilivyokuwa siagi, sukari na takataka 7a chakula zinatupwa chini wakati wa kula 
chakula, na pale chakula kinapotengenezwa. Ikiwa pahali hapafagiwi na 
kusafishwa kila siku, basi karibu pataonekana kama choo. Kwa hivyo, jiko na 
pahali pa kulia chakula lazima pasug siku'kwa mavi ya ng’ombe na 
mehanga na kufagiwa kuwa safi kabisa. Ikiwa pahali pametiwa mawe au 
kujengwa kwa chakaa, panaweza kusafishwa kwa maji. Hadhara hii itaondosha 
vipingamizi vyote. Ikiwa wewe unapinga kupasafisha pahali pa kulia kwa mavi ya 
ng’ombe, sisi tunakuuliza ikiwa ni bora au si sawa kuuwasha moto kwa mavi 
makavu ya ng’ombe, kuwasha pyapu kwa majivu ya mavi ya ng’ombe, na kupaka 
saruje kwenye kuta za nyumba ya mavi ya ng’ombe na matumizi mengineyo, ni ya 
kuleta upingamizi. Hapana shaka ye yote kuwa yote haya haya pingwi kabisa 


Q. Ipini bora, kula chakula kwenye pahali pa kulia, au nje yake? 
A. Chakula kiliwe katika pahali palipo safi na pazuri. Lakini wakati wa vita, 


255 


kinaweza kuliwa hata juu ya mgongo wa farasi, kaktika magari, ukiwa umekaa au 


kuchutama kwenye ardhi kama hali itavyokuwa. 
Q. _Lazima sisi tule chakula kilichotengenezwa kwa mikono yetu wenyewe, nasi 
kwa mikono ya wengine? 


A. Hapana dhara hata kidogo kula pamoja na Aryas wote, ikiwa chakula 
kinatengenezwa kwa usafi ka’ Kwa sababu, wanawake na wanaume wa 
Brahman, Kshatriya na makabila ya Vaishya wanajishughulisha katika kupika, 
kusafisha pahali pa kula, na kuvisugua vyombo; wa hawataweza kuendeleza 
imu yao na sifa nyinginezo za juu, Wakumbuke wafalme, mashujaa na wana 
falsafa wa dunia ambawo walihudhuria karamu ya kifalme(muhanga) ya Mfalme 
Yudhishthir ula chakula kutoka kwenye jiko hilo hilo. Lakini dini mbali 
mbali kama zile za Wakiristo na Waisilamu zilipoenea katika nchi, watu 
waligawanyika kwa kutokuwa na umoja. Wageni hawa waliaanza kunywa 
mvinyo na kula nyama na namna nyinginezo za nyama. ambazo zilileta shida 
kama milima katika desturi za kula na kunywa. Tazama, wafalme wa Aryavarta 
walifanya urafiki wa ndoa na wafalme wa Kabul. Kandhar, Persia, Amerika, 
Uropa na nchi nyinginezo na kumwoa Gandhari, Madri, Ulopi, na mabinti wa 
falme wa nel ‘©. Shakuni na wageni wengine walikula chakula na Kouravas na 
Pandavas. Hapa kuwana uadui baina yao. Kwa sababu katika siku hizo palikuwa 
na dini moja ya Vedas katika dunia nzima. Watu wote waliamini na waliwaona 
wenzao kuwa kama ni schemu zao wenyewe. Wao walikuwa wakioneana huruma 
nyingi katika raha na majonzi, ustawi na msiba. Kwaajili ya haya imani ilitawala 
kwenye uso wa dunia; na watu wafurahia raha na starehe. Lakini sasa kuna msiba 
mwingi na uadui kuhusu kuzidi kwa wafuasi wa madhehebu mbali mbali. Ni 
wajibu wa kwanza wa mtu mwenye busara kuuondoa msiba huu, Mwenyezi 
Mungu Mkubwa aioteshe mbegu ya dini ya kweli katika moyo wa watu wote 
madhehebu ya uongo yangamie haraka kwaajili ya uzuri ya wot 

muhimu linalohitaji kufikiriwa. Kuwacha hisia mbaya, wao wajishughulishe 
kuiendeleza imani na furaha ya wote. 


Mengi ya desturi na makosa, kwaajili ya chakula kilichoruhusiwa na 
kukatazwa. 


Sura ya 10 inamaliza nusu ya kwanza ya kitabu hiki. Sababu kwa ninisura za 
nusu ya kitabu hihi hazina mapingamizi maalum ya dini a uwongo, ni kuwa 
mpaka watu wa sasa watengence katika kuhukumu na kuagua baina ya kweli na 
‘uwongo, wao hawawezi kufahamu sababu ya upinzani wa kijumla wa madhehebu 
ya uwongo. Kwa hivyo, nusu ya kwanza ya kitabu zinaeleza maamrisho ya dini ya 
kweli. Nusu nyingine, ambayo ina sura nne itaelezea hasa kuunga mkonowa kweli 
na kupinga dini za uongo. Sura ya kwanza ya sura hizi nne inatoa hesabu na 
pingamizi za dini za Wahindi, ya pili ni ya Jain, ya tatuni ya Wakiristo, na ya nne 
ni ya Waislamu.Mwishoni, sura ya kumi na nne itaeleza kwa ufupi dini yetu 
wenyewe. Wale wanaopenda kujua pingamizi kwa urefu, lazima wazisome sura 
hizi kwa utulive. Lakini upingamizi kwa jumla wa dini mbali mbali pia 


256 


umetolewa kwa ufupi katika sura kumi zilizofuata. Yule ambaye atazisoma sura 
kumi na nne bila ya kupendelea na kwa macho ya haki na usawa, atabarikiwa kwa 
ukweli na furaha, Lakini yule ambaye anakisoma na kukisikiliza kitabu hiki kwa 
ushupavu wa dini, mapendeleo na wivu, ataona dhiki kukifahamu. Hivyo, yeye 
ambaye haiweki fahamu yake vizuri kwenye kitabu hiki, yeye hataiona alama 
iliyowekwa na mwandishi na kuangukia kwenye shimo la makosa. Ni wajibu 
muhimu wa watu wenye busara kupambanua ukweli kutoka kwenye uwongo na 
tena kuukubali ukweli na kuukataa uwongo na hapo kupata mazuri ya daraja la 
juu kabisa. Wao peke yao wataweza kuufurahia uwema na kuwa wataalamu, na 
kujipatia ukweli wa dini, sababu ya mali, mtosheko na matakwa na furaha 
uokovu, pitisha maisha yao katika raha na bashasha za dunia. 


Muhtasari 


Desturi nzuri inatiwa alama kwa ukweli, heshima, unyonge, urafiki mzurina 
climu ya haki, na dabu mbovu ni kinyume cha haya. Inafuatana na dini 
isiyopendelea po pote, mapenzi, hisia na mazoezi ya wenye hekima, Kuweka 
nywele kwenye kichwa na shingo ni jambo la hiari, Kuweza kuzizuia hisia ni 
Jazima. Kutumbukia katika haya hukupeleka kuwa mwovu. Kula kidogo na 
kufanya kazi, mazoezi ya kutafakari, na njia ya haki katu zisiwekwe kando. 

i heshima ya mtu mvima na masomo lazima yaonyeshwe. 
Mali, jamii, umri, ukarimu, na elimu huzidisha heshima. Katika kushukia kwenye 
ukoo uliotajwa hapa. 


Usafiri kwenye nchi za kigeni na Safari za bahari zilikuwapa tokea zama 7a 
kale. Mahabharat, Shanti Parva, Ch. 327 inaeleza kuwa Shuka Deva alisal 
kwenda Uropa, Tartary na China; Bwana Krishna kwenda Amerika (Patal) kwa 


meli (Ashwatari), Wafalme wa Aryavarta walioa katika nchi za kigeni. Malkia wa 


udras (Apastamba). Ulaj 
akula kiliwe kwenye mi 
lavima vikataliwe. Wapigan: 
ya fara: 


hawa sufi, na sheria za kijinga zinazoitwa chowka 
vita wanaweza kula chakula chao kwenye migongo 


Kula nyama kunamfanya mtu awe na tabia ya ukatili na huangmiza faida za 
wanyama. Kwa mfano, ng’ombe anayetoa maziwa ratili 22 kwa siku moja kwa 
muda wa mwaka 12, atawalisha watu 24, 960 kwa mara moja. Ndama wake wa 
kike watano na ndama dume 5, wataleta maziwa na nafaka ya kuwatosha watu 
374,800 kwa wakati mmoja. Hivyong’ombe mmoja katika uhai wake anawalisha 
watu 475,000 kwa wakati mmoja. Mbuzi, kondoo, na farasi pia wanawaletea 
faida nyingi binadamu. Hivyo wanyama hawa wasichinjwe kwaajili ya chakula 
kabisa. 


MWISHO 


257 


THE TEN PRINCIPLES 
Of The Arya Samaj 


God, His Characteristics: The Primordial Root - the Eternal Unseen 
Sustainer ~ of all true knowledge and of objects made known by true 
knowledge ~ any of all these ~ is the Supreme God. 


His Attributes and Worship: God is Personification of Existence, Intelligence 
and Bliss, He is Formless, Almighty, Just, Benevolent, Unborn, Endless, and 
Infinite, Unchangeable, Beginningless, Incomparable, Support of All, Lord 
of All, All-pervading, Omniscient, and Controller of all from within, 
Undecaying; Imperishable, Fearless, Eternal, Holy and Maker of the 
Universe. To Him alone is worship due. 


His Word, The Veda: The Veda is the Scripture of true knowledge, |t is the 
paramount duty of every Arya to learn and teach The Veda, to hear it read 
and to recite it to others. 


Truth: We should ever be ready to embrace truth and to forsake untruth. 


Righteousness: Alll acts should be done in accordance with Dharma after 
deliberating what is right and wrong. 

Benevolence: The prime object of the Arya Samaj - the Vedic Church — is to 
do good to the world, that is, to promote physical, spiritual and social good of 
every sentient being. 


Love and Justice: Our conduct towards all should be guided by love, 
Righteousness and Justice. 


Nescience and Science: We should dispel “avidya” - nescience, and promote 
“vidya” - science, spiritual and physical 


Individualism and Altruism: No one should be content with promoting his 
good only; on the,contrary, he should look for his ood in promoting the good 
of all, 


Subordination and Liberty: All men should subordinate themselves to the 
laws of society calculated to promote the well-being of all; they should be free 
in regard to the laws promoting individual well-being. 


